﻿© Konstantin Skvortsov, 2019
ISBN 978-5-4496-9326-6
Crëwyd yn y system cyhoeddi deallusol Ridero
 
Yn ymroddedig i holl filwyr a swyddogion y Fyddin Goch a gymerodd yr ergyd fwyaf ofnadwy gyntaf gan yr Almaen Natsïaidd a'i chynghreiriaid Rwmania, y Ffindir, Hwngari, yr Eidal, Sbaen, Slofacia, Croatia yn ystod haf 1941...
Cof tragwyddol i bob arwr adnabyddus a dienw. Maen nhw wrth galon pawb sy’n ddiolchgar iddyn nhw am y gamp hon...
 
Oddiwrth yr awdwr
Yn y broses o weithio gyda dogfennau o’r cyfnod cyn y rhyfel ar gyfer y prosiect “Ffaith Hanes”, darganfuwyd llawer o dystiolaeth ddiddorol. Yn raddol deuthum i'r syniad bod angen casglu rhai o'r dogfennau hyn a'u gosod yn y darlun cyffredinol o gwrs y digwyddiadau. Bydd rhai dogfennau yn hysbys i chi, ac eraill ddim. Y prif beth roeddwn i eisiau ei wneud oedd dangos y misoedd cyn y rhyfel a'r rhyfel cyntaf trwy dystiolaeth ddogfennol.
Mae'r testun yn cynnwys fy esboniadau a sylwadau. Ond nid yw fy egwyddor, ar sail yr hyn yr wyf yn gweithredu’r prosiect “Ffaith Hanes” – yn dilyn y dogfennau – wedi newid. Gadewch i hanes gael ei adrodd gan y bobl a wnaeth y penderfyniadau, y gorchmynion a'r rheoliadau a roddwyd ar waith. Er mwyn deall sut y datblygodd digwyddiadau, mae angen peidio â chymryd ffeithiau unigol allan o'u cyd-destun, ond yn hytrach i ddangos y dilyniant cyfan o ddigwyddiadau gyda'r holl fanylion posibl. O ganlyniad, o flaen eich llygaid fe gewch strwythur cyfan y broses hanesyddol, lle mae'r holl arlliwiau'n cael eu hystyried ac nid yw un ffaith yn cael ei dileu (mae hwn hefyd yn un o egwyddorion y prosiect "Ffaith Hanes").
Rwyf am fynegi fy niolch i'r bobl wych a helpodd fi.
Yn gyntaf oll, mae fy niolch dwfn yn cael ei gyfeirio at Oksana Nevecherina am ei hamynedd diddiwedd, optimistiaeth, cyngor defnyddiol a chymorth ymarferol cyson.
Hoffwn hefyd fynegi fy niolch i Maxim Sharapov am ei bersbectif ffres, ei frwdfrydedd a'i sgiliau dadansoddi, sy'n ddelfrydol ar gyfer taflu syniadau.
Ond rwy'n arbennig o ddiolchgar i Irina Skvortsova am ei hasesiad, ei chymorth diflino a'i chefnogaeth.
 
rhagymadrodd
Gwelodd llawer yr Undeb Sofietaidd yn y 60-80au. Dyma'r Undeb Sofietaidd yr ydym yn ei adnabod ac yr ydym yn gyfarwydd ag ef. Mae llawer o bobl bellach yn cael yr argraff bod hyn wedi bod yn wir erioed. Ond nid yw hyn yn wir. Nid yw'r Undeb Sofietaidd yn 1945 ac yn y blynyddoedd dilynol yr un peth ag yr oedd yn 1941. Cafodd y wlad ei ffugio yn nhân y Rhyfel Mawr Gwladgarol. Yn ystod y rhyfel hwnnw, daeth yr Undeb Sofietaidd yn Undeb Sofietaidd yr ydym i gyd yn ei adnabod.
Felly, mae'r Rhyfel Mawr Gwladgarol yn un o'r platiau cefnogol o fyd-olwg yr Undeb Sofietaidd a oedd bellach yn bobl Rwsiaidd a llawer o drigolion gwledydd yr Undeb Sofietaidd gynt. Mae hyn yn rhywbeth a fydd yn aros yn y cof am byth ac yn rhywbeth a fydd bob amser yn rhan ohonom. Un o'r rhesymau dros ailysgrifennu hanes yr Ail Ryfel Byd a'r Rhyfel Mawr Gwladgarol yw chwalu'r craidd cefnogol o bobl Rwsia.
Un o dudalennau mwyaf trasig y Rhyfel Mawr Gwladgarol ac efallai hanes Rwsia yn gyffredinol oedd trychineb milwrol 1941. Mae trychineb mor fawr yn anodd ei ddychmygu. Mae tiriogaethau helaeth rhan Ewropeaidd yr Undeb Sofietaidd yn cael eu meddiannu gan yr Almaen, lle roedd sawl degau o filiynau o bobl yn byw, roedd cannoedd o blanhigion a ffatrïoedd, a oedd yn lleihau'r potensial economaidd yn sylweddol; cannoedd o filoedd o garcharorion, yn farw ac ar goll; colledion difrifol mewn offer milwrol a sifil. Ond mae'r rhain i gyd yn llinellau sych o drychineb milwrol, y tu ôl i'r hyn y saif tynged y Wlad a thynged miliynau o bobl sy'n gysylltiedig â hi. Mewn gwirionedd, roedd yr Undeb Sofietaidd ar fin cael ei ddinistrio.
Yn gyffredinol, roedd digwyddiadau milwrol haf '41 yn wahanol iawn. Ar y naill law, dyma amddiffyniad arwrol Caer Brest, gwarchodwyr ffin, peilotiaid, criwiau tanciau, a milwyr traed; ar y llaw arall, gorchmynion heb eu cyflawni ar gyfer cuddliw a gwasgaru awyrennau milwrol, saethu yn y barics yr adran, na chawsant eu rhoi ar barod ar gyfer ymladd; ar y drydedd law, gan ddod â'r llynges, milwyr ffin NKVD, ac ardaloedd milwrol unigol i barodrwydd ymladd llawn. Mae digwyddiadau dechrau'r rhyfel yn cynnwys strociau niferus a gwrthgyferbyniol.
Mae dadlau o hyd ynghylch pa resymau a arweiniodd at y trychineb. Yn fy marn i, nid oes un achos, nid oes un tramgwyddwr.
Prif fersiynau:
– Anbarodrwydd llwyr y Fyddin Goch (ni chafodd unedau eu cynnull ac roeddent yn bennaf yn chwarteri'r gaeaf). Yn ôl cofiannau G. Zhukov, nid oedd I. Stalin yn caniatáu i'r fyddin gael ei roi ar barodrwydd ymladd, er mwyn peidio â phryfocio'r Almaenwyr. Ac am y rheswm hwn, anfonodd drenau gyda grawn i'r Almaen. Dadansoddais y trenau gyda grawn mewn Llyfr arall - "Mae Geni'r Cytundeb Molotov-Ribbentrop (Cyfnod. Digwyddiadau. Pobl.)" (ar gyfer yr un trenau hyn â grawn, anfonodd yr Almaen drenau gydag offer ac offer milwrol);
– Cynigiodd un cyhoeddwr adnabyddus o Loegr fersiwn sy’n dweud bod yr Undeb Sofietaidd yn paratoi i ymosod ar yr Almaen, ond roedd Hitler, ar ôl dechrau rhyfel ataliol, ar y blaen i Stalin (mae’r fersiwn hwn yn ailadrodd yn llwyr ddatganiad I. Ribbentrop ar Fehefin 22 am dechrau'r rhyfel Almaenig-Sofietaidd). Llwyddodd milwyr yr Almaen, gan ymosod yn gyntaf, i orchfygu'r Fyddin Goch yn ddifrifol;
- Roedd y Fyddin Goch yn paratoi ar gyfer brwydr oedd ar ddod. Pan ymosododd yr Almaen, bu'n rhaid i filwyr yr Undeb Sofietaidd ddefnyddio gwrthymosodiadau i fwrw'r gelyn allan o'r diriogaeth a feddiannwyd a throsglwyddo'r ymladd i diriogaeth yr Almaen. Felly, roedd rhai unedau wedi'u crynhoi yn agos at y ffin (er enghraifft, yn y chwyddiadau Bialystok a Lviv).
- Roedd y Fyddin Goch yn paratoi ar gyfer amddiffyniad manwl i wanhau'r gelyn, ac yna mynd ymlaen i'r ymosodiad dan amodau ffafriol. Mae'n hysbys, er enghraifft, gynlluniau ar gyfer adeiladu ardaloedd caerog yn rhanbarth Vyazma.
Mae llawer o erthyglau a llyfrau wedi'u hysgrifennu am y Rhyfel Mawr Gwladgarol ac yn enwedig am ei gyfnod cychwynnol. Ond erys cwestiynau. Nid yw atgofion niferus o arweinwyr milwrol Sofietaidd ac Almaenig bob amser yn ffynonellau gwrthrychol. Mae atgofion yn aml yn cuddio rhai methiannau, camgymeriadau, gwallau, tra bod llwyddiannau, i'r gwrthwyneb, yn cael eu dyrchafu (mae hyn yn berthnasol i bob cofiant).
Pan ofynnwyd i Marshal I. Konev ddisgrifio cyfnod cychwynnol y rhyfel, atebodd: “Nid wyf am ddweud celwydd, ond ni fyddant yn caniatáu imi ysgrifennu’r gwir o hyd.” Beth ysgrifennodd arweinwyr milwrol eraill yn yr achos hwn os nad oeddent yn cael ysgrifennu'r gwir?
Ar beth ddylai ymchwil am ryfel fod yn seiliedig? Nid yw'n werth dyrchafu sibrydion a geiriau a gyfleir gan drydydd partïon i reng ffynhonnell hanesyddol ddifrifol. Yn yr achos hwn, rydym mewn perygl o golli gwrthrychedd a pheidio â gweld y darlun cyfan o'r hyn sy'n digwydd. Dylid bod yn ofalus wrth fynd at atgofion arweinwyr milwrol Sofietaidd a rhai Almaeneg, Seisnig ac Americanaidd, gan eu gwirio gyda chyfarwyddebau, gorchmynion, dogfennau eraill, a chyda'r union gwrs o ddigwyddiadau sy'n datblygu.
Pwrpas y llyfr hwn yw dangos rhai manylion am y sefyllfa cyn y rhyfel:
– pa gynlluniau oedd gan yr Undeb Sofietaidd rhag ofn y byddai rhyfel yn erbyn yr Almaen;
– beth ddigwyddodd yn ardaloedd milwrol y gorllewin (digwyddiadau, cyfarwyddebau, gorchmynion);
– â pha mor barod oedd ardaloedd milwrol y gorllewin i gwrdd â’r rhyfel?
Nid wyf yn gosod tasg i ateb yn glir yr hyn a ddigwyddodd. Ond mae dangos dogfennau, digwyddiadau a ffeithiau a fydd yn caniatáu ichi feddwl a gofyn cwestiynau penodol yn gyfan gwbl o fewn galluoedd y llyfr hwn.
Daw'r holl ddogfennau yr wyf wedi'u dyfynnu o ffynonellau agored. Dylid ei gymryd i ystyriaeth. Yn gyntaf, yn ystod misoedd cyntaf yr ymladd, collwyd rhai dogfennau milwrol ar lawr gwlad (gorchmynion, cyfarwyddebau). Yn ail, ar ôl y rhyfel cafodd rhai archifau eu “glanhau”. Mae'n hysbys nad yw'r holl orchmynion a chyfarwyddiadau a grybwyllir yn y cofiannau wedi'u canfod.
Yn ogystal, nid yw'r holl ddogfennau archifol wedi'u dad-ddosbarthu a'u prosesu hyd yma. Mae hyn oll yn creu rhai anawsterau wrth lunio darlun manwl o'r hyn a ddigwyddodd.
 
Pennod 1. Beth oedd yr Undeb Sofietaidd yn paratoi ar ei gyfer ym 1940-1941?
 
1. Prif gynllun milwrol yr Undeb Sofietaidd
Mewn cyfnod o heddwch, mae Staff Cyffredinol pob gwlad yn ymwneud â chynllunio gweithrediadau milwrol posibl i gyfeiriad bygythiadau posibl (ymosod ac amddiffyn). Gellir priodoli hyn yn llawn i heddiw. Ni ddylai fod yn syndod bod gan y Staff Cyffredinol unrhyw gynlluniau rhyfel. Ei swydd yw hyn: gwneud cynlluniau.
Cyn y rhyfel, roedd gan y Fyddin Goch (Byddin Goch y Gweithwyr a'r Gwerinwyr) strwythur penodol o ddogfennaeth strategol filwrol. Roedd yn gyfres o gyfarwyddebau a chynlluniau a fyddai, o'u gweithredu, yn sicrhau bod y fyddin a'r llynges yn cael eu defnyddio'n llawn ac yn mynd i mewn i'r frwydr yn unol â nodau ac amcanion y gweithrediadau rhagnodedig. “Roedd hyn yn cynnwys:
– cyfarwyddeb y llywodraeth ar hanfodion defnydd strategol y Lluoedd Arfog;
- nodyn a ddatblygwyd gan y Pennaeth Staff Cyffredinol ac a gymeradwywyd gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl yr Undeb Sofietaidd ar y weithdrefn ar gyfer lleoli'r Lluoedd Arfog yn strategol (tasgau blaenau a fflydoedd) gydag atodiad map a thabl cryno o ddosbarthiad ffurfiannau milwrol, awyrennau ac unedau'r Fyddin Goch ymhlith ffryntiau a byddinoedd;
– cynllun trafnidiaeth strategol ar gyfer crynhoi’r Lluoedd Arfog mewn theatrau gweithrediadau milwrol; cynlluniau cyflenwi defnydd strategol;
– cynllun ar gyfer trefnu cymorth materol a chefn y fyddin weithredol;
– cynlluniau ar gyfer cyfathrebu, cyfathrebu milwrol, amddiffyn awyr ac eraill.”
Cymeradwywyd y cynllun lleoli strategol diwethaf y gwyddys amdano ar 19 Tachwedd, 1938. Erbyn canol 1940, gyda threchu Ffrainc, roedd y sefyllfa yn Ewrop wedi newid yn ddramatig ac roedd angen cymryd realiti newydd i ystyriaeth.
Ar 22 Gorffennaf, 1940, dechreuodd Staff Cyffredinol Goruchaf Reoli Uchel lluoedd daear y Wehrmacht, dan arweiniad F. Halder, ddatblygiad rhagarweiniol cynllun ar gyfer ymgyrch yn erbyn yr Undeb Sofietaidd. O nodiadau F. Halder:
Gorffennaf 22, 1940.
Bydd y broblem yn Rwsia yn cael ei datrys gan dramgwyddus. Dylech ystyried cynllun ar gyfer y llawdriniaeth sydd i ddod.
A. Bydd y lleoliad yn para pedair i chwe wythnos. Hysbyswyd y Fuhrer.
b. Trechu byddin ddaear Rwsia, neu o leiaf meddiannu tiriogaeth o'r fath fel y gellir amddiffyn Berlin a rhanbarth diwydiannol Silesia rhag cyrchoedd awyr Rwsia. Mae'n ddymunol symud ymlaen yn ddwfn i Rwsia fel y gall ein hedfan ddinistrio ei ganolfannau pwysicaf.
V. Nodau gwleidyddol: talaith Wcrain, ffederasiwn y taleithiau Baltig, Belarus, y Ffindir. Mae'r Baltics yn ddraenen yn yr ochr. 2
Ymhlith nodau gwleidyddol y cwmni arfaethedig, amlinellodd A. Hitler y canlynol: creu gwladwriaeth Wcreineg, ffurfio ffederasiwn o'r taleithiau Baltig a Belarws, a chynnydd yn nhiriogaeth y Ffindir. Roedd taleithiau’r Baltig, yn ôl Hitler, i fod i ddod yn “ddraenen yn ystlys” i’r Undeb Sofietaidd.
Mae G. Hoth (comander y 3ydd Grŵp Panzer yn haf 1941) yn rhoi dyddiad braidd yn gynnar ar gyfer dechrau paratoadau ar gyfer gweithredu yn y dwyrain:
Eisoes ar Orffennaf 6, 1940, adroddodd pennaeth yr adran "Byddinoedd Tramor y Dwyrain" i'r Pennaeth Staff Cyffredinol y data sylfaenol ar gyfer paratoi gweithrediad o'r fath. Dilynodd oddi wrthynt mai'r cyfeiriad mwyaf ffafriol ar gyfer datblygiad y llawdriniaeth, ar yr amod bod yr ystlys yn ffinio â'r Môr Baltig, yw cyfeiriad Moscow, camau gweithredu a fydd yn gorfodi grŵp y gelyn sydd wedi'i leoli yn yr Wcrain ac ar arfordir y Môr Du i ymladd â nhw. blaen gwrthdro.
Y diwrnod wedyn, cynigiodd pennaeth yr adran weithrediadau greu grŵp deheuol cryf. Fodd bynnag, dywedodd y Pennaeth Staff Cyffredinol ei fod yn ystyried ei bod yn fwy priodol creu grŵp gogleddol cryf... 3
Hynny yw, eisoes ar 6 Gorffennaf, 1940, ar ôl diwedd yr ymladd yn Ffrainc (llofnododd Ffrainc yr ildio ar Fehefin 22, 1940), adroddwyd prif ystyriaethau'r cwmni dwyreiniol arfaethedig i bennaeth y staff cyffredinol. Pa bryd y rhoddwyd cyfarwyddiadau ar gyfer paratoi ystyriaethau o'r fath?
Ni allai'r Almaen ymosod ar yr Undeb Sofietaidd cyn trechu Ffrainc. Gorchfygiad Ffrainc a ganiataodd i'r Almaen ddarostwng holl Ewrop.
Gorchfygiad Ffrainc gan yr Almaen ym Mai-Mehefin 1940
Cymeradwywyd cynllun ymosod “Barbarossa” ar yr Undeb Sofietaidd gan Hitler ar Ragfyr 18, 1940, ond dechreuodd y gwaith arno ar 22 Gorffennaf, 1940. Credaf na fydd unrhyw un yn dadlau â'r ffaith bod y cynllun hwn, a oedd yn darparu ar gyfer atafaelu'r Roedd rhan Ewropeaidd yr Undeb Sofietaidd yn ymosodol, yn ôl ei hanfod. Yn fanylyn pwysig, nid yw cynllun Barbarossa yn nodi bod yr Almaen yn ymosod ar yr Undeb Sofietaidd fel mesur milwrol ataliol. Dywedodd yr Almaen hyn lawer yn ddiweddarach i gyfiawnhau'r ymosodiad. Os nad yw hyn yn wir, yna ar ba gam y daeth cynllun Barbarossa, a ddatblygwyd ers haf 1940, yn fesur ataliol yn erbyn “ymosodedd Sofietaidd”?
Gadewch inni droi eto at nodiadau F. Halder, nad oedd ganddo, fel neb arall, wybodaeth gyflawn am baratoadau Almaeneg. Mewn cyfarfod milwrol gydag arweinyddiaeth y Wehrmacht ar 31 Gorffennaf, 1940, dywedodd A. Hitler:
Gorffennaf 31, 1940.
Fuhrer:
Gobaith Lloegr yw Rwsia ac America. Os bydd gobeithion am Rwsia yn dymchwel, bydd America hefyd yn cwympo i ffwrdd o Loegr, gan y bydd trechu Rwsia yn arwain at gryfhau anhygoel Japan yn Nwyrain Asia ...
Mae Lloegr yn cyfrif yn arbennig ar Rwsia. Mae rhywbeth wedi digwydd yn Llundain! Yr oedd y Prydeinwyr wedi colli calon yn llwyr, ond yn awr y maent yn codi yn sydyn eto.
Sgyrsiau a glywyd. Mae Rwsia yn anfodlon â'r datblygiadau cyflym yng Ngorllewin Ewrop. Mae'n ddigon i Rwsia ddweud wrth Loegr nad yw am weld yr Almaen yn rhy [gryf] i'r Prydeinwyr lynu wrth y gosodiad hwn fel dyn yn boddi wrth welltyn, a dechrau gobeithio y bydd pethau'n troi allan ymhen chwech i wyth mis. hollol wahanol.
Os caiff Rwsia ei threchu, bydd Lloegr yn colli ei gobaith olaf. Yna bydd yr Almaen yn dominyddu Ewrop a'r Balcanau.
Casgliad: Yn ôl y rhesymu hwn, mae'n rhaid i Rwsia gael ei diddymu. Dyddiad Cau: Gwanwyn 1941.
Gorau po gyntaf y trechwn Rwsia. Ni fydd y llawdriniaeth yn gwneud synnwyr oni bai ein bod yn trechu'r wladwriaeth gyfan mewn un ergyd gyflym. Nid yw cipio rhan o'r diriogaeth yn unig yn ddigon.
Mae atal gweithredu yn y gaeaf yn beryglus. Felly, mae'n well aros, ond gwneud penderfyniad cadarn i ddinistrio Rwsia ... Byddai'n well dechrau eleni, ond nid yw hyn yn addas, gan fod yn rhaid i'r llawdriniaeth gael ei chynnal mewn un ergyd. Y nod yw dinistrio grym bywyd Rwsia. 4
Rhaid trechu a diddymu Rwsia (“y wladwriaeth gyfan”), bydd hyn yn datrys y mater gyda Phrydain Fawr ac yn caniatáu i’r Almaen “ddominyddu Ewrop.” Felly, dywedir nod yr Almaen: “Rhaid dileu Rwsia.” Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae Cynllun Barbarossa yn cael ei ddatblygu. Ac eto, nid gair am ryfel ataliol. Mae'r Almaen yn symud ymlaen o'i gweledigaeth strategol o'r sefyllfa yn Ewrop, lle nad oes lle i bwerau cryf eraill.
Byddai'n well gan Hitler ddelio â Rwsia nôl yn 1940. Ond byddai paratoi'r streic yn cymryd amser. Rhoddir yr un dystiolaeth gan G. Goth:
Gorphenaf 29, gwysiwyd prif staff y 18fed Fyddin (E. Marx), yr hon oedd yn y Dwyrain y pryd hyny, i Berlin, lie y rhoddwyd iddo y gorchwyl o ddadblygu cynllun ar gyfer y gweithrediad yn erbyn Rwsia. Ar yr adeg hon, hysbyswyd Hitler, a oedd ar fin lansio ymosodiad ar Rwsia yn y cwymp, y byddai'n cymryd pedair i chwe wythnos i grynhoi a defnyddio milwyr ar hyd y ffin ddwyreiniol. 5
Felly, bwriad Hitler i ddechrau oedd ymosod ar yr Undeb Sofietaidd yn ôl yn ystod cwymp 1940. Roedd hyn wedi'i gynllunio ar adeg pan oedd paratoadau ar y gweill ar gyfer goresgyniad Prydain Fawr - Operation Sea Lion. Ni ddigwyddodd y llawdriniaeth hon erioed. Ond a oedd Hitler yn bwriadu goresgyn yr ynysoedd a threchu Prydain Fawr? Yn ôl E. Manstein, na.
Roedd yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd yn gweld ei gilydd fel gwrthwynebwyr. Roedd yr Undeb Sofietaidd yn anfodlon ar orchfygiad cyflym Ffrainc ac mae hyn yn ddealladwy, oherwydd daeth yr Almaen yn sylweddol gryfach. O ddyddiadur F. Halder:
Gorffennaf 22, 1940.
Mae Stalin yn fflyrtio â Lloegr er mwyn ei gorfodi i barhau â'r rhyfel a thrwy hynny'n hualau... Mae'n ymdrechu i sicrhau nad yw'r Almaen yn mynd yn rhy gryf. Fodd bynnag, nid oes unrhyw arwyddion o weithredu gweithredol gan Rwsia yn ein herbyn.
Rwsia - Lloegr: Mae'r ddau yn dueddol o rapprochement. Mae y Rwsiaid yn ofn cyfaddawdu eu hunain o flaen y Prydeinwyr; Nid yw Rwsiaid eisiau rhyfel. Yn ystod trafodaethau Stalin gyda Cripps, ymataliodd Stalin yn swyddogol rhag rapprochement â Lloegr... Fodd bynnag, adlewyrchwyd gwir naws Rwsia dan amgylchiadau eraill (sgwrs Kalinin gyda'r Llysgennad Iwgoslafia Gavrilovich). Yma galwodd Rwsia am y frwydr yn erbyn yr Almaen: “Unwch yn un bloc.” 7
1. A. Hitler 2. J. Ribbentrop, Gweinidog Materion Tramor yr Almaen 3. F. Halder, Pennaeth Staff Cyffredinol Wehrmacht
Mae pob ochr yn dilyn ei nodau ei hun. Mae'r Almaen yn ceisio cael gwared ar y pwerau cryf olaf ar y cyfandir. Mae'r Undeb Sofietaidd a Phrydain Fawr yn ceisio atal hyn (yr Almaen yw eu gelyn cyffredin). Ac yma mae gan eu safbwyntiau fwy o bwyntiau cyswllt na chyn ymosodiad yr Almaen ar Wlad Pwyl ar 1 Medi, 1939. Ar yr un pryd, mae F. Halder yn nodi “nad oes unrhyw arwyddion o weithredu gweithredol Rwsia yn ein herbyn.” Ar y naill law, nid oedd yr Undeb Sofietaidd am gyfaddawdu ei hun o flaen Prydain Fawr ac UDA. I'w cynghreiriaid posibl yn y rhyfel yn erbyn yr Almaen. Ond ar y llaw arall, nid oedd am ysgogi'r Almaen gyda gweithredoedd gelyniaethus agored, gan gynnal a datblygu cysylltiadau masnach â'r Almaen, gan bwysleisio ei niwtraliaeth.
Felly, mae milwrol yr Almaen yn gweithio ar lunio cynllun i drechu'r Undeb Sofietaidd. Ac ar yr union adeg hon, mae diplomyddion Almaeneg yn gwahodd yr Undeb Sofietaidd i ymuno â'r Cytundeb Teiran. I. Ribbentrop eisoes yn ei sgwrs gyntaf yn Berlin gyda V. Molotov ar 12 Tachwedd, 1940 yn dweud:
Gellir meddwl am ffurf lle gallai’r tair talaith, h.y. yr Almaen, yr Eidal a Japan, ddod i gytundeb â’r Undeb Sofietaidd ac y gellid mynegi bod yr Undeb Sofietaidd yn datgan ei gydsafiad â’r awydd i atal ehangu pellach ar yr Undeb Sofietaidd. Rhyfel. Gallem ychwanegu at hyn ychydig o bwyntiau am gydweithredu a pharch at fuddiannau. 8
Yn gyntaf, gellir gweld hwn fel clawr gwleidyddol ar gyfer y goresgyniad sydd ar ddod (mae'r penderfyniad i ddiddymu Rwsia wedi'i wneud). Ac, yn ail, ymgais i gyfaddawdu'r Undeb Sofietaidd trwy drafodaethau gyda'r Almaen o flaen Prydain Fawr ac UDA. Mae trafodaethau rhwng V. Molotov ac A. Hitler yn Berlin ar esgyniad yr Undeb Sofietaidd i'r Cytundeb Teiran yn bwnc ar wahân.
1. I. Stalin 2. V. Molotov Commissar Materion Tramor y Bobl 3. S. Timoshenko Commissar Amddiffyn y Bobl
Beth wnaeth yr Undeb Sofietaidd o dan yr amodau hyn?
Yn gyntaf, gellir gweld hwn fel clawr gwleidyddol ar gyfer y goresgyniad sydd ar ddod (mae'r penderfyniad i ddiddymu Rwsia wedi'i wneud). Ac, yn ail, ymgais i gyfaddawdu'r Undeb Sofietaidd trwy drafodaethau gyda'r Almaen o flaen Prydain Fawr ac UDA. Mae trafodaethau rhwng V. Molotov ac A. Hitler yn Berlin ar esgyniad yr Undeb Sofietaidd i'r Cytundeb Teiran yn bwnc ar wahân.
Beth wnaeth yr Undeb Sofietaidd o dan yr amodau hyn?
Ym mis Gorffennaf 1940, gan ystyried y sefyllfa newydd, dechreuodd Staff Cyffredinol y Fyddin Goch o dan arweiniad B. Shaposhnikov ddatblygu dogfen ar ddefnydd strategol y lluoedd arfog. Erbyn mis Awst roedd y ddogfen yn barod. Mewn cyfarfod o’r Prif Gyngor Milwrol ar Awst 16, penderfynwyd cwblhau cyfeiriad prif ymosodiad y gelyn ac ymateb yr Undeb Sofietaidd. Roedd Pennaeth newydd y Staff Cyffredinol, K. Meretskov (a benodwyd ar 19 Awst, 1940), yn gweithio ar gwblhau'r cynllun lleoli strategol. Mae fersiwn yn ôl y cafodd B. Shaposhnikov ei ddileu oherwydd gwrthdaro â S. Timoshenko (yn swyddogol fe adawodd am resymau iechyd). Roedd y gwrthdaro oherwydd penderfyniad prif ergyd bosibl yr Almaenwyr (credai B. Shaposhnikov mai Belarus a'r taleithiau Baltig fyddai hyn, credai S. Timoshenko y byddai'r brif ergyd yn disgyn ar Wcráin). Mae'r gwrthdaro yn cael ei nodi'n anuniongyrchol gan ddadleoli B. Shaposhnikov yn syth ar ôl y Cyngor Milwrol ar Awst 16, pan oedd angen cwblhau'r cynlluniau yr oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â'u paratoi. Yn ogystal, pan, fis ar ôl ymosodiad yr Almaen ar yr Undeb Sofietaidd (Gorffennaf 29), cafodd G. Zhukov, a oedd yn dal swydd Pennaeth y Staff Cyffredinol, ei dynnu o'r swydd hon, penodwyd B. Shaposhnikov iddo eto.
Erbyn mis Medi, cwblhaodd K. Meretskov gwblhau'r cynllun defnyddio. Yn gyffredinol, roedd yn cyfateb i gynllun Awst 16. Cynllun wedi'i addasu “Ar hanfodion defnyddio lluoedd arfog yr Undeb Sofietaidd Rhif 103202/ov dyddiedig Medi 18, 1940” ar gyfer 1940-1941 (dogfen 1, o hyn ymlaen bydd dolenni i ddogfennau - ffigwr gyda dolen weithredol - wedi'i bostio ar ddiwedd y llyfr) ei gymeradwyo a'i lofnodi gan V. Molotov (Cadeirydd Cyngor Comisariaid y Bobl) ac I. Stalin o'r Pwyllgor Canolog y Blaid ar Hydref 14, 1940. Ni chymeradwywyd rhagor o gynlluniau.
__________________________________________
Gwybodaeth gryno
Staff Cyffredinol y Fyddin Goch
Staff Cyffredinol am 1940-1941. paratoi sawl cynllun ar gyfer defnyddio lluoedd arfog:
– O 16 Awst, 1940 o dan arweiniad B. Shaposhnikov;
- O 18 Medi, 1940, o dan arweiniad K. Meretskov (gelwir y ddogfen hon yn aml yn gynllun Shaposhnikov-Meretskov). Y ddogfen hon a arwyddwyd gan I. Stalin a V. Molotov;
– O Hydref 5, 1940, nodyn gan K. Meretskov ar nifer o faterion a chyfarwyddiadau a roddwyd gan I. Stalin;
– O 11 Mawrth, 1941, o dan arweiniad G. Zhukov (mae rhai ymchwilwyr yn ei ystyried yn ffug). Nid oes unrhyw lofnodion ar y ddogfen;
– Ar 15 Mai, 1941, lluniodd A. Vasilevsky, Dirprwy Bennaeth Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau'r Staff Cyffredinol (adnabuwyd yr awdur trwy lawysgrifen) - gynllun defnyddio strategol drafft. Dogfen heb lofnodion.
Penaethiaid Staff Cyffredinol y Fyddin Goch:
B. M. Shaposhnikov (Mai 10, 1937 – 19 Awst, 1940),
K. A. Meretskov (Awst 19, 1940 – Ionawr 14, 1941).
G. K. Zhukov (Ionawr 14 – Gorffennaf 29, 1941),
B. M. Shaposhnikov (Gorffennaf 29, 1941 - Mai 1942),
A. M. Vasilevsky (Mai 1942 - Chwefror 1945).
1. B. M. Shaposhnikov 2. K. A. Meretskov 3. G. K. Zhukov 4. A. M. Vasilevsky
Yn ystod y Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945. Y Staff Cyffredinol oedd prif gorff y Goruchaf Reoli Uchel ar gyfer cynllunio strategol ac arwain y lluoedd arfog yn y blaen.
__________________________________________
Nododd y cynllun a gymeradwywyd gan yr arweinyddiaeth Sofietaidd wrthwynebwyr posibl yn y sefyllfa wleidyddol newydd (1):
Mae’r sefyllfa wleidyddol bresennol yn Ewrop yn creu’r tebygrwydd o wrthdaro arfog ar ein ffiniau gorllewinol.
Efallai bod y gwrthdaro arfog hwn yn gyfyngedig i'n ffiniau gorllewinol yn unig, ond ni ellir diystyru'r posibilrwydd o ymosodiadau o Japan ar ein ffiniau yn y Dwyrain Pell.
Ar ein ffiniau gorllewinol, y gelyn tebycaf fydd yr Almaen; fel i'r Eidal, mae ei chyfranogiad yn y rhyfel yn bosibl, neu yn hytrach ei hymddangosiad yn y Balcanau, yn creu bygythiad anuniongyrchol i ni.
Gallai gwrthdaro arfog rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen gynnwys Hwngari mewn gwrthdaro milwrol â ni, yn ogystal â'r Ffindir a Rwmania er mwyn dial.
Gyda niwtraliaeth arfog debygol ar ran Iran ac Afghanistan, mae ymosodiad agored yn erbyn yr Undeb Sofietaidd gan Dwrci, wedi'i ysbrydoli gan yr Almaenwyr, yn bosibl.
Nodwyd yr Almaen fel y gelyn mwyaf tebygol ar gyfer 1940-1941. Er gwaethaf y rhyfel â Phrydain Fawr, gall yr Almaen ganolbwyntio ar ffiniau gorllewinol yr Undeb Sofietaidd (1):
Mae'r sefyllfa filwrol bresennol yng Ngorllewin Ewrop yn caniatáu i'r Almaenwyr drosglwyddo'r rhan fwyaf o'u lluoedd yn erbyn ein gwledydd gorllewinol. ffiniau.
Gyda'r rhyfel yn erbyn Lloegr yn dal heb ei orffen, gellir tybio y bydd hyd at 50 o adrannau yn cael eu gadael yn y gwledydd a'r rhanbarthau a feddiannir gan yr Almaen gan yr Almaen a hyd at 20 o adrannau yn nyfnderoedd y wlad.
Felly, o'r 243 adran uchod, bydd hyd at 173 o adrannau - y mae hyd at 140 o wŷr traed, 15-17 tanc, 8 modur, 5 ysgafn a 3 yn yr awyr a hyd at 1200 o awyrennau - yn cael eu cyfeirio yn erbyn ein ffiniau.
Mae hyn yn groes i'r honiad nad oedd I. Stalin yn disgwyl ymosodiad gan yr Almaenwyr nes i'r Almaen ddod â'r rhyfel yn erbyn Prydain Fawr i ben.
Geiriau gan G. Zhukov:
Cofiaf eiriau Stalin yn dda pan adroddasom iddo am weithredoedd amheus milwyr yr Almaen: “Nid yw Hitler a’i gadfridogion yn ffyliaid fel ag i ymladd ar ddau ffrynt ar yr un pryd, pan dorrodd yr Almaenwyr eu gyddfau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. . Nid oes gan Hitler ddigon o gryfder i ymladd ar ddau ffrynt, ond ni fydd Hitler yn cytuno i antur.” 9
Roedd y cynllun yn cymryd yn ganiataol y gallai'r Almaen ymosod ar yr Undeb Sofietaidd gyda Phrydain Fawr yn y cefn. Cynigiaf, mewn materion mor dyner â bwriadau a dyheadau penaethiaid gwladwriaethau, y dylem gael ein harwain gan ddogfennau penodol, ac nid gan “sïon cof.”
Map o Ewrop erbyn Mehefin 1, 1941. Yr Almaen a'i chynghreiriaid mewn glas (Tiriogaeth Ffrengig Vichy heb ei nodi), Prydain Fawr mewn coch, Undeb Sofietaidd mewn gwyrdd
Nodwyd y byddai Hwngari, Rwmania a'r Ffindir yn cymryd rhan ar ochr yr Almaen. Os dywed llawer o haneswyr am Rwmania a'r Ffindir eu bod yn mynd i ddychwelyd y tiriogaethau a gymerwyd gan yr Undeb Sofietaidd, ond yna beth yw'r rheswm i Hwngari gymryd rhan yn y rhyfel. Efallai fod hyn yn ganlyniad i reolaeth filwrol-wleidyddol yr Almaen dros y gwledydd hyn a'u hawydd i fod ar yr ochr fuddugol. O ddogfen (1):
Yr Almaen - 173 o filwyr traed. div.; 10,000 o danciau; 13,000 o awyrennau
Y Ffindir - 15 o filwyr traed. div.; 0 tanciau; 400 o awyrennau
Rwmania - 30 o filwyr traed. div.; 250 o danciau; 1100 o awyrennau
Hwngari - 15 o filwyr traed. div.; 300 o danciau; 600 o awyrennau
Cyfanswm - 233 o filwyr traed. div.; 10550 tanciau; 15,100 o awyrennau.
Roedd y cynllun a gymeradwywyd yn nodi dau brif ymosodiad tebygol gan yr Almaenwyr. Opsiwn gogleddol (1):
Mae'n debyg y bydd yr Almaen yn defnyddio ei phrif luoedd i'r gogledd o geg yr afon. San er mwyn cyflawni a datblygu'r brif ergyd o Ddwyrain Prwsia trwy SSR Lithwania i'r cyfarwyddiadau i Riga, Kovno ac ymhellach i Dvinsk - Polotsk, neu i Kovno - Vilno ac ymhellach i Minsk.
Ar yr un pryd, mae angen disgwyl ymosodiadau consentrig ategol gan Lomza a Brest, gyda'u datblygiad dilynol i gyfeiriad Baranovichi, Minsk.
Mae hefyd yn eithaf tebygol, ar yr un pryd â phrif ymosodiad yr Almaenwyr o Ddwyrain Prwsia, y byddant yn ymosod o flaen Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav ar Dubno, Brody gyda'r nod o gyrraedd cefn ein grŵp Lvov a chipio Gorllewin Wcráin.
Opsiwn deheuol (1):
Mae'n bosibl y bydd yr Almaenwyr, er mwyn atafaelu Wcráin, yn canolbwyntio eu prif rymoedd yn y de, yn ardaloedd Siedlce a Lublin, i gyflawni'r brif ergyd i gyfeiriad cyffredinol Kyiv.
Mae'n debyg y bydd streic gefnogol i'r gogledd o Ddwyrain Prwsia yn cyd-fynd â'r streic hon
Penderfynwyd i ba gyfeiriad yr oedd yr Almaenwyr yn fwyaf tebygol o wneud eu prif ymosodiad (1):
Y prif, mwyaf manteisiol yn wleidyddol i'r Almaen, ac, felly, y mwyaf tebygol yw'r opsiwn 1af o'i gweithredoedd, h.y. gyda defnyddio prif fyddin y Germaniaid i'r gogledd o genau yr afon. San.
Ym mis Awst-Medi 1940, roedd Staff Cyffredinol y Fyddin Goch yn credu y byddai milwyr yr Almaen yn cyflawni'r brif ergyd trwy Belarws a gwladwriaethau'r Baltig. Ar ben hynny, cymeradwywyd hyn gan y llywodraeth Sofietaidd. Roedd hyn yn bwysig, oherwydd yn seiliedig ar hyn, cynigiwyd (B. Shaposhnikov oedd y cyntaf i'w gynnig) i ganolbwyntio prif rymoedd yr Undeb Sofietaidd. Gosodwch y prif rymoedd yn erbyn prif rymoedd y gelyn er mwyn atal y gelyn rhag torri tir newydd i'r prif gyfeiriad a'r perygl o amgáu blaenau cyfagos.
Dylid nodi y bwriedir ymateb yn benodol i weithredoedd yr Almaen. Hynny yw, yr Undeb Sofietaidd oedd y blaid amddiffyn yn y cynlluniau hyn.
Pa fesurau oedd i fod i'w cymryd yn erbyn ymddygiad ymosodol yr Almaen. Opsiwn deheuol (1):
Yr opsiwn cyntaf yw ei ddefnyddio i'r de o Brest-Litovsk. Dylai hanfodion y defnydd hwn fod fel a ganlyn:
1. Gorchuddiwch ein ffiniau yn gryf gydag amddiffyniad gweithredol yn ystod y cyfnod o grynhoi milwyr.
2. Mewn cydweithrediad â byddin ystlys chwith y Ffrynt Gorllewinol, mae lluoedd Ffrynt y De-orllewin yn trechu grŵp Lublin-Sandomierz y gelyn yn bendant ac yn cyrraedd yr afon. Fistwla. Wedi hynny, taro i gyfeiriad cyffredinol Kielce, Krakow a chyrraedd yr afon. Tilitsa a rhannau uchaf yr afon. Oder.
3. Yn ystod y llawdriniaeth, gorchuddiwch ffiniau Gogledd Bukovina a Bessarabia yn gadarn.
4. Trwy weithredoedd gweithredol y ffryntiau Gogledd-Orllewinol a Gorllewinol, piniwch y rhan fwyaf o luoedd yr Almaen i'r gogledd o Brest-Litovsk ac yn Nwyrain Prwsia, tra'n gorchuddio cyfarwyddiadau Minsk a Pskov yn gadarn.
Opsiwn gogleddol (1):
Yr ail opsiwn yw ei ddefnyddio i'r gogledd o Brest-Litovsk.
Dylai hanfodion y defnydd hwn fod fel a ganlyn:
1. Gorchudd cryf o gyfarwyddiadau i Minsk a Pskov yn ystod y cyfnod o grynhoi milwyr.
2. Gosod gorchfygiad penderfynol ar brif fyddin y Germaniaid a ganolwyd yn Nwyrain Prwsia a chipio yr olaf.
3. Gyda streic ategol gan Lviv, nid yn unig yn gorchuddio Gorllewin Wcráin, Gogledd Bukovina a Bessarabia yn gadarn, ond hefyd yn trechu grŵp y gelyn yn ardal Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Cam cyntaf: gorchuddio'r ffiniau yn ystod cynnull a chrynhoi milwyr. Mae'r crynodiad o filwyr ar gyfer y cyfeiriad gorllewinol (Belarws) yn digwydd 20 diwrnod ar ôl cyhoeddi'r cynnull. Yn y cyfeiriad de-orllewinol (Wcráin), mae crynodiad yn digwydd ar ôl 30 diwrnod. Mae'r cam hwn yn cynnwys tasgau amddiffynnol yn unig am 20-30 diwrnod. (1):
Yn ystod ... y crynhoad o filwyr a chyn iddynt fynd ar y sarhaus, mae'n ofynnol i'r byddinoedd amddiffyn yn weithredol, gan ddibynnu ar ardaloedd caerog, i gau ein ffiniau yn gadarn ac atal yr Almaenwyr rhag goresgyn ein tiriogaeth.
Ail gam: canolbwyntio milwyr, cyflawni sarhaus gyda'r nod o drechu'r gelyn. Ar gyfer ardal filwrol y gorllewin, sefydlwyd y dyddiad canlynol ar gyfer dechrau'r ymosodiad (1):
Ar yr amod bod y rheilffyrdd yn gweithredu'n gwbl unol â'r cynllun cludo milwyr, dylid gosod y diwrnod trosglwyddo i drosedd gyffredinol ar 25 diwrnod o ddechrau'r cynnull, h.y. 20 diwrnod o ddechrau'r crynodiad o filwyr.
Symud, crynhoi milwyr i gyfeiriadau (ar yr adeg hon mae camau amddiffynnol yn digwydd) a dim ond wedyn gwrthymosodiad yn erbyn y gelyn goresgynnol. Amlinellir y sarhaus ei hun yn eithaf bras: trechu'r gelyn yn Llywodraeth Gyffredinol Gwlad Pwyl gyda mynediad i'r afon. Mae'r Oder yn y de, gorchfygiad y gelyn ac mae meddiannaeth Dwyrain Prwsia yn y gogledd. Dylid disgrifio cynlluniau sarhaus yn fanylach gyda nodau terfynol clir, ac ystyrir bod y rhyfel wedi'i ennill. Ac yma i drechu'r gelyn a meddiannu ardaloedd ffiniol mawr. Os yw hwn yn gynllun i gymryd drosodd Ewrop, yna mae'n amlwg yn annigonol! Beth yw eich barn chi?
Mae'r ddogfen a ddyfynnais ar ddiwedd y llyfr. Rwy'n argymell ei ddarllen. Wnes i ddim dod o hyd i unrhyw gamau ymosodol, hynny yw, camau ymosodol mewn perthynas â'r Almaen. Cynlluniwyd yr holl fesurau gan gadw llygad ar weithredoedd yr Almaen (crynhoad o filwyr, cyfeiriad y prif ymosodiad). Roedd y cynllun yn galw am orchfygu'r gelyn goresgynnol ac yna dinistrio ei gefn uniongyrchol. Yn aml mewn llenyddiaeth hanesyddol, nodweddir y cynllun Sofietaidd cyn y rhyfel fel un sarhaus, tra deuir i gasgliadau pellgyrhaeddol am ymosodol yr Undeb Sofietaidd. A ellir galw cynllun sy'n cynllunio gweithredoedd rhag ofn y bydd gelyn yn ymosodol?
Yn y bôn, roedd y Fyddin Goch yn paratoi i orchuddio'r ffiniau gyda streic ddilynol yn erbyn y gelyn goresgynnol a chyda'r trawsnewidiad i'w diriogaeth (“heb fawr o waed ac ar bridd tramor”).
Beth yw cynllun yr Almaen? Darparodd "Barbarossa" ar gyfer goresgyniad o diriogaeth gwlad arall, trechu ei byddinoedd a chipio ardaloedd hanfodol (rhan Ewropeaidd gyfan yr Undeb Sofietaidd). O Gyfarwyddeb Almaeneg Rhif 21, Rhagfyr 18, 1940:
Rhaid i luoedd arfog yr Almaen fod yn barod i drechu Rwsia Sofietaidd mewn ymgyrch tymor byr hyd yn oed cyn i’r rhyfel yn erbyn Lloegr ddod i ben (Cynllun Barbarossa).
Rhaid i heddluoedd daear ddefnyddio at y diben hwn yr holl unedau sydd ar gael iddynt, ac eithrio'r rhai sy'n angenrheidiol i amddiffyn y tiriogaethau a feddiannir rhag unrhyw bethau annisgwyl...
Byddaf yn rhoi’r gorchymyn ar gyfer lleoli’r lluoedd arfog yn strategol yn erbyn Rwsia Sofietaidd, os oes angen, wyth wythnos cyn dechrau’r gweithrediadau a drefnwyd.
Dylai paratoadau sydd angen mwy o amser, os nad ydynt wedi dechrau eto, ddechrau yn awr a chael eu cwblhau erbyn Mai 15, 1941.
Mae'n hollbwysig nad oes neb yn darganfod y bwriad i gynnal ymosodiad.
Nod eithaf y llawdriniaeth yw creu rhwystr yn erbyn rhan Asiaidd Rwsia ar hyd llinell gyffredin Volga-Arkhangelsk. 10
Cynllun gwreiddiol Barbarossa (y ddwy dudalen gyntaf)
Yn gryno ac yn glir.
- Rhaid i filwyr yr Almaen fod yn barod i drechu'r rhai Sofietaidd;
- Rhoddir trefn amserol i ddechrau defnyddio;
– Dylai pob paratoad angenrheidiol ddechrau nawr;
- Y prif beth yw nad yw'r gelyn “yn dyfalu'r bwriad i gynnal ymosodiad.”
Felly pa un o'r ddau gynllun sydd yn ei hanfod yn sarhaus, ac o ganlyniad yn ymosodol?
Ac, fel rheol, mae cynlluniau milwrol yn cynnwys trechu'r gelyn. Ond nid yw hyn yn golygu eu bod i gyd yn dramgwyddus. Dylech edrych ar hanfod y cynlluniau.
Felly, cymeradwywyd y cynllun milwrol gan y llywodraeth Sofietaidd. Cafodd y Staff Cyffredinol y dasg o ddatblygu dau opsiwn ar gyfer prif ymosodiad y gelyn: deheuol a gogleddol. Bwriedir cwblhau'r holl waith erbyn Mai 1, 1941.
Gyda phenodiad Pennaeth y Staff Cyffredinol G. Zhukov, dechreuwyd hyrwyddo cynllun y de, h.y., y dybiaeth y byddai'r Almaenwyr yn canolbwyntio eu prif rymoedd yn y de, ac felly dylai'r Undeb Sofietaidd hefyd gadw ei brif heddluoedd yn y De. de. Mae cynllun Mawrth 11, 1941 (heb ei arwyddo gan neb) yn ddatblygiad o'r opsiwn deheuol. Yn ogystal, dylid nodi, er ei fod yn dal yn bennaeth milwyr Rhanbarth Milwrol Arbennig Kyiv ym mis Rhagfyr 1940, ysgrifennodd G. Zhukov nodyn at Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl yn nodi y byddai'r gelyn yn canolbwyntio'r prif heddluoedd yn y de. Un ffordd neu'r llall, yn ystod yr amser pan oedd G. Zhukov yn bennaeth y Staff Cyffredinol, bu pwmpio gweithredol o filwyr i gyfeiriad y De.
Yn ystod y cyfnod perestroika ac ar ei ôl, dechreuodd ymchwilwyr ddefnyddio'r archifau a agorwyd yn weithredol. Ym 1992, daethpwyd o hyd i nodyn gan A. Vasilevsky (dyddiedig heb fod yn gynharach na Mai 15, 1941), a oedd yn cynnig streic ataliol ar filwyr Almaenig crynodedig (2). Enw’r ddogfen oedd “Ystyriaethau Staff Cyffredinol y Fyddin Goch ar y cynllun ar gyfer defnyddio Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd yn strategol pe bai rhyfel yn digwydd yn erbyn yr Almaen a’i chynghreiriaid.” Fe'i lluniwyd mewn fersiwn drafft gan A. Vasilevsky gyda diwygiadau gan N. Vatutin (yn ôl fersiwn arall, gwnaed diwygiadau gan G. Zhukov).
Roedd y cynllun yn nodi (2):
Ar hyn o bryd, mae'r Almaen, yn ôl Cyfarwyddiaeth Cudd-wybodaeth y Fyddin Goch, wedi defnyddio tua 230 o filwyr traed, 22 tanc, 20 â modur, 8 adran awyr a 4 marchfilwyr, a chyfanswm o tua 284 o adrannau.
O'r rhain, ar 15 Mai, 1941, roedd hyd at 86 o filwyr traed, 13 tanc, 12 â modur ac 1 adran farchfilwyr, a chyfanswm o hyd at 112 o adrannau, wedi'u crynhoi ar ffiniau'r Undeb Sofietaidd.
Rhagdybir, yn y sefyllfa wleidyddol bresennol, y bydd yr Almaen, pe bai ymosodiad ar yr Undeb Sofietaidd, yn gallu chwarae yn ein herbyn hyd at 137 o wŷr traed, 19 tanc, 15 â modur, 4 marchoglu a 5 adran yn yr awyr, a chyfanswm hyd at 180 o adrannau...
Yn fwyaf tebygol, bydd prif luoedd byddin yr Almaen, sy'n cynnwys 76 o wŷr traed, 11 tanc, 8 modur, 2 wŷr meirch a 5 awyr, a chyfanswm o hyd at 100 o adrannau, yn cael eu defnyddio i'r de o Demblin i streicio i gyfeiriad Kovel , Rivne, Kyiv...
O ystyried bod yr Almaen ar hyn o bryd yn cadw ei byddin yn symud, gyda'i chefn yn cael ei defnyddio, mae ganddi gyfle i'n rhybuddio am leoli a lansio ymosodiad annisgwyl.
Er mwyn atal hyn [a threchu byddin yr Almaen], nid wyf yn ystyried ei bod yn angenrheidiol mewn unrhyw achos i roi'r fenter i orchymyn yr Almaen, i atal y gelyn rhag defnyddio ac ymosod ar fyddin yr Almaen ar hyn o bryd pan fydd yn y cam lleoli ac wedi Nid oedd eto amser i drefnu y blaen a rhyngweithio canghennau o filwyr.
Gadewch imi bwysleisio bod streic ragataliol wedi’i chynllunio yn erbyn y grŵp Almaenig sy’n paratoi i ymosod ar yr Undeb Sofietaidd er mwyn “rhagflaenu’r gelyn.” Mae'r gwahaniaeth rhwng cynllun rhyfel ymosodol a streiciau ataliol yn erbyn y gelyn, rwy'n meddwl, yn glir.
Nodwyd mai'r cyfeiriad deheuol oedd cyfeiriad mwyaf tebygol prif ymosodiad y Germaniaid. Felly, disgwylir i brif ergyd y milwyr Sofietaidd gael ei gyflwyno i gyfeiriad de-orllewinol. Ond ni nodwyd y dyddiad disgwyliedig ar gyfer streic ataliol bosibl, pan ddylai hyn ddigwydd ym 1941 neu 1942 (2):
Ar yr un pryd, mae angen cyflymu'r gwaith o adeiladu ac arfogi ardaloedd caerog ym mhob ffordd bosibl, i ddechrau adeiladu ardaloedd caerog yn 1942 ar y ffin â Hwngari, a hefyd i barhau i adeiladu ardaloedd caerog ar hyd y llinell. o hen ffin y dalaith...
Galw bod yr NKPS yn cwblhau'r gwaith o adeiladu rheilffyrdd yn gyflawn ac yn amserol yn unol â chynllun 1941, ac yn enwedig i gyfeiriad Lvov.
Hynny yw, mae angen cyflawni'r cynllun ar gyfer adeiladu rheilffyrdd ar gyfer 1941 a dechrau adeiladu amddiffynfeydd yn 1942. Erbyn faint o amser y dylem baratoi ar gyfer streic ragataliol? Nid yw'r ddogfen yn dweud dim am hyn. Os bwriedir cynnal y streic ym 1941, yna pam cynllunio ar gyfer 1942 i adeiladu amddiffynfeydd ar y ffin hen a newydd?
Hoffwn bwysleisio unwaith eto nad yw cynllun A. Vasilevsky wedi'i lofnodi a bod ganddo nifer o gywiriadau i'r testun. Ni ddaethpwyd o hyd i fersiwn glân, os oedd yn bodoli o gwbl. Fel y mae nifer o haneswyr milwrol yn nodi (V. Anfilov, N. Svetlishin), adroddwyd y cynllun ar gyfer rhyfel ataliol i I. Stalin, ond fe'i gwrthododd. O eiriau G. Zhukov:
Mae’n dda nad oedd Stalin yn cytuno â ni, fel arall byddem ni, o ystyried cyflwr y milwyr a’r gwahaniaeth yn eu hyfforddiant gyda byddin yr Almaen, wedyn wedi derbyn rhywbeth tebyg i ymgyrch Kharkov ym mis Mai 1942. 13
Roedd llawdriniaeth o'r fath, yn ôl G. Zhukov, yn doomed i fethiant (daeth i'r casgliadau hyn ar ôl y rhyfel). Gallai datblygiadau honedig gyda dyfnder o hyd at 300 km ddod yn brawf difrifol i'r milwyr a'r staff rheoli. Am y tro cyntaf, llwyddodd milwyr Sofietaidd i wneud y fath ddatblygiad arloesol ym Mrwydr Stalingrad.
Nawr mae llawer yn dweud mai streic ataliol oedd yr unig gam digonol i'r Undeb Sofietaidd a chyfle a gollwyd a fyddai wedi caniatáu i drychineb 1941-1942 gael ei hosgoi. O uchelfannau heddiw, mae’n hawdd dadlau sut a beth ddylai fod wedi’i wneud.
Ni fyddai streic rhagataliol yn erbyn yr Almaen yn gyfyngedig i faterion milwrol. Creodd cam o'r fath sefyllfa ddiplomyddol anodd lle roedd torri'r cytundeb yn gosod yr Undeb Sofietaidd. Byddai'r Undeb Sofietaidd yn ymosodwr i bawb. Yn yr achos hwn, pa fath o gefnogaeth y gellid ei darparu i'r Undeb Sofietaidd rhag ofn methiannau yn y blaen? Ni ddylem anghofio am y sefyllfa anodd yn y Dwyrain Pell, lle gallai Japan weithredu, gan fanteisio ar amgylchiadau diplomyddol newydd.
Y cwestiwn yw, a allai'r Undeb Sofietaidd drechu'r Almaen trwy daro'n gyntaf ym 1941? Gyda lefel profiad ymladd milwyr a swyddogion a oedd yn bodoli ar y pryd, gyda lefel y rhyngweithio rhwng y canghennau o'r fyddin, gyda pharodrwydd cyffredinol y milwyr (mobileiddio, ardaloedd cefn a ddefnyddir). Roedd gan yr Almaenwyr hyn i gyd yn helaeth. Dim ond os bydd yn methu yn 1941 y gellir dyfalu am ganlyniadau llawdriniaeth o'r fath. Heb anghofio ychwanegu canlyniadau diplomyddol yma. Mae dechrau rhyfel a'r rhyfel ei hun nid yn unig yn weithredoedd byddinoedd a Staff Cyffredinol, ond mae hefyd yn ddiplomyddiaeth! Ac mae angen inni gofio hyn.
Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw ddogfennau eraill ar gynllunio strategol cyn y rhyfel hyd yma. Rwy’n meddwl pe bai dogfen o’r fath yn bodoli, y byddai wedi cael ei chanfod a’i chyhoeddi amser maith yn ôl;
Yng nghyd-destun gwaith y Staff Cyffredinol Sofietaidd, mae gweithgareddau ochr yr Almaen yn ddiddorol. Yno roedden nhw'n datblygu dau opsiwn ar gyfer y prif ymosodiad o'r gogledd trwy Belarws, y taleithiau Baltig a'r de trwy'r Wcráin. O ganlyniad, mabwysiadwyd yr opsiwn gogleddol.
Felly, er gwaethaf y cytundeb di-ymosodiad a gwblhawyd, roedd yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd yn wrthwynebwyr. Mae cynllun ymosod yr Almaen yn hysbys ym mhob manylyn. Ond ni ddaethpwyd o hyd i gynllun cynhwysfawr tebyg ar gyfer ymosodiad yr Undeb Sofietaidd ar yr Almaen eto. Credaf nad yw cyfeirio at ddeunyddiau a datganiadau penodol nad ydynt yn cael eu hategu gan ddogfennau penodol yn ddifrifol. Mae dogfennau milwrol adnabyddus yr Undeb Sofietaidd yn rhagdybio gweithredoedd amddiffynnol yn y cam cychwynnol.
Camau'r “Cynllun Barbarossa”
 
2. Cynlluniau i orchuddio'r ffin
Ar ôl mabwysiadu'r cynllun ar gyfer defnydd strategol o luoedd arfog yr Undeb Sofietaidd, anfonwyd cyfarwyddebau i ardaloedd milwrol y ffin i ddatblygu cynlluniau ar gyfer lleoli gweithredol pob ardal.
Yn yr hyn sy'n dilyn, er hwylustod, byddaf yn defnyddio'r talfyriad canlynol:
LVO - Ardal Filwrol Leningrad;
PribOVO - Ardal Filwrol Arbennig Baltig;
ZAPOVO - Rhanbarth Milwrol Arbennig y Gorllewin (Belarws);
KOVO - Ardal Filwrol Arbennig Kyiv;
ODVO - Ardal Filwrol Odessa.
Dechreuodd cyfarwyddebau ar gyfer datblygu cynlluniau gyrraedd yr ardaloedd o ddiwedd 1940. Daeth “cyfarwyddeb Comisiynydd Amddiffyn y Bobl yr Undeb Sofietaidd i ddatblygu cynllun ar gyfer defnydd gweithredol” i LVO “ar 25 Tachwedd, 1940”, i KOVO “o 28 Tachwedd, 1940”, i PribOVO “heb fod yn hwyrach na Ionawr 1941”, yn ZapOVO “dim hwyrach na Chwefror 1941”.
Ar ôl amser penodol, derbyniodd yr ardaloedd gyfarwyddebau eto gan y Staff Cyffredinol ar gyfer datblygu, er enghraifft, “Cyfarwyddeb Comisiynydd Amddiffyn y Bobl yr Undeb Sofietaidd ar gyfer datblygu cynllun ar gyfer lleoli byddinoedd OVO Baltig yn weithredol, w /n, dyddiedig Mawrth 3, 1941.”
Hyd at Fehefin 22, roedd cynlluniau yn cael eu mireinio'n gyson. Yn atgofion P. Lapin (cyn bennaeth staff y 10fed Fyddin - ZapOVO), dywedir ym mis Ionawr 1941 y derbyniwyd y gyfarwyddeb gyntaf i ddatblygu cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth:
Gyda derbyniad ym mis Ionawr 1941 y gyfarwyddeb ardal ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth...
Fe wnaethon ni ail-wneud cynllun amddiffyn ffin talaith 1941 dro ar ôl tro o fis Ionawr tan ddechrau'r rhyfel, ond ni wnaethon ni byth ei orffen. Derbyniwyd y newid olaf i gyfarwyddeb weithredol yr ardal gennyf ar Fai 14 ym Minsk. Gorchmynnodd fod datblygiad y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn Mai 20 a'i gyflwyno i'w gymeradwyo i bencadlys y ZapOVO. 15
Yn ôl L. Sandalov (cyn bennaeth staff y 4edd Fyddin - ZapOVO):
Ym mis Ebrill 1941, derbyniodd gorchymyn y 4edd Fyddin gyfarwyddeb gan bencadlys y Zapovovo, ac yn unol â hynny roedd angen datblygu cynllun i gwmpasu cynnull, crynhoi a lleoli milwyr i gyfeiriad Brest. Dywedodd “er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a defnyddio milwyr, mae tiriogaeth gyfan yr ardal wedi’i rhannu’n ardaloedd gorchudd y fyddin….”. Yn unol â'r gyfarwyddeb ardal, datblygwyd cynllun gorchudd y fyddin. 16
Gadewch imi bwysleisio mai pwrpas y cynllun yw “cwmpasu cynnull, crynhoi a defnyddio milwyr.” Mae cyfarwyddebau parhaol i ardaloedd y gorllewin gan y Staff Cyffredinol yn nodi gweithredu mesurau cyson i lunio cynlluniau milwrol ar gyfer yr ardaloedd. Yn seiliedig ar ba ganllawiau y seiliwyd cynllunio ardaloedd milwrol unigol?
Ym mis Mai 1941 anfonwyd y cyfarwyddebau olaf i ddatblygu cynlluniau ar gyfer ardaloedd ffiniol i bob rhanbarth gorllewinol. Roedd y cynlluniau gorchudd a ddatblygwyd gan yr ardaloedd i'w cyflawni yn ystod ymosodiad gan yr Almaenwyr. Gadewch i ni edrych arnynt yn fwy manwl.
Cyfarwyddeb i gadlywydd milwyr PribOVO Rhif 503920/ss/ov [dim hwyrach na Mai 30, 1941] (4):
Er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a lleoli milwyr PribOVO, erbyn Mai 30, 1941, rydych chi'n bersonol gyda'r pennaeth staff a phennaeth adran weithredol y Pencadlys Rhanbarthol, yn datblygu:
a) cynllun manwl ar gyfer amddiffyn ffin talaith SSR Lithwania o Palanga i'r hawliad. Kapchiamiestis, cynllun amddiffyn gwrth-amffibaidd arfordir Môr y Baltig i'r de o Fae Matsalu ac ynysoedd Dago ac Ezel;
b) cynllun amddiffyn awyr manwl.
I. Tasgau amddiffyn:
1. atal goresgyniad gelynion daear ac awyr i diriogaeth yr ardal;
2. gydag amddiffyniad ystyfnig o amddiffynfeydd ar hyd ffin y wladwriaeth, yn cwmpasu'n gadarn y cynnull, y crynodiad a'r defnydd o filwyr ardal;
3. amddiffyn yr arfordir ac ynysoedd Ezel a Dago, ynghyd â Fflyd Baltig y Faner Goch, i atal glaniadau amffibiaid y gelyn;
4. gweithrediadau amddiffyn awyr a hedfan i sicrhau gweithrediad di-dor y rheilffyrdd a chrynodiad y milwyr ardal;
Cyfarwyddeb i gadlywydd milwyr ZapOVO Rhif 503859/ss/ov [dim hwyrach na Mai 20, 1941] (3):
Er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a lleoli’r milwyr ardal, erbyn Mai 20, 1941, byddwch chi’n bersonol, gyda’r pennaeth staff a phennaeth adran weithredol pencadlys yr ardal, yn datblygu:
a) cynllun manwl ar gyfer amddiffyn ffin y dalaith o Kanchiamiestis i Lyn. Switez (siwt chyfreithlon);
b) cynllun amddiffyn awyr manwl.
I. Tasgau amddiffyn:
1. Atal goresgyniad gelynion daear ac awyr i diriogaeth yr ardal.
2. Bydd amddiffyniad cryf o amddiffynfeydd ar hyd ffin y wladwriaeth yn ymdrin yn gadarn â symud, crynhoi a lleoli milwyr yr ardal.
3. Bydd gweithrediadau amddiffyn awyr a hedfan yn sicrhau gweithrediad arferol y rheilffyrdd a chrynhoad y milwyr.
Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr KOVO Rhif 503862/ss/ov [dim hwyrach na Mai 20, 1941] (5):
Er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a defnyddio milwyr ardal erbyn 25 Mai, 1941, byddwch chi a'r pennaeth staff a phennaeth adran weithredol pencadlys yr ardal yn datblygu'n bersonol:
1. Cynllun manwl ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth rhag y llyn. Svityazskoye i Lipkana;
2. Cynllun amddiffyn awyr manwl.
I. Tasgau amddiffyn:
1. Atal goresgyniad gelynion daear ac awyr i diriogaeth yr ardal.
2. Bydd amddiffyniad cryf o amddiffynfeydd ar hyd ffin y wladwriaeth yn ymdrin yn gadarn â symud, crynhoi a lleoli milwyr yr ardal.
3. Bydd gweithrediadau amddiffyn awyr a hedfan yn sicrhau gweithrediad arferol y rheilffyrdd a chrynodiad milwyr yr ardal.
Daeth yr un cyfarwyddebau i OdVO ac LVO. Mae'r tasgau ynddynt yn union yr un fath, felly ni fyddaf yn eu dyfynnu (ni wnes i atodi'r dogfennau hyn ar ddiwedd y llyfr, ond gellir eu canfod yn hawdd ar y Rhyngrwyd).
Felly, rhoddwyd tasg benodol i'r ardaloedd: ymdrin â chynnull a chrynhoi milwyr gydag amddiffyniad ystyfnig. Nid oes sôn am ymosodiad ar yr Almaen. Ym mhob ardal, dynodwyd ardaloedd gorchudd ar gyfer pob byddin, yn ogystal â'r cyfarwyddiadau mwyaf peryglus.
Gellir crynhoi bod y cynlluniau clawr (yn ôl dogfennau) yn cynrychioli set o fesurau amddiffynnol (cam cyntaf y rhyfel).
Fel y dywedais eisoes, trwy gyfarwyddebau mae'r Staff Cyffredinol yn gosod tasgau tebyg yn gyffredinol ar gyfer yr ardaloedd (mae tasgau cyffredinol yn cael eu hailadrodd gair am air ym mhob cyfarwyddeb), felly, gan ddefnyddio enghraifft y gyfarwyddeb ar gyfer ZapOVO (3), gadewch i ni weld pa dasgau a neilltuwyd i ardaloedd milwrol y gorllewin. Rwy'n eich cynghori i adolygu'r dogfennau hyn. Mae'n ddiddorol o leiaf.
Gorchmynnwyd amddiffyn ffin y wladwriaeth yn seiliedig ar y canlynol (3):
1. Dylai sail yr amddiffyniad fod yn amddiffyniad parhaus o ardaloedd caerog ac amddiffynfeydd maes a grëwyd ar hyd ffin y wladwriaeth, gan ddefnyddio'r holl rymoedd a galluoedd ar gyfer eu datblygiad pellach. Rhowch gymeriad gweithredoedd gweithredol i'r amddiffyniad. Dylai unrhyw ymgais gan y gelyn i dorri trwy'r amddiffynfeydd gael ei ddileu ar unwaith trwy wrthymosodiadau o'r corfflu a chronfeydd wrth gefn y fyddin.
2. Talu sylw arbennig i amddiffyn gwrth-danc. Os bydd unedau mecanyddol modurol mawr o'r gelyn yn torri tir newydd yn y ffrynt, rhaid i'r frwydr yn eu herbyn a dileu'r datblygiad gael ei gyflawni trwy orchymyn uniongyrchol yr Ardal Reoli, y mae defnydd enfawr o'r rhan fwyaf o'r brigadau magnelau gwrth-danciau, corfflu mecanyddol a hedfan.
Tasg y brigadau gwrth-danciau yw cwrdd â'r tanciau wrth linellau parod gyda thân magnelau pwerus ac, ynghyd ag awyrennau, gohirio eu symud ymlaen nes bod ein corfflu mecanyddol modurol yn dynesu ac yn gwrthymosod.
Tasg y corfflu mecanyddol yw defnyddio dan orchudd brigadau gwrth-danciau, gyda streiciau ystlys pwerus a consentrig ynghyd â hedfan i drechu unedau mecanyddol y gelyn yn derfynol a dileu'r datblygiad arloesol.
Yr arf pwysicaf ar gyfer ymladd rhaniadau mecanyddol a chorfflu oedd magnelau. Magnelau oedd â rôl arbennig mewn gweithrediadau amddiffynnol. Dylid dweud bod y sefyllfa gyda magnelau a'i defnydd yng nghyfnod cychwynnol y rhyfel yn amwys iawn.
13 o Ardaloedd caerog (UR). Dechreuwyd adeiladu UR ar y ffin newydd o ddechrau 1940.
Ar gyfer ZapOVO, ystyriwyd meysydd arbennig o bwysig (3):
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) o flaen Ostroleka, Malkinya i Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
Fe'i gorchmynnwyd i greu cynllun rhag ofn y byddai gweithrediadau milwrol aflwyddiannus, a oedd yn cynnwys rhwystrau gwrth-danciau, cloddio pontydd, cyffyrdd rheilffordd i ddyfnder cyfan y llinellau amddiffyn (hyd at ac yn cynnwys Afon Berezina). Ar ben hynny, fe'i gorchmynnwyd i lunio cynlluniau ar gyfer gwacáu ffatrïoedd, ffatrïoedd a sefydliadau eraill. (3):
VII. Trwy orchymyn Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin:
2. Darparu ar gyfer gwrthymosodiadau gan gorfflu mecanyddol a hedfan mewn cydweithrediad â chorfflu reiffl a brigadau gwrth-danciau.
Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygwch gynllun ar gyfer creu rhwystrau gwrth-danc i'r dyfnder llawn a chynllun ar gyfer pontydd mwyngloddio, cyffyrdd rheilffordd a phwyntiau crynodiad posibl y gelyn (milwyr, pencadlys, ysbytai, ac ati).
4. Datblygu cynllun ar gyfer dod ag ardaloedd caerog ar yr hen ffin dalaith o fewn yr ardal i fod yn barod ar gyfer ymladd.
5. Datblygu: a) cynllun ar gyfer codi milwyr yn effro a neilltuo unedau cymorth i filwyr y ffin; b) cynllun ar gyfer amddiffyn ac amddiffyn y mentrau, strwythurau a chyfleusterau diwydiannol pwysicaf.
6. Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygu, yn unol â chyfarwyddiadau arbennig, gynllun ar gyfer gwacáu ffatrïoedd, ffatrïoedd, banciau a mentrau busnes eraill, asiantaethau'r llywodraeth, warysau, eiddo milwrol a gwladwriaethol, personél milwrol, cyfrwng cludo, ac ati .
Mewn amodau ffafriol (3):
Dylai'r holl filwyr amddiffyn a byddinoedd ac ardaloedd wrth gefn fod yn barod, ar gyfarwyddyd yr Uchel Reoli, i lansio streiciau cyflym.
Ar gyfer systemau hedfan ac amddiffyn awyr, rhagnodwyd llunio cynllun (3):
b) defnyddio a gweithredoedd awyrennau ymladd, sefydlu ardaloedd ar gyfer dinistrio awyrennau'r gelyn ar gyfer unedau awyr unigol;
c) amddiffyniad trylwyr gan fagnelau gwrth-awyrennau ac awyrennau ymladd o bwyntiau a chyfleusterau amddiffyn awyr parhaol, ardaloedd dadlwytho ac ardaloedd crynhoi milwyr;
Nesaf, cyfarwyddiadau cyffredinol (3):
1. Dim ond gyda chaniatâd arbennig yr Uchel Reoli y caniateir hedfan neu groesi ffin y wladwriaeth gyntaf.
3. Rhoddir y cynllun clawr ar waith ar ôl derbyn telegram wedi'i amgryptio oddi wrthyf, llofnododd aelod o'r Prif Gyngor Milwrol, y Pennaeth Staff Cyffredinol, y cynnwys a ganlyn: “Bwrw ymlaen â gweithredu cynllun clawr 1941 .”
5. Datblygu cynllun clawr mewn dau gopi, cyflwyno un copi ataf i'w gymeradwyo trwy'r Pennaeth Staff Cyffredinol, a chadw'r ail gopi, wedi'i selio â sêl y Cyngor Milwrol Dosbarth, yn sêff personol y Pennaeth Dosbarth. Staff.
6. Dylid cadw cynlluniau clawr a ddatblygwyd gan y byddinoedd ac a gymeradwywyd gan y Cyngor Milwrol Dosbarth ar gyfer pob un o'r ardaloedd gorchudd, wedi'u selio â sêl y Cyngor Milwrol Dosbarth, yn sêff personol pennaeth cyfatebol yr ardal glawr.
7. Dylid storio dogfennau gweithredol a ddatblygwyd ar gyfer ffurfiannau milwrol mewn bagiau wedi'u selio â sêl Cyngor Milwrol y Fyddin yn ... y ffurfiad.
8. Mae'r ffolder a'r pecynnau gyda dogfennau clawr yn cael eu hagor trwy drefn ysgrifenedig neu delegraffig - yn y byddinoedd - o Gyngor Milwrol y Dosbarth ac mewn ffurfiannau - o Gyngor Milwrol y Fyddin.
Dywedir yn glir mai dim ond gyda chaniatâd arbennig y gorchymyn y mae croesi ffiniau yn bosibl. Gorchmynnwyd i fyddinoedd ardaloedd gorchudd penodol gael yn eu pencadlys gynlluniau ar gyfer gorchuddio'r ardaloedd, a agorwyd trwy benderfyniad Cyngor Milwrol yr ardal.
Llinellau amddiffyn ar gyfer ZapOVO. Dangosir yr afon mewn glas. Berezina.
Roedd y cyfarwyddebau’n amlinellu llinellau cefn yr oedd angen “rhoi sylw iddynt a pharatoi ar gyfer amddiffyn.” Astudiaeth weledol o'r gelyn a'r tir yw rhagchwilio er mwyn egluro'r penderfyniad a wnaed ar y map. Fe'i cyflawnir yn bersonol gan bennaeth y bataliwn (cwmni) ac uwch, hyd at gadlywyddion byddinoedd a ffryntiau.
Ar gyfer ZapOVO y meysydd canlynol (3):
Adchwiliwch a pharatowch linellau cefn ar gyfer holl ddyfnder yr amddiffynfa hyd at yr afon. Berezina gan gynnwys.
Y bwriad oedd amddiffyn bron holl diriogaeth yr SSR Byelorussian.
Llinellau amddiffyn ar gyfer PribOVO (4):
a) yn y blaen - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas, a Dusis, hawlio. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, ymhellach ar hyd glan ddwyreiniol yr afon. Neman.
Mewn gwirionedd, tiriogaeth SSR Lithwania ac yn rhannol SSR Latfia.
Llinellau amddiffyn ar gyfer KOVO (5):
Adchwiliwch a pharatowch linellau amddiffynnol cefn ar gyfer holl ddyfnder amddiffyn yr afon. Dnieper cynhwysol.
Felly, roedd yr amddiffynfa i fod i fod yn eithaf dwfn, gyda chloddio pontydd, cyffyrdd rheilffordd, a gwacáu ffatrïoedd a phlanhigion os oedd angen.
Llinellau amddiffyn KOVO (hyd at Afon Dnieper yn gynwysedig). Mae glas yn dynodi'r llinell amddiffyn eithafol.
Nesaf, anfonodd yr ardaloedd milwrol gyfarwyddebau at y byddinoedd a neilltuwyd iddynt i lunio cynlluniau gorchudd rhanbarthol. Felly, yn benodol, ar Fai 14, anfonodd Cyngor Milwrol y ZapOVO gyfarwyddeb i'w fyddinoedd gyda chyfarwyddiadau i ddatblygu cynlluniau'r fyddin erbyn Mai 20 (rhoddwyd ei ardal ei hun i bob byddin). Cyfarwyddwyd y 3edd Fyddin i lunio Cynllun Cyflenwi ar gyfer Ardal Rhif 1 (6):
3. Tasgau milwyr yr ardal orchuddio: milwyr maes - amddiffyn yn gadarn yr UR Grodno ac amddiffynfeydd maes ar ffin y wladwriaeth, yn sector y fyddin, cwmpasu cyfarwyddiadau Lida, Grodno a Bialystok a sicrhau bod, canolbwyntio a defnyddio y milwyr ardal.
Tasg y frigâd magnelau gwrth-danciau yw cwrdd â'r tanciau â thân magnelau pwerus ar linell barod...
Yn y frwydr am y blaendir, defnydd helaeth o wasanaeth barricade, difrod i bontydd a ffyrdd, a rhwystrau gwrth-danc. Pontydd dros Gamlas Augustow, r. Bebrza, b. Paratowch Brzozówka i'w ddinistrio. Dylai'r dinistr ei hun gael ei wneud ar orchmynion arbennig rheolwr yr ardal glawr.
Roedd y gyfarwyddeb yn pennu amseriad parodrwydd ymladd a meddiannu amddiffynfeydd maes. Yn ogystal, gosodwyd y dasg i ddarparu deunydd (tanwydd, bwledi, darnau sbâr ar gyfer offer) (6):
7) Rhaid i holl strwythurau milwrol ymyl ymlaen yr Urals gael eu meddiannu gan gyflenwad llawn o garsiynau a darparu canonau a gynnau peiriant. Rhaid cwblhau meddiannu a dod â strwythurau sydd wedi'u lleoli ar y rheng flaen i barodrwydd ymladd llawn ddim hwyrach na 2-3 awr ar ôl cyhoeddi'r larwm, ac ar gyfer unedau'r Urals, ar ôl 45 munud.
Gyda chyhoeddiad y larwm, mae'r garsiynau'n meddiannu gosodiadau milwrol ac yn gwbl barod ar gyfer brwydr, anfonir gwarchodwyr milwrol a sefydlir cyfathrebiadau.
Pwysig: mae dod ag unedau i barodrwydd ymladd llawn ar y rheng flaen yn digwydd mewn 2-3 awr, unedau o'r ardaloedd caerog mewn 45 munud! Y dasg oedd meddiannu'r llinell amddiffynnol yn yr amser byrraf posibl.
Y bwriad oedd cynnal allanfeydd hyfforddi i unedau ymarfer canu larwm (6):
e) Cyn 15 Mehefin, 1941, cyflawni:
1) dwy daith i'r cae gyda staff gorchymyn yr unedau, i'r ardaloedd a gynlluniwyd yn unol â'r cynllun;
2) un neu ddau allanfa hyfforddi i rybuddio unedau, gyda gwiriad trylwyr o'u parodrwydd ymladd ym mhob ffordd, gyda'u ymlaen llaw ar hyd y llwybrau a amlinellir yn y cynllun, heb ddod â'r unedau yn agosach na 5 km i ffin y wladwriaeth.
Cydymffurfiodd byddinoedd ZapOVO â'r gyfarwyddeb, datblygwyd cynlluniau yswiriant. O atgofion P. Lapin (cyn bennaeth staff y 10fed Fyddin - ZapOVO):
Derbyniwyd y newid olaf i gyfarwyddeb weithredol yr ardal gennyf ar Fai 14 ym Minsk. Gorchmynnodd fod datblygiad y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn Mai 20 a'i gyflwyno i'w gymeradwyo i bencadlys y ZapOVO. Ar Fai 20, adroddais: “Mae’r cynllun yn barod, mae angen cymeradwyaeth gan bennaeth y milwyr ardal er mwyn dechrau datblygu dogfennau gweithredol.” 17
Ni chymeradwyodd rheolwr y ZapOVO, D. Pavlov, y cynlluniau, ond, serch hynny, fel y mae P. Lapin yn ysgrifennu:
Fodd bynnag, erbyn yr amser hwn, roedd gan benaethiaid adrannau'r dogfennau canlynol ar amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth rhag ofn rhyfel:
a) cynllun ar gyfer codi milwyr yn wyliadwrus a'r weithdrefn ar gyfer eu canolbwyntio mewn ardaloedd cynulliad;
b) cynllun ar gyfer ymladd a chymorth materol i filwyr;
c) cynllun amddiffyn ffiniau gwladwriaethol ar gyfer pob rhanbarth, yn nodi tasgau hyd at ac yn cynnwys y bataliwn;
d) diagram o gyfathrebu rhwng y fyddin a'r corfflu a'r adrannau.
Sicrhaodd presenoldeb y dogfennau hyn yn llawn fod y ffurfiannau'n cyflawni'r tasgau a neilltuwyd. 18
Datblygodd yr ardaloedd eu cynlluniau clawr yn PribOVO a KOVO erbyn Mehefin 2, OdVO erbyn Mehefin 19, a ZapOVO erbyn Mehefin 10:
– PribOVO – PP Rhif 0030 Mehefin 2, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) a dderbyniwyd gan y Staff Cyffredinol i'w gymeradwyo ar 12 Mehefin, 1941.
– ZapOVO – PP Rhif (dim rhif) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) a anfonwyd o'r ardal i'w gymeradwyo i'r Staff Cyffredinol ar 11 Mehefin, 1941.
– KOVO – PP Rhif (dim rhif) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) a anfonwyd o'r ardal at y Staff Cyffredinol ar 19 Mehefin, 1941.
– ODVO – PP Rhif. 00276/op Mehefin 20, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) a anfonwyd o'r ardal at y Staff Cyffredinol ar 20 Mehefin, 1941.
Yn ôl y cyfarwyddebau, roedd yr holl gynlluniau ardal i'w datblygu erbyn Mai 20-30, 1941. Nid yw'n glir pam y cawsant eu hanfon at y Staff Cyffredinol gyda'r fath oedi. Ond, er gwaethaf hyn, roedd cynlluniau ardal ar gyfer sylw yn yr ardaloedd. Roedd cynlluniau yswiriant ar gyfer pob byddin i lawr i'r adran. Hynny yw, mewn egwyddor, roedd pob rhan yn gwybod ei lle a'i rôl pe bai larwm yn digwydd, gan fod y deunyddiau gweithio eu hunain a'r bobl a'u cyfansoddodd yn eu lle. Ar noson Mehefin 21-22, rhoddwyd gorchymyn i agor y bagiau coch. Beth oedd yn y bagiau coch? Ynddyn nhw, gorchmynnwyd y milwyr i feddiannu'r swyddi a neilltuwyd iddynt yn unol â'r cynlluniau clawr datblygedig.
Mae cyfarwyddebau dilynol y Staff Cyffredinol a Chomisiynydd Amddiffyn y Bobl yn cyfeirio at gyfarwyddebau mis Mai ar gynlluniau cyflenwi. Gellir tybio eu bod yn weithgar. Pam fyddai'r Staff Cyffredinol yn cyfeirio atynt fel arall? Ac os felly, yna mae cynlluniau clawr yn ganllaw i weithredu ar lawr gwlad.
Rwyf am bwysleisio'n arbennig cynllunio dyfnder y llinellau amddiffynnol. Roedd amddiffynfeydd newydd yn cael eu hadeiladu'n barhaus. Mae cynlluniau hysbys ar gyfer adeiladu amddiffynfeydd yn rhanbarth Vyazma ym 1942. Beth oedd tasg amddiffynfa o'r fath a pham mor bell o'r ffin?
Mae angen ateb ar wahân i gwestiwn parodrwydd amddiffynfeydd newydd a chyflwr hen amddiffynfeydd. Ni chyffyrddaf ag ef yma.
Felly, cynhaliodd yr Undeb Sofietaidd fesurau milwrol difrifol ar y ffiniau gorllewinol. Sut gwnaeth yr Almaenwyr asesu natur y paratoadau hyn? Yn ôl E. Manstein:
Bu llawer o ddadlau ynghylch a oedd y defnydd o luoedd y Fyddin Sofietaidd yn amddiffynnol neu'n dramgwyddus ei natur. Yn seiliedig ar nifer y lluoedd sydd wedi'u crynhoi yn rhanbarthau gorllewinol yr Undeb Sofietaidd ac ar sail y crynodiad o luoedd mawr o danciau yn rhanbarth Bialystok ac yn rhanbarth Lvov, gellid tybio'n llawn - beth bynnag, cymhellodd Hitler ei penderfyniad i ymosod yn y fath fodd y bydd yn hwyr neu'n hwyrach yr Undeb Sofietaidd yn mynd ar y sarhaus. Ar y llaw arall, ni siaradodd grwpio lluoedd Sofietaidd ar Fehefin 22 o blaid y bwriad i lansio sarhaus yn y dyfodol agos. 19
Mae E. Manstein yn nodi'r haen uwch o swyddi Sofietaidd.
Bydd yn wir i ddweud bod defnyddio milwyr Sofietaidd, a ddechreuodd gyda defnyddio lluoedd mawr yn ystod meddiannu dwyrain Gwlad Pwyl, Bessarabia a thaleithiau’r Baltig, yn “leoliad ar unrhyw achlysur.”
Ar 22 Mehefin, 1941, roedd milwyr Sofietaidd yn ddiamau mor ddwfn fel eu bod, o ystyried eu sefyllfa, yn barod i amddiffyn yn unig. Ond gallai'r darlun newid yn gyflym, yn dibynnu ar ddatblygiad y sefyllfa wleidyddol a milwrol yn yr Almaen. Gallai'r Fyddin Goch, a oedd yn rhifiadol, ond nid yn ansoddol well na milwyr yr Almaen o ran cyfansoddiad ei grwpiau byddin, gael ei chrynhoi yn y fath fodd am gyfnod byr fel y byddai'n gallu lansio ymosodiad. Roedd defnyddio milwyr Sofietaidd, a allai fod wedi bod yn baratoad ar gyfer amddiffyn cyn Mehefin 22, yn fygythiad cudd. Unwaith y byddai gan yr Undeb Sofietaidd gyfle gwleidyddol neu filwrol, byddai'n dod yn fygythiad uniongyrchol i'r Almaen.
Wrth gwrs, yn haf 1941, ni fyddai Stalin wedi ymladd â'r Almaen eto. 20
Roedd yr Undeb Sofietaidd yn "fygythiad cudd" i'r Almaen, yn union fel yr oedd yr Almaen i'r Undeb Sofietaidd. Ond yn haf 1941, roedd milwyr Sofietaidd “yn barod i amddiffyn yn unig.” Casgliad y cadfridog Almaenig.
 
3. “Byddwch yn gwbl wyliadwrus”
Ni chyffyrddaf â materion cudd-wybodaeth. Ond yma mae'n werth nodi mai un o weithredoedd yr Almaen i ddrysu'r Undeb Sofietaidd ar drothwy'r goresgyniad oedd creu nifer fawr o ddyddiadau ffug, a anfonwyd, gan gynnwys trwy lysgenhadon mewn gwledydd eraill ac ymlyniadau milwrol. Yr un R. Sorge a enwir yn ei adroddiadau ddechreuad yr ymosodiad : “ ar ol y fuddugoliaeth ar Loegr,” “ tua Mehefin 15,” ac yn y blaen. Clywodd yr holl wybodaeth hon gan Lysgennad yr Almaen i Japan O. Ott a'r attache milwrol. Roedd y wybodaeth hon yn rhan o gynllun i ddrysu arweinyddiaeth wleidyddol a milwrol yr Undeb Sofietaidd. Yn ogystal, yn ystod y broses baratoi, roedd yr Almaenwyr eu hunain yn gohirio'r terfynau amser yn gyson. Er enghraifft, yn ystod yr ymosodiad ar Ffrainc, gohiriwyd y dyddiad 37 o weithiau am wahanol resymau.
Pan fydd gwybodaeth yn cyrraedd sy'n nodi dyddiadau gwahanol yr ymosodiad (ac roedd llawer o negeseuon o'r fath), y cyfan sydd ar ôl yw gwirio'r wybodaeth ddwywaith a chanolbwyntio ar ddata cadarnhau ychwanegol (er enghraifft, rhagchwilio'r rheng flaen, adroddiadau'r NKVD milwyr ffiniau ynghylch troseddau, dulliau diplomyddol). Mewn sefyllfa o'r fath, camgymeriad fyddai dod i gasgliadau brysiog am ddiffyg ymddiriedaeth mewn deallusrwydd yn seiliedig ar benderfyniad adnabyddus I. Stalin “Anfonwch eich ffynhonnell i fam o'r fath.”
Gwnaethpwyd penderfyniad terfynol yr Almaen ar ddyddiad yr ymosodiad ar 10 Mehefin, 1941 (8):
1. Cynigir ystyried Mehefin 22 fel D-Day o Ymgyrch Barbarossa.
2. Os bydd y dyddiad cau hwn yn cael ei ohirio, bydd y penderfyniad cyfatebol yn cael ei wneud erbyn Mehefin 18 fan bellaf.
3. Am 13.00 ar 21 Mehefin, bydd un o'r ddau signal canlynol yn cael ei drosglwyddo i'r milwyr:
a) signal Dortmund. Mae'n golygu y bydd y sarhaus yn dechrau fel y cynlluniwyd ar 22 Mehefin ac y gellir gweithredu gorchmynion yn agored;
b) Alton signal. Mae'n golygu bod y tramgwydd yn cael ei ohirio i ddyddiad arall;
4. Mehefin 22, 3 awr 30 munud: dechrau'r sarhaus y lluoedd daear a'r daith hedfan ar draws y ffin. Os bydd amodau meteorolegol yn gohirio ymadawiad hedfan, bydd y lluoedd daear yn lansio sarhaus ar eu pen eu hunain.
O'r eiliad honno ymlaen, dechreuodd y grŵp o filwyr yr Almaen gronni'n ddwys. Hedfan oedd yr olaf i gael ei adleoli ychydig ddyddiau cyn yr ymosodiad. Daeth adroddiadau am dorri gofod awyr yr Undeb Sofietaidd gan awyrennau Almaeneg, a hedfanodd 100-150 km yn ddwfn i diriogaeth Sofietaidd, yn amlach; am sesiynau saethu gyda grwpiau sabotage yn torri'r ffin o'r Almaen, pan ddarganfuwyd arfau a throsglwyddyddion cludadwy (7).
Mae nifer o ymchwilwyr yn nodi bod awyren rhagchwilio U-2 wedi hedfan ar hyd ffin ZapOVO o'r de i'r gogledd ar 18 Mehefin yn y prynhawn. Maent yn cyfeirio at atgofion G. Zakharov (ar ddechrau'r rhyfel roedd yn gyrnol hedfan). Yn ôl ei atgofion, cofnododd y criw U-2 grynodiad mawr o filwyr yr Almaen ar hyd y ffin gyfan. Nid oes unrhyw ddata neu ddogfennau eraill sy'n cadarnhau ffaith hedfan o'r fath rhagchwilio.
Pa ddigwyddiadau milwrol-gwleidyddol a ddigwyddodd yn yr Undeb Sofietaidd cyn Mehefin 22, 1941?
Ardal Filwrol Arbennig y Baltig
Mae yna nifer fawr o orchmynion gan y PribOVO ynghylch dod ag unedau i fod yn barod ar gyfer ymladd. Felly ar Fehefin 18, rhoddwyd y 12fed Corfflu Mecanyddol ar barodrwydd ymladd. Am 23:00 ar 18 Mehefin, 1941, gorchmynnwyd unedau'r corfflu i symud allan o chwarteri'r gaeaf a chanolbwyntio (15):
1. Ar ôl derbyn y gorchymyn hwn, rhowch yr holl unedau ar barodrwydd ymladd.
2. Rhowch unedau ar rybudd yn unol â'r cynlluniau ar gyfer codi rhybudd ymladd, ond peidiwch â datgan y larwm ei hun. Cyflawni'r holl waith yn gyflym, ond heb sŵn, heb banig a siaradusrwydd, gyda'r safonau gofynnol ar gyfer cyflenwadau cludadwy a chludadwy o fwyd, tanwydd ac ireidiau, bwledi a mathau eraill o gefnogaeth filwrol-dechnegol. Cymerwch gyda chi dim ond yr hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer bywyd a brwydr.
3. Ailgyflenwi pob uned gyda phersonél. Galw personél i gof ar unwaith o deithiau busnes a chael gwared ar y rheini o bob math o waith.
5. Dim ond gyda'r nos y dylid cynnal gorymdeithiau. Mewn mannau canolbwyntio, cuddliwiwch eich hun yn ofalus a threfnwch ddiogelwch a gwyliadwriaeth gyffredinol. Cloddio holltau, gwasgaru milwyr hyd at gwmni sydd â phellter cwmni o 300-400 m oddi wrth y cwmni.
7. Sefydlu cyfathrebu di-drafferth a chyflym ag is-unedau mewn ardaloedd crynhoi.
Ar noson Mehefin 18-19, rhoddwyd y 12fed Corfflu Mecanyddol i fod yn barod i ymladd. Roedd y corfflu wedi'i grynhoi yn yr ardal a ragnodwyd ar ei gyfer yn y cynllun clawr.
Ar yr un Mehefin 18, cyhoeddodd pencadlys PribOVO gyfarwyddeb i ddod â theatr gweithrediadau milwrol yr ardal i frwydro yn erbyn parodrwydd (19):
a) pennu ar safle pob byddin y pwyntiau ar gyfer trefnu warysau maes, mwyngloddiau gwrth-danc, ffrwydron a rhwystrau gwrth-bersonél ar gyfer adeiladu rhai rhwystrau y darperir ar eu cyfer yn y cynllun. Crynhoi'r eiddo penodedig mewn warysau wedi'u trefnu erbyn 21.6.41;
b) gosod meysydd mwyngloddio, pennu cyfansoddiad y timau, ble i'w dyrannu, a'u cynllun gwaith. Hyn oll trwy gadlywyddion y rhaniadau terfyn;
e) cadlywydd byddinoedd yr 8fed a'r 11eg - gyda'r nod o ddinistrio'r pontydd pwysicaf yn y parth: ffin y dalaith a llinell gefn Siauliai, Kaunas, r. Neman i ragchwilio'r pontydd hyn, pennu ar gyfer pob un ohonynt nifer y ffrwydron, y timau dymchwel, a chanolbwyntio pob dull o ddymchwel yn y mannau agosaf oddi wrthynt. Dylai'r cynllun ar gyfer dinistrio'r pontydd gael ei gymeradwyo gan gyngor milwrol y fyddin. Dyddiad cau 6/21/41.
Mae'r ardal yn paratoi meysydd mwyngloddio ac yn chwythu'r prif bontydd ar y ffin ac yn y llinell gefn. Gadewch imi bwysleisio mai 21 Mehefin oedd y dyddiad cau. Darperir ar gyfer hyn oll gan y gyfarwyddeb ar lunio cynllun clawr ar gyfer PribOVO Rhif 503920/ss/ov.
Ar 19 Mehefin, cyhoeddodd pencadlys PribOVO y gorchymyn canlynol (20):
1. Rheoli offer y llinell amddiffyn.
2. Gorffen y gwaith yn y maes. Ond bwrw ymlaen â swyddi dim ond os yw'r gelyn yn torri ffin y wladwriaeth.
Er mwyn sicrhau bod y safleoedd blaen ac (yn) y prif barth amddiffynnol yn cael eu meddiannu'n gyflym, rhaid i'r unedau cyfatebol fod yn gwbl barod i ymladd.
4. Gosodwch feysydd mwyngloddio yn unol â chynllun rheolwr y fyddin lle dylid eu lleoli yn unol â'r cynllun adeiladu amddiffynnol. Rhowch sylw i gyfrinachedd llwyr i'r gelyn a diogelwch eich unedau. Dylid creu rwbel a rhwystrau gwrth-danc a gwrth-bersonél eraill yn unol â chynllun rheolwr y fyddin - hefyd yn ôl y cynllun adeiladu amddiffynnol.
6. Rhaid i'n hunedau symud ymlaen fynd i'w mannau cysgodi. Cymerwch i ystyriaeth y nifer cynyddol o achosion o awyrennau'r Almaen yn croesi ffin y wladwriaeth.
Byddwn yn nodi'n arbennig, er mwyn meddiannu'r maes blaen yn gyflym ac yn y parth amddiffynnol, roedd yn rhaid i unedau milwrol fod yn barod ar gyfer ymladd. Mae hyn ar gyfer Mehefin 19eg. Ar gyfer beth roedd milwyr PribOVO yn paratoi?
Rhanbarth Milwrol Arbennig y Gorllewin
Mae'n hysbys am gyfarwyddeb Comissariat Amddiffyn y Bobl ar gyfer ZapOVO ar 13 Mehefin, 1941, ynghylch hyrwyddo rhaniadau dwfn o ZapOVO i'r ardaloedd a ragnodir gan y cynllun clawr (24):
1. Er mwyn cynyddu parodrwydd milwyr yr ardaloedd i ymladd, dylid dod â holl adrannau reiffl dwfn a gorchmynion y corfflu milwyr traed ag unedau corfflu i wersylla yn yr ardaloedd y darperir ar eu cyfer gan y cynllun gwarchod (Cyfarwyddeb NCO Rhif 503859/ SS/OV).
2. Gadael yr adrannau ffin yn eu lle, ar ôl eu tynnu'n ôl i'r ffin yn eu hardaloedd penodedig, os oes angen, bydd hyn yn cael ei wneud gan fy archeb arbennig.
Roedd cyfarwyddebau gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl yn gofyn am gynyddu parodrwydd milwyr yr ardal i ymladd. Gadewch imi bwysleisio bod y rhaniadau dwfn yn symud ymlaen i'r ffin yn y Zapovovo i feddiannu'r ardaloedd y darparwyd ar eu cyfer yn ôl y cynllun clawr o Fehefin 13eg.
Rhanbarth Milwrol Arbennig Kyiv
Dechreuwyd tynnu rhaniadau dyfnion yn ol yma hefyd. Ond yn gyntaf, dyfynnaf ddogfen am baratoi swydd orchymyn ar diriogaeth yr ardal ym mis Ebrill 1941, y cytunwyd ar ei lleoliad gyda'r Staff Cyffredinol. Anfonodd Cyngor Milwrol KOVO nodyn Rhif A1-00209 at y Staff Cyffredinol, lle adroddodd am barodrwydd y swydd orchymyn yn Tarnopol a'i fregusrwydd (31):
Nid yw'r gwaith o adeiladu post gorchymyn tanddaearol yn Tarnopol wedi'i gwblhau. Mae Tarnopol yn ddinas fach heb unrhyw orchudd aer naturiol ac felly mae'n darged cyfleus iawn ar gyfer ymosodiad awyr. Yn ogystal, mae agosrwydd y pwynt hwn at yr adrannau mwyaf dan fygythiad o ffin y wladwriaeth (Sokal - Tarnopol 140 km a Chernovitsy - Tarnopol 170 km), gyda chymharol ychydig o lwyddiant y gelyn, yn ystod cyfnod ein gweithrediad gorchuddio, yn gallu creu anffafriol amodau ar gyfer gorchymyn a rheoli milwyr yn barhaus.
Dywedir os bydd y gelyn yn llwyddiannus yn ystod gweithrediad y clawr, efallai y bydd anawsterau yn cael eu creu o ran gorchymyn a rheolaeth milwyr yr ardal. Mae KOVO milwrol yn rhagdybio llwyddiant y gelyn mewn gweithrediad gorchudd. Mae hyn yn golygu, yn gyntaf, fod ffurfiannau amddiffynnol dwfn yn cael eu paratoi. Yn ail, mae milwyr yr ardal yn aros am y streic filwrol gyntaf gan ochr yr Almaen. Ymhellach, mae cyngor milwrol KOVO yn cynnig gosod swydd orchymyn dros dro yn ninas Novograd-Volynsky nes bod y swydd orchymyn yn Tarnopol yn barod (31):
Yn seiliedig ar yr ystyriaethau hyn, mae Cyngor Milwrol y Dosbarth yn gofyn am ganiatâd i leoli swydd gorchymyn Comander y Milwyr yn Novograd-Volynsky am y cyfnod gwarchod nes bod y swydd orchymyn tanddaearol yn Tarnopol yn barod.
Mae'r Cyngor Milwrol o'r farn y bydd presenoldeb amodau ffafriol ar gyfer lleoli post gorchymyn yn Novograd-Volynsky a'i leoliad dyfnach o rannau dan fygythiad o ffin y wladwriaeth gyda llwybrau cyfathrebu da gyda'r byddinoedd yn sicrhau gorchymyn a rheolaeth ddi-dor ar filwyr yn llawn yn ystod unrhyw amrywiadau mewn y rheng flaen.
Bydd gosod post gorchymyn yn Novograd-Volynsk yn sicrhau rheolaeth a rheolaeth ddi-dor ar filwyr “os bydd unrhyw amrywiad yn y rheng flaen.” Yn gyffredinol, mae'n arwyddocaol iawn bod llwyddiant y gelyn yn y cam cyntaf yn cael ei ganiatáu, er yn fach. Dim ond wrth atal ymddygiad ymosodol y mae hyn yn bosibl, ac nid yn ystod ymosodiad eich hun.
Ar ôl archwilio'r nodyn, penderfynodd y Staff Cyffredinol y dylai'r prif swydd orchymyn fod yn Tarnopol. Ar y ddogfen nododd G. Zhukov: “t. Vatutin. Paratowch delegram wedi'i godio gyda'r cynnwys canlynol: Cael y prif bwynt gwirio yn ardal Tarnopol. Does dim ots gen i Novograd-Volynsky fel sbâr.” Ar yr un pryd, rwyf am nodi nad oedd y Staff Cyffredinol yn ymateb mewn unrhyw ffordd i lwyddiant posibl y gelyn yn KOVO a nodir yn y nodyn. Mewn gwirionedd, mae milwrol KOVO yn credu y gall y gelyn feddiannu rhan o diriogaeth yr Undeb Sofietaidd. Anwybyddodd y Staff Cyffredinol y sylw hwn. Fel pe bai'r KOVO a leisiwyd gan y Cyngor Milwrol yn naturiol ac yn ddealladwy i weithwyr y Staff Cyffredinol. Pam? Efallai ei fod ef ei hun yn cyfaddef hyn.
Ar 11 Mehefin, 1941, cyhoeddodd Cyngor Milwrol Ardal Kyiv gyfarwyddeb Rhif A1-00211 (11), a oedd yn darparu ar gyfer set o fesurau ar gyfer (11):
Lleihau parodrwydd ymladd unedau cyflenwi a datgysylltu a ddyrennir i gefnogi milwyr y ffin
Roedd y gyfarwyddeb yn rhagnodi bod cyflenwad cludadwy o getris reiffl a ½ bwledi ar gyfer gynnau peiriant, magnelau, gynnau gwrth-awyren, a thanciau i'w llwytho a'u storio mewn blychau wedi'u selio. Rhaid darparu cyflenwad o fwyd a dognau hefyd. Gorchmynnwyd cadw'r ceginau mewn cyflwr gweithio da ac yn barod ar gyfer y daith.
Dylai'r cyflenwad tanwydd ar gyfer pob math o gerbydau fod yn ddau ail-lenwi â thanwydd. Ond rhoddwyd sylw arbennig i'r arfer o seinio unedau ar larwm a meddiannu'r lleoedd rhagnodedig yn gyflym gyda chyhoeddi arfau, bwledi a bwyd (11):
Dylai storio eiddo sicrhau ei fod yn cael ei ryddhau'n gyflym i unedau.
Mae dyddiadau parodrwydd y larwm fel a ganlyn (11):
Gosodais y terfynau amser ar gyfer parodrwydd effro: ar gyfer unedau reiffl a magnelau a dynnir gan geffylau - 2 awr; ar gyfer marchoglu, unedau mecanyddol modur a magnelau mecanyddol - 3 awr. Yn y gaeaf, mae rhannau'n barod mewn 3 a 4 awr, yn y drefn honno. Ar gyfer unedau cymorth, parodrwydd yw 45 munud.
O fewn 2-3 awr, mae'r milwyr, a godir gan larwm, yn cael eu rhoi ar barodrwydd ymladd. Mae milwyr sydd â'r bwriad o gefnogi gwarchodwyr ffiniau yn barod i ymladd o fewn 45 munud.
Beth mae codi unedau ar rybudd yn ei olygu (11):
a) Neilltuir personél yr Ardal Reoli a’r Fyddin Goch mewn niferoedd i sicrhau diogelwch a’r gallu i gyflawni’r holl waith cyn i’r uned fynd i gyfraith ymladd. Mae gynnau peiriant gwrth-awyrennau a magnelau mewn safleoedd tanio a baratowyd ymlaen llaw ac maent yn barod i agor tân ar awyrennau'r gelyn a pharatroopwyr ar unwaith.
b) Mae diogelwch warysau, parciau a garejys yn cael ei gryfhau.
c) Bod y cyflenwad cludadwy o gyflenwadau tân, tanwydd a bwyd ar gyfer yr haen gyntaf yn cael ei roi mewn confoi (cerbydau ymladd); Mae cyflenwad cludadwy o gyflenwadau tân yn cael ei ddosbarthu yn y man ymgynnull. Mewn unedau tanciau, gosodir cylchgronau gyda chetris a chregyn mewn cerbydau.
Rhaid ymarfer rhannau codi tan yn awtomatig (11):
Rhaid i'r broses o godi'r unedau ar larwm a'u hymadawiad i'r mannau ymgynnull gael eu gwneud yn awtomatig, ac mae'n arbennig o angenrheidiol sefydlu trefn fewnol gyfan yr uned yn glir, gweithio allan a gwirio'r gwasanaeth rhybuddio ar gyfer personél gorchymyn.
Ar 13 Mehefin, daeth cyfarwyddeb Rhif 504205 i KOVO gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl ar hyrwyddo rhaniadau dwfn i'r ffin (yn ogystal ag yn ZapOVO) a'u meddiannu mewn ardaloedd sefydledig (12):
Er mwyn cynyddu parodrwydd ymladd milwyr yr ardal, erbyn Gorffennaf 1, 1941, dylid trosglwyddo'r holl adrannau dwfn a chyfarwyddiaethau corfflu gydag unedau corfflu yn agosach at ffin y wladwriaeth i wersylloedd newydd, yn ôl y map atodedig.
Gadewch y rhaniadau ffiniau yn eu lle, gan gofio mai dim ond trwy fy archeb arbennig y gellir tynnu'n ôl i ffin y wladwriaeth, os oes angen.
Rhaid cadw symudiadau milwyr yn gwbl gyfrinachol.
Dylid cynnal yr orymdaith yn ystod ymarferion tactegol, gyda'r nos.
Gyda'r milwyr, tynnu'n ôl yr holl gronfeydd cludadwy o gyflenwadau tân a thanwydd ac ireidiau. Er mwyn gwarchod chwarteri'r gaeaf, gadewch isafswm cwbl angenrheidiol o bersonél milwrol, yn bennaf yn anaddas ar gyfer yr ymgyrch oherwydd rhesymau iechyd.
Peidiwch â chymryd teuluoedd.
Mewn gwirionedd, roedd allanfa (o chwarteri'r gaeaf) ac roedd yr unedau ymladd yn meddiannu eu safleoedd gyda'r holl adnoddau materol angenrheidiol. Yn Ardal Filwrol Arbennig Kiev, dechreuodd symud adrannau o chwarteri'r gaeaf gyda'r cyflenwadau angenrheidiol o ffrwydron rhyfel a thanwydd ac ireidiau erbyn Mehefin 13, 1941 fan bellaf.
Llynges
Ar Fehefin 20, dywedodd pennaeth Fflyd Baltig, yr Is-Lyngesydd Teyrnged, wrth benaethiaid yr LVO (Rhanbarth Milwrol Leningrad) a'r PribOVO ei fod wedi rhoi llongau'r fflyd ar barodrwydd ymladd Rhif 2 (22) ers Mehefin 19 :
Ers Mehefin 19, 1941, mae unedau o Fflyd Baltig Baner Goch wedi'u rhoi ar barodrwydd ymladd yn ôl cynllun Rhif 2, mae pyst gorchymyn wedi'u lleoli, ac mae gwasanaeth patrôl yng ngheg Gwlff y Ffindir a Culfor Irbe wedi'i gryfhau .
Llongau rhyfel Fflyd y Môr Du Mehefin 1941
Hedfan a meysydd awyr
Mae trefn Comissariat Amddiffyn y Bobl L/g 0042 dyddiedig Mehefin 19, 1941 yn nodi, o 19 Mehefin, nad oedd dim wedi'i wneud i guddliwio meysydd awyr a chyfleusterau pwysig eraill. Mae hyn yn golygu bod gorchmynion cyfatebol. (13):
Nid oes dim arwyddocaol wedi'i wneud eto i guddliwio meysydd awyr a gosodiadau milwrol allweddol.
Nid yw'r meysydd maes awyr i gyd yn cael eu hau, nid yw'r rhedfeydd wedi'u paentio i gyd-fynd â lliw y tir, ac mae adeiladau'r maes awyr, sy'n sefyll allan yn sydyn gyda lliwiau llachar, yn denu sylw'r sylwedydd am ddegau o gilometrau.
Mae'r trefniant gorlawn a llinol o awyrennau mewn meysydd awyr gyda diffyg cuddliw llwyr a threfniadaeth wael o wasanaethau maes awyr gyda'r defnydd o arwyddion dad-faglu a signalau yn dadorchuddio'r maes awyr yn llwyr.
Mae magnelau ac unedau mecanyddol yn dangos diofalwch tebyg am guddliw: mae trefniant gorlawn a llinol eu parciau yn darparu nid yn unig gwrthrychau arsylwi rhagorol, ond hefyd yn targedu manteisiol ar gyfer taro o'r awyr.
Nid oes dim wedi'i wneud i guddliwio warysau a gosodiadau milwrol pwysig eraill.
Gadewch imi eich atgoffa bod y gorchymyn i roi'r 12fed Corfflu Mecanyddol ar barodrwydd ymladd yn gofyn am sicrhau ei guddliw yn yr ardal grynhoi.
Dilynwyd hyn gan orchymyn Comissariat Amddiffyn y Bobl (13):
1. Erbyn 1.7.41, hau pob maes awyr gyda glaswellt i gyd-fynd â lliw yr ardal gyfagos, paentio'r rhedfeydd a dynwared amgylchedd cyfan y maes awyr yn unol â'r cefndir cyfagos.
3. Mae trefniant llinellol a gorlawn o awyrennau wedi'i wahardd yn llym; Mae lleoliad gwasgaredig a chuddliw awyrennau yn sicrhau eu bod yn gwbl anweledig o'r awyr.
4. Trefnu erbyn 5.7. ym mhob ardal sylfaen hedfan o 500 km o stribed ffin mae 8 - 10 maes awyr ffug, arfogi pob un ohonynt â 40 - 50 ffug awyrennau.
7. Gwiriwch guddliw meysydd awyr, warysau, cerbydau ymladd a chludo o'r awyr trwy arsylwi gan y sawl sy'n gyfrifol. rheolwyr pencadlys ardal a thynnu lluniau. Dylid cywiro'r holl ddiffygion a ddarganfuwyd ganddynt ar unwaith.
Fe'i gorchmynnwyd i ddileu diffygion yn y cuddliw o wrthrychau daear ar unwaith.
Derbyniodd adrannau awyr a chatrodau ZapOVO y telegramau canlynol (21):
Gorchmynnodd rheolwr yr Awyrlu i bob uned gael ei rhoi ar barodrwydd ymladd, i gyflenwi'r swm gofynnol o ffrwydron rhyfel, i gymryd y mesurau angenrheidiol i guddliwio meysydd awyr, deunydd a chludiant. Adroddiad gweithredu ar 6/21/41, ailadroddaf 6/21/41. erbyn 18:00.
Milwyr Ffin yr NKVD
Ar Fehefin 20, cryfhaodd pyst ffin Belarwseg fesurau i amddiffyn y ffin rhwng Mehefin 20 a Mehefin 30. Yn benodol, fe'i gorchmynnwyd (10):
1. Hyd at Fehefin 30, 1941, ni ddylid cynnal hyfforddiant wedi'i drefnu gyda phersonél.
2. Dylai personél sydd mewn gwersylloedd hyfforddi mewn canolfannau hyfforddi gael eu dychwelyd ar unwaith i'r allbyst llinell ac ni fyddant yn cael eu galw i mewn o hyn ymlaen hyd nes y clywir yn wahanol.
4. Ni ddarperir dyddiau i ffwrdd i bersonél hyd Mehefin 30, 1941.
5. Dylid anfon patrolau ffin yn y nos (o 23.00 i 5.00) mewn cyfansoddiad o dri o bobl yr un. Dylid defnyddio pob gwn peiriant ysgafn mewn sgwadiau nos i'r cyfarwyddiadau pwysicaf.
7. Cyfrifwch nifer y bobl sydd ar ddyletswydd fel bod pawb yn gwasanaethu ar y ffin rhwng 23.00 a 5.00, ac eithrio'r rhai sy'n dychwelyd o batrolau erbyn 23.00 a gwarchodwyr gwarchod.
11. Dylid lleoli gwarchodwyr ffin ddim agosach na 300 m o'r ffin.
Rhwng Mehefin 20 a Mehefin 30, rhoddwyd pyst ffin ar barodrwydd ymladd llawn. Yn arbennig o ddiddorol yw’r cymal a orchmynnodd “y dylai pawb wasanaethu ar y ffin rhwng 23.00 a 5.00.” Roedd disgwyl ymosodiad nos yn amlwg.
Roedd teuluoedd prif swyddogion milwyr y gororau yn barod ar gyfer gwacáu. Roedd yna hefyd wacáu aelodau o'r teulu o rai unedau o'r Fyddin Goch i PribOVO - Memorandwm Dirprwy Gomisiynydd Materion Mewnol y Bobl, yr Is-gapten Cyffredinol Maslennikov - 9.
Mewn gwirionedd, ar y ffrynt gorllewinol cyfan, daethpwyd â'r lluoedd daear a'r llynges i frwydro yn erbyn parodrwydd. Mae'r dogfennau'n siarad yn uniongyrchol am hyn. Am beth oeddech chi'n paratoi?
Mae rhai ymchwilwyr yn credu bod telegram gan y Staff Cyffredinol wedi'i anfon i'r ardaloedd ar Fehefin 18 yn sôn am baratoi milwyr ar gyfer ymladd. Nid yw'r ddogfen hon wedi'i chanfod eto. Fodd bynnag, mae ei fodolaeth yn cael ei nodi gan:
– mae dolen iddo o ffeil ymchwiliol y Cadfridog D. Pavlov (dychwelaf at y rhifyn hwn isod);
- o 18-19 Mehefin, dechreuodd unedau PribOVO gael eu rhybuddio a'u paratoi ar gyfer ymladd gyda dyddiad parodrwydd o 21 Mehefin, 1941.
A allai rheolwr PribOVO, ar ei liwt ei hun, roi'r milwyr ardal ar barodrwydd ymladd? Ar ben hynny, dechreuodd PribOVO baratoi theatr ryfel (theatr gweithrediadau milwrol), pontydd mwyngloddio, a gosod meysydd mwyngloddio yn unol â chynlluniau clawr. Annibyniaeth eithriadol y cadlywydd ardal! Sut i'w esbonio?
Hoffwn ddyfynnu barn G. Zhukov. Ym 1969, cyhoeddwyd ei “Atgofion a Myfyrdodau”. Ond flynyddoedd yn ddiweddarach, cyhoeddwyd rhai fersiynau drafft o atgofion y marsial. O gofiannau drafft G. Zhukov:
A allai'r prif arweinwyr milwrol ym mherson Timoshenko a Zhukov fod wedi defnyddio milwyr gorchudd i ffurfiannau brwydro ymlaen llaw a chreu grwpiau o filwyr i bob cyfeiriad strategol sy'n gallu gwrthyrru ymosodiadau enfawr gan filwyr yr Almaen a sicrhau bod y prif grwpiau o filwyr yn cael eu crynhoi, eu crynhoi a'u lleoli. lluoedd arfog?
Ni allai neb wneud hyn heb ganiatâd y Politburo a Stalin yn bersonol. Fel y gwyddoch, penderfynwyd ar ein holl faterion milwrol pwysig, ac yn enwedig y rhai o bwysigrwydd gweithredol a strategol, yn y Politburo, a hyd yn oed nawr fe'u penderfynir yn Presidium Pwyllgor Canolog y Blaid. 21
Yn ôl y dogfennau a gyflwynwyd, mae milwyr yr ardaloedd, gwarchodwyr y ffin a'r llynges yn cael eu dwyn i frwydro yn erbyn parodrwydd. Gallwn gytuno â G. Zhukov mai dim ond gyda mewnbwn arweinyddiaeth wleidyddol y wlad y mae hyn yn bosibl.
 
4. Y dydd olaf cyn y rhyfel
Yn ôl dyddiadur F. Halder, gofynnodd V. Molotov am gyfarfod ag A. Hitler ar Fehefin 18:
Mehefin 20, 1941.
Molotov eisiau 18.6. siarad â'r Fuhrer. 22
Ymddangosodd eto Mehefin 18fed. Mae'n debyg nad yw'n gyd-ddigwyddiad mai ar 18 Mehefin y gofynnodd yr ochr Sofietaidd am gyfarfod ar frys. Erbyn hyn: roedd trosglwyddo milwyr yr Almaen i'r ffin â'r Undeb Sofietaidd wedi ailddechrau. Ac roedd cudd-wybodaeth o ardaloedd y gorllewin yn cadarnhau hyn.
Gwrthododd ochr yr Almaen y cynnig am gyfarfod. Dim ond un o'r symudiadau diplomyddol oedd hwn. Yn flaenorol, ni ymatebodd yr Almaen mewn unrhyw ffordd i neges enwog TASS ar 13 Mehefin (lle datganodd yr Undeb Sofietaidd y sibrydion am ryfel Almaenig-Sofietaidd honedig yn ddi-sail, a thrwy hynny wahodd yr Almaen i'w gwrthbrofi hefyd). Ychydig cyn yr ymosodiad, roedd yn well gan yr Almaenwyr osgoi unrhyw gysylltiad â'r ochr Sofietaidd, gan gynnwys ymateb i'w datganiadau. Esboniodd Commissar y Bobl dros Faterion Tramor V. Molotov gymhellion yr arweinyddiaeth Sofietaidd fel a ganlyn:
Wythnos i wythnos a hanner cyn dechrau'r rhyfel, cyhoeddwyd mewn adroddiad TASS nad oedd yr Almaenwyr yn gwneud dim yn ein herbyn, fe wnaethom gynnal cysylltiadau normal... Ac nid hurtrwydd yw hyn, mae hyn, felly i siarad, ymgais i wthio am eglurhad ar y mater. Ac roedd y ffaith eu bod yn gwrthod ymateb i hyn yn dweud eu bod yn dilyn llinell ffug tuag atom... Roedd y cam hwn wedi'i gyfeirio, ei orchymyn a'i gyfiawnhau er mwyn peidio â rhoi unrhyw reswm i'r Almaenwyr gyfiawnhau eu hymosodiad.
Doedd gennym ni ddim dewis arall... Roedd angen neges TASS fel dewis olaf... Ac fe ddaeth hi i'r amlwg mai Hitler oedd yr ymosodwr o flaen y byd i gyd ar 22 Mehefin. A chawsom gynghreiriaid. 23
Yn ôl V. Molotov, creodd yr Undeb Sofietaidd, gyda'i ddatganiadau gwleidyddol, iddo'i hun safle rhyngwladol diplomyddol mwy manteisiol mewn rhyfel yn y dyfodol. Ac yma roedd yn bwysig peidio â rhoi un rheswm unigol i'r Almaen gyhuddo'r Almaen o baratoadau milwrol. Felly, roedd yr Undeb Sofietaidd yn paratoi ar gyfer rhyfel, yn ceisio peidio â chythruddo'r Almaenwyr.
Ni ymatebodd arweinyddiaeth wleidyddol yr Almaen i ddatganiadau Sofietaidd, ac ar yr un pryd trosglwyddo milwyr dwys i'r ffin â'r Undeb Sofietaidd. Penderfyniad yr Undeb Sofietaidd yn y sefyllfa hon oedd dod â milwyr yn yr ardaloedd gorllewinol i frwydro yn erbyn parodrwydd (dechreuwyd eu dwyn i mewn ar y 18fed).
1. L. Beria Commissar Materion Mewnol y Bobl 2. N. Voznesensky ers 1941 1af Dirprwy Gyngor Comissariaid y Bobl 3. L. Mehlis Dirprwy Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl
Ar Fehefin 21, galwodd V. Molotov V. Schulenburg a throsglwyddo copi o'r datganiad ynghylch y troseddau systematig o ffin talaith yr Undeb Sofietaidd gan awyrennau Almaeneg. I hyn y dywedodd F. Schulenburg na wyddai ddim am hyn. Nesaf (23):
Yna Cymrawd Mae Molotov yn dweud wrth Schulenburg yr hoffai ofyn iddo am y sefyllfa gyffredinol mewn cysylltiadau Sofietaidd-Almaenig. Cymrawd Mae Molotov yn gofyn i Schulenburg beth sy'n bod, bod nifer o weithwyr llysgenhadaeth yr Almaen a'u gwragedd wedi gadael Moscow yn ddiweddar, bod sibrydion am ryfel sydd ar fin digwydd rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen yn cael eu lledaenu'n gynyddol ar ffurf acíwt, bod neges TASS sy'n caru heddwch Ni chyhoeddwyd Mehefin 13 yn yr Almaen , beth yw anniddigrwydd yr Almaen tuag at yr Undeb Sofietaidd , os o gwbl? Cymrawd Mae Molotov yn gofyn i Schulenburg a all roi esboniad am y ffenomenau hyn.
Mae cryn nifer o gwestiynau wedi cronni ynghylch cysylltiadau Almaeneg-Sofietaidd, ond ni all F. Schulenburg eu hesbonio, gan nodi'r ffaith nad yw Berlin yn ei hysbysu.
Addawodd V. Schulenburg gyfleu datganiad V. Molotov i Berlin. Parhaodd ochr yr Almaen i osgoi datganiadau gwleidyddol a chysylltiadau â'r ochr Sofietaidd. A allai ddim helpu ond bod yn frawychus.
Gellir disgrifio'r sgwrs hon fel symudiad diplomyddol i egluro safbwynt yr Almaen.
Yn y sefyllfa ryngwladol anodd honno, chwaraeodd yr Undeb Sofietaidd ei gêm cyn belled ag yr oedd yr amgylchiadau'n caniatáu. Mae’r sgwrs rhwng V. Molotov a G. Dimitrov (arweinydd y Comiwnyddol Rhyngwladol yn 1935-1943) a gynhaliwyd ar 21 Mehefin, 1941 yn ddangosol iawn yma O ddyddiadur G. Dimitrov:
- Mewn telegram gan Zhou En-lai o Chongqing i Yanan (i Mao Tse-Tung), nodir, ymhlith pethau eraill, bod Chiang Kai-shek yn datgan yn ystyfnig y bydd yr Almaen yn ymosod ar yr Undeb Sofietaidd, a hyd yn oed yn gosod dyddiad - 06.21 .41!
- Mae sibrydion am yr ymosodiad sydd ar ddod yn lluosogi o bob ochr.
- Rhaid inni fod yn wyliadwrus ...
- Gelwais Molotov y bore yma. Gofynnodd am gael siarad â Jos. Vissarionovich am y sefyllfa a chyfarwyddiadau angenrheidiol ar gyfer y Pleidiau Comiwnyddol.
- Mol.: “Mae'r sefyllfa'n aneglur. Mae gêm fawr yn cael ei chwarae. Nid yw popeth yn dibynnu arnom ni. Byddaf yn siarad ag I.V. Os oes unrhyw beth arbennig, fe wnaf eich ffonio!" 24
Beth yw'r "gêm fawr" hon y mae V. Molotov yn sôn amdani? Ac addawodd siarad am hyn gyda I. Stalin. Gwelodd arweinyddiaeth Sofietaidd y rhyfel oedd ar ddod. Symudaf ymlaen o gyfarwyddebau a gorchmynion milwrol i ardaloedd y gorllewin.
Ar yr un diwrnod, Mehefin 21, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd ag I. Stalin. V. Molotov a dderbyniwyd gyntaf (yn 18:27). Ond o 19:05 i 20:15 cawsant eu derbyn gan Gomisiynydd y Bobl y Llynges N. Kuznetsov a Chomisiynydd Amddiffyn y Bobl S. Timoshenko. Yna, o 20:50 i 22:20, gwahoddwyd Comisiynydd Amddiffyn y Bobl S. Timoshenko a Phennaeth y Staff Cyffredinol G. Zhukov.
Detholiad o logiau personau a dderbyniwyd gan Stalin ar gyfer Mehefin 21, 1941:
1af Molotov – 18.27—23.00
2. t. Vorontsov – 19.05—23.00
3. t Beria — 19.05—23.00
4. t. Voznesensky – 19.05—20.15
5. t. Malenkov — 19.05—22.20
6. t. Kuznetsov – 19.05—20.15
7. t. Tymoshenko – 19.05—20.15
8. t.Safonov — 19.05—20.15
9. t
10. t. Zhukov — 20.50—22.20
11. t Budyonny — 20.50—22.20
12. t Mehlis — 21.55—22.20
13. T. Beria — 22.40—23.00
Y rhai olaf ar ôl – 23.00
Nid ydym yn gwybod am y penderfyniadau a wnaed yn y cyfarfodydd ag I. Stalin, ond mae yna ddogfennau a anfonwyd at y milwyr. Ar noson Mehefin 21-22, anfonwyd Cyfarwyddeb Rhif 1 (16) i ardaloedd y gorllewin:
Rwy’n trosglwyddo gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl i’w weithredu ar unwaith:
1. Yn ystod Mehefin 22 - 23, 1941, mae ymosodiad annisgwyl gan yr Almaenwyr ar flaenau LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO yn bosibl. Gall ymosodiad ddechrau gyda gweithredoedd pryfoclyd.
2. Tasg ein milwyr yw peidio ag ildio i unrhyw weithredoedd cythruddol a allai achosi cymhlethdodau mawr.
Ar yr un pryd, dylai milwyr ardaloedd milwrol Leningrad, Baltig, Gorllewinol, Kyiv ac Odessa fod yn barod i frwydro yn erbyn ymosodiad annisgwyl posibl gan yr Almaenwyr neu eu cynghreiriaid.
Mae'r gorchymyn yn pwysleisio bod ar barodrwydd ymladd llawn. Eisoes ar Fehefin 18-19, cynyddwyd unedau mewn parodrwydd ymladd (yn ôl dogfennau, o leiaf yn rhan o Ardal Filwrol Arbennig y Baltig). Felly, mae Comisariat y Bobl yn cyfarwyddo pob ardal ar y ffin i beidio â dwyn, ond i fod yn wyliadwrus. Mewn cyflwr o barodrwydd ymladd y gall milwyr feddiannu ardaloedd caerog yn gyflym a pharatoi i wrthyrru ymosodiad.
Mae ZapOVO yn gorchymyn y 3ydd, 4ydd a 10fed byddin (16):
a) yn ystod noson Mehefin 22, 1941, yn meddiannu pwyntiau tanio yn gyfrinachol mewn ardaloedd caerog ar ffin y wladwriaeth;
b) cyn y wawr ar 22 Mehefin, 1941, gwasgaru pob hedfan, gan gynnwys hedfan milwrol, i feysydd awyr maes, a'i guddliwio'n ofalus;
d) dod â'r amddiffyniad awyr i frwydro yn erbyn parodrwydd heb gynnydd ychwanegol yn y personél a neilltuwyd. Paratowch bob mesur i dywyllu dinasoedd a gwrthddrychau;
e) peidiwch â chyflawni unrhyw weithgareddau eraill heb orchmynion arbennig.
Mae’r gyfarwyddeb yn cynnwys y nodiadau a ganlyn: “Derbyniwyd Mehefin 22, 1941 am 01:45,” “Anfonwyd Mehefin 22, 1941 am 02:25 - 02:35.” Hynny yw, cyrhaeddodd cyfarwyddeb Rhif 1 ZapOVO am 01:45. Yna anfonwyd hi i fyddin yr ardal. Mae'n hysbys mai'r amser hyfforddi ar gyfer URs yw 45 munud.
Daeth yr un gyfarwyddeb i KOVO. Ysgrifennodd M. Purkaev (cyn bennaeth staff KOVO):
Yn y cyfnod o 1 awr i 2 awr ar 22 Mehefin, derbyniodd Pennaeth y milwyr ardal orchymyn gan y Staff Cyffredinol, a oedd yn mynnu bod y milwyr yn barod i ymladd yn llawn, pe bai'r Almaenwyr yn croesi ffin y wladwriaeth, dylid eu gwrthyrru gyda phob grym a modd, a pheidio â chroesi'r ffiniau eu hunain na hedfan drosodd hyd nes y clywir yn wahanol... 26
Anfonwyd Cyfarwyddeb Rhif 1 o Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl o adran amgryptio rheolaeth weithredol y Staff Cyffredinol i ganolfan gyfathrebu'r Staff Cyffredinol am 00:30 ar 22 Mehefin, 1941.
Mae yna gwestiwn: pam y cymerodd S. Timoshenko gymaint o amser i anfon y gyfarwyddeb at y milwyr? Ynghyd â Chomisiynydd y Bobl N. Kuznetsov, gadawodd I. Stalin am y tro cyntaf am 20:15 (ni ddaeth Kuznetsov eto, gellir tybio y cytunwyd ar y penderfyniad milwrol cyffredinol gyda'r fyddin a'r llynges). Yr ail dro y gadawodd S. Timoshenko Stalin gyda G. Zhukov am 22:20, a derbyniodd y ganolfan gyfathrebu Staff Cyffredinol y gyfarwyddeb am 00:30, cyrhaeddodd y gyfarwyddeb bencadlys ZapOVO am 01:45 (mae'r gwahaniaeth amser yn fawr).
1. G. Malenkov, Pennaeth Cyfarwyddiaeth Personél y Pwyllgor Canolog 2. B. Budyonny, Cadlywydd Grŵp Lluoedd Wrth Gefn y Pencadlys 3. K. Voroshilov Gorffennaf-Awst 1941, Comander Ffrynt y Gogledd-Orllewin
Mewn gwirionedd, derbyniwyd Cyfarwyddeb Rhif 1 ar ddod â milwyr i barodrwydd ymladd llawn a meddiannu amddiffynfeydd ffiniau yn yr ardaloedd rhwng 1:00 a 2:00 ar 22 Mehefin. Os byddwn yn cymryd i ystyriaeth y bu cynnydd mewn parodrwydd ymladd ar 18-20 Mehefin, yna Cyfarwyddeb Rhif 1 yw casgliad rhesymegol y broses baratoi. Ac mae’r dasg wedi’i hamlinellu yn y gyfarwyddeb: “Byddwch yn barod i frwydro yn erbyn ymosodiad annisgwyl posibl gan yr Almaenwyr.” Wedi'r cyfan, roedd milwyr blaenorol, gan gynnwys rhaniadau dwfn, wedi'u tynnu'n ôl i'w hardaloedd penodedig ar ffin y wladwriaeth, ond ni chaniatawyd iddynt feddiannu amddiffynfeydd ffiniau. Nawr roedd y gyfarwyddeb olaf cyn y rhyfel yn gorchymyn i ni feddiannu amddiffynfeydd a bod yn barod i wrthyrru ymosodiad milwrol.
Ar noson Mehefin 22, rhoddwyd y llynges hefyd ar rybudd Rhif 1. Gadewch imi eich atgoffa iddo gael ei roi ar barodrwydd ymladd Rhif 2 ar 19 Mehefin. Mae yna ryw gydamseredd o weithredoedd paratoadol yn y fyddin a'r llynges. Ni allai Commissar y Bobl y Llynges ddod â'r fflyd i barodrwydd ymladd llawn ar ei liwt ei hun, yn union fel na allai rheolwr y PribOVO ddod â'r adrannau ardal i frwydro yn erbyn parodrwydd ar ei liwt ei hun. Gellir deall y broses hon yn yr amlinelliad cyffredinol o weithredoedd milwrol-gwleidyddol.
Mae'r cwestiwn o sut y gweithredodd yr ardaloedd milwrol y cyfarwyddebau a pha mor barod yw adrannau'r ffin orllewinol, magnelau, a hedfan mewn nifer o ardaloedd yn parhau i fod ar agor. Mae hyn eisoes yn dangos sut y cafodd y cyfarwyddiadau o'r ganolfan eu gweithredu'n lleol. Ar ôl y rhyfel, aethpwyd â'r mater hwn i fyny gan gomisiwn y Cyrnol Cyffredinol A. Pokrovsky (pennod nesaf).
Ac yn y ddogfen olaf - ar Fehefin 21, lluniodd G. Malenkov ddrafft ar drefnu ffryntiau a phenodi rheolwyr (14). Nid yw'r ymladd wedi dechrau eto, ond mae ffryntiau eisoes yn cael eu trefnu ac mae penaethiaid yn cael eu penodi. Mae hwn yn ddrafft, ond mae hanfod y ddogfen yn nodi bod yr arweinyddiaeth wleidyddol yn paratoi ar gyfer rhyfel. Gellir tybio bod paratoadau ar gyfer rhyfel yn digwydd ar lefel wleidyddol uchel.
Beth oedd ystyr y digwyddiadau milwrol-gwleidyddol a gyflawnwyd cyn y rhyfel?
Mae'n werth ychwanegu mai'r llinyn coch sy'n rhedeg trwy'r holl gyfarwyddebau a gorchmynion yw "peidio ag ildio i gythruddiadau" ac nid yw'n peri i chi'ch hun mewn unrhyw achos. Roedd yn rhaid i'r Almaen ymddangos gerbron y byd fel ymosodwr "pur", a derbyniodd yr Undeb Sofietaidd gynghreiriaid a daeth yn un o'r cyfranogwyr yn y glymblaid gwrth-Hitler. Mae cyffiniau a chymhlethdod y sefyllfa ryngwladol ar drothwy rhyfel yn bwnc difrifol ar wahân.
 
5. Dyddiau cyntaf y rhyfel - Cynllun Zhukov!
Mae rhyfel yn cael ei baratoi, mae pob cofiwr, gan gynnwys G. Zhukov, yn sôn am y rhyfel sydd ar ddod. Beth oedd Staff Cyffredinol y Fyddin Goch yn paratoi ar ei gyfer?
Gadewch imi eich atgoffa, yn unol ag egwyddorion defnydd strategol o heddluoedd a gymeradwywyd gan lywodraeth yr Undeb Sofietaidd, y darparwyd ar gyfer gorchudd (camau amddiffynnol) ar gyfer cynnull a chrynhoi milwyr ardal yng ngham cyntaf y rhyfel. Dylid symud a chanolbwyntio o fewn 20-30 diwrnod. Yn ystod y cyfnod hwn, caniatawyd “peth llwyddiant gelyn” (o ohebiaeth rhwng KOVO a'r Staff Cyffredinol yn y post gorchymyn). Ar gyfer ZapOVO y bwriad oedd cychwyn ymosodiad cyffredinol ar y 25ain diwrnod (1):
Yn ystod 20 diwrnod y crynodiad o filwyr a chyn iddynt fynd ar y sarhaus, mae'n ofynnol i'r byddinoedd amddiffyn yn weithredol, gan ddibynnu ar ardaloedd caerog, i gau ein ffiniau yn gadarn ac atal yr Almaenwyr rhag goresgyn ein tiriogaeth.
Ar yr amod bod y rheilffyrdd yn gweithredu'n gwbl unol â'r cynllun cludo milwyr, dylid gosod y diwrnod trosglwyddo i dramgwydd cyffredinol ar 25 diwrnod o ddechrau'r cynnull.
Ar gyfer Ardal Filwrol Kyiv, oherwydd ei faint mawr a'i seilwaith trafnidiaeth gwan, gallai'r ymosodiad ddechrau ar y 30ain diwrnod o ddechrau'r cynnull (1):
O ganlyniad, gyda chapasiti presennol y rheilffyrdd yn y de-orllewin, dim ond ar y 30ain diwrnod o ddechrau'r cynnull y gellir cwblhau crynodiad prif rymoedd y byddinoedd blaen, a dim ond ar ôl hynny y bydd yn bosibl lansio ymosodiad cyffredinol i datrys y tasgau a osodir uchod.
Mae cynlluniau clawr yn manylu ar fesurau amddiffynnol ar gyfer y cyfnod cychwynnol hyd at y llinellau cefn dynodedig, gan gynnwys meysydd mwyngloddio, rhwystrau gwrth-danciau, a brigadau magnelau i gyfeiriadau peryglus tanciau. Ac ar yr un pryd, roedd yn rhaid i'r milwyr fod yn barod i fynd ar y tramgwyddus o dan amgylchiadau ffafriol. Ond mae tramgwydd cyffredinol yn bosibl ar ôl cynnull. Ar gyfer KOVO ar y 30ain diwrnod.
Mae K. Rokossovsky (cyn bennaeth y 9fed Corfflu Mecanyddol, a leolir yn KOVO) yn disgrifio'r sefyllfa cyn ymosodiad yr Almaenwyr:
Wedi astudio'n bur ofalus natur gweithredoedd milwyr yr Almaen yng Ngwlad Pwyl a Ffrainc, ni allwn ddarganfod: beth yw'r cynllun gweithredu ar gyfer ein milwyr yn y sefyllfa hon pe bai'r Almaenwyr yn ymosod? A barnu yn ôl y crynodiad o'n hedfan mewn meysydd awyr ymlaen a lleoliad warysau o bwys canolog yn y rheng flaen, roedd hyn yn edrych fel paratoad ar gyfer naid ymlaen, ac nid oedd gwarediad y milwyr a'r gweithgareddau a gynhaliwyd yn y milwyr yn cyfateb i hyn.
Hyd yn oed pan ddechreuodd yr Almaenwyr grynhoi eu milwyr ger ein ffin, gan eu trosglwyddo o'r gorllewin, rhywbeth na allai'r Staff Cyffredinol a'r gorchymyn KOVO fod wedi bod yn ymwybodol ohono, ni ddigwyddodd unrhyw newidiadau yn ein plith. Parhaodd awyrgylch o dawelwch annealladwy i ddominyddu milwyr yr ardal. Yn wir, ni rannwyd y hunanfodlonrwydd hwn ymhlith yr uwch staff rheoli. Ein barn ni oedd ein bod ni ar drothwy rhyfel. Roedd arogl rhyfel yn yr awyr, a dim ond y dall a'r byddar na sylwodd arno neu nad oeddent am sylwi ...
Beth bynnag, os oedd unrhyw gynllun, mae'n amlwg nad oedd yn cyfateb i'r sefyllfa a ddatblygodd ar ddechrau'r rhyfel, a arweiniodd at drechu ein milwyr yn ddifrifol yn ystod cyfnod cychwynnol y rhyfel. 27
Mae K. Rokossovsky yn sôn am barodrwydd y fyddin i lamu ymlaen. Mae hon yn fwy o strategaeth wrth-streic nag o amddiffyniad systematig.
Sut y gweithredwyd y prif gynllun milwrol? Gall cyfarwyddebau cyntaf Comissar Amddiffyn y Bobl ddangos hyn. Ar adeg gychwynnol y rhyfel, heb wybod beth oedd grym llawn ergyd yr Almaenwyr a'i chanlyniadau yn y dyfodol, sylweddolodd Comisariat Amddiffyn y Bobl ei weledigaeth o'r rhyfel. Yn ogystal, dim ond ar 24 Mehefin y crëir Pencadlys y Prif Reoli. A threfnwyd Pwyllgor Amddiffyn y Wladwriaeth (GKO) ar Fehefin 30, pan ddaeth yn amlwg bod y sefyllfa'n mynd allan o reolaeth. Roedd ymosodiad yr Almaen yn rhagweladwy ac, a barnu yn ôl y dogfennau, roedd y fyddin a'r gwleidyddion yn paratoi ar ei gyfer. Hynny yw, roedd y sefyllfa'n ddifrifol, ond yn normal. Ac ar y foment honno wnaeth neb atal y fyddin rhag actio.
Arwain brwydr arfog yr Undeb Sofietaidd gyda'r Almaen
Yn syth ar ôl yr ymosodiad, derbyniodd yr ardaloedd gorllewinol Gyfarwyddeb Rhif 2 a anfonwyd am 7:15 ar 22 Mehefin, a orchmynnodd (17):
1. Mae'r milwyr, gyda'u holl nerth a modd, yn ymosod ar luoedd y gelyn ac yn eu dinistrio mewn ardaloedd lle bu iddynt dorri'r ffin Sofietaidd.
2. Defnyddio awyrennau rhagchwilio ac ymladd i sefydlu ardaloedd crynhoi awyrennau'r gelyn a grwpio eu lluoedd daear.
Gan ddefnyddio ymosodiadau pwerus gan awyrennau bomio ac ymosod, dinistrio awyrennau ym meysydd awyr y gelyn a bomio grwpiau o'i luoedd daear.
Dylid cynnal streiciau awyr i ddyfnder o 100-150 km ar diriogaeth yr Almaen.
Bom Koenigsberg a Memel.
Peidiwch â chynnal cyrchoedd ar diriogaeth y Ffindir a Rwmania tan gyfarwyddiadau arbennig.
Gorchmynnodd Comissariat y Bobl, yn gyntaf oll, yrru allan y gelyn goresgynnol. Nesaf, bydd y gorchymyn yn cynnwys hedfan, a ddylai daro awyrennau'r gelyn, pan fydd ei filwyr yn cronni yn ddwfn i'r diriogaeth hyd at 100-150 km.
Eisoes ar noson Mehefin 22 am 21:15, anfonwyd Cyfarwyddeb Rhif 3 i'r ardaloedd (a ailenwyd bellach yn ffryntiau). Roedd y gyfarwyddeb yn gosod tasgau i'r milwyr ar gyfer Mehefin 23-24 (25):
a) gyda streiciau cryno consentrig gan filwyr y Ffryntiadau Gogledd-Orllewinol a Gorllewinol, amgylchynu a dinistrio grŵp Suwalki y gelyn a chipio ardal Suwalki erbyn diwedd Mehefin 24;
b) gyda streiciau consentrig pwerus o gorfflu mecanyddol, holl hedfan y Ffrynt De-orllewinol a milwyr eraill o 5 a 6A, amgylchynu a dinistrio grŵp y gelyn sy'n symud ymlaen i gyfeiriad Vladimir-Volynsky, Brody. Erbyn diwedd Mehefin 24, dal y rhanbarth Lublin.
Ar gyfer hyn fe'i gorchmynnwyd (25):
b) Bydd byddinoedd Ffrynt y Gogledd-Orllewin, gan ddal arfordir Môr y Baltig yn gadarn, yn cyflwyno gwrthymosodiad pwerus o ardal Kaunas i ystlys a chefn grŵp Suwalki y gelyn, ei ddinistrio mewn cydweithrediad â Ffrynt y Gorllewin ac, erbyn y diwedd o 24 Mehefin, dal yr ardal Suwalki.
c) Bydd byddinoedd y Ffrynt Gorllewinol, gan ddal y gelyn yn ôl i gyfeiriad Warsaw, yn lansio gwrthymosodiad pwerus gyda lluoedd o leiaf dau gorfflu mecanyddol a hedfan blaen ar ystlys a chefn grŵp gelyn Suwalki, ei ddinistrio ynghyd â'r Ffrynt y Gogledd-Orllewin ac, erbyn diwedd Mehefin 24, cipio ardal Suwalki.
d) Bydd byddinoedd y Ffrynt De-orllewinol, gan ddal ffin y wladwriaeth â Hwngari yn gadarn, gydag ymosodiadau consentrig i gyfeiriad cyffredinol Lublin gyda lluoedd o 5 a 6 A, o leiaf bum corfflu mecanyddol a'r holl awyrennau blaen, yn amgylchynu ac yn dinistrio grŵp y gelyn hyrwyddo ar y Vladimir - Volynsky , Krystynopol blaen , erbyn diwedd Mehefin 26 , dal y rhanbarth Lublin . Darparwch yn ddiogel i chi'ch hun o gyfeiriad Krakow.
Hynny yw, cynlluniwyd ymosodiad ar hyd y rheng flaen gyfan. Ar gyfer gweithrediadau tramgwyddus o'r fath, roedd angen canolbwyntio meysydd awyr yn agos at y ffin, tynnu corfflu mecanyddol i fyny, yn ôl K. Rokossovsky, a pharatoi ar gyfer y naid. Ond ar yr un pryd, ni chafodd y fyddin ei chynnull yn llwyr. Ac mae lleoliad y milwyr rheng flaen yn eu rhoi mewn sefyllfa anodd pe bai'r gelyn yn ymosod gan ddefnyddio'r holl heddluoedd posibl.
Llofnodwyd Cyfarwyddebau Rhif 2 a Rhif 3 gan G. Zhukov a S. Timoshenko. Yn ddiweddarach, ysgrifennodd G. Zhukov yn ei atgofion ei fod yn cael ei orfodi i lofnodi'r cyfarwyddebau (pwy a pham?). Ond ailadroddaf unwaith eto, mae angen deall bod Comisiynydd y Bobl yn gweithio'n annibynnol yn ystod yr oriau a'r dyddiau cyntaf. Cyflwynwyd rheolaeth dros weithgareddau'r fyddin yn ddiweddarach. Dylech fod yn ofalus ynghylch atgofion ac atgofion milwrol. Yn aml, mae eu hawduron yn ceisio cyfiawnhau ac ail-gyffwrdd eu gweithredoedd a'u penderfyniadau.
Ni weithredwyd y cyfarwyddebau sarhaus a anfonwyd i'r blaenau, torrwyd cyfathrebu â'r milwyr, nid oedd y ffryntiau eu hunain yn gwybod beth oedd yn digwydd i'r byddinoedd, nid oedd y byddinoedd yn gwybod beth oedd yn digwydd i'r adrannau - roedd y sefyllfa'n mynd allan o reolaeth .
Heddiw gallwn farnu o wybodaeth dameidiog am weithredoedd y Staff Cyffredinol. Roedd Cyfarwyddebau Rhif 2 a Rhif 3 yn dystiolaeth huawdl o hyn. I ba raddau roedd gweithredoedd Pennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch G. Zhukov a Chomisiynydd Amddiffyn y Bobl S. Timoshenko yn cyfateb i'r prif gynllun milwrol? Neu a weithredodd y Staff Cyffredinol yn unol â rhyw fath o gynllun ei hun, gan roi gorchymyn i lansio ymosodiad ar hyd y rheng flaen gyfan ar ddiwrnod cyntaf y rhyfel?
Mae angen astudiaeth fanwl o'r materion hyn.
 
Pennod 2. Comisiwn Cyffredinol Pokrovsky
 
Mae'r Ail Ryfel Byd, yn ogystal â bod yn drasiedi enfawr, hefyd yn brofiad hanesyddol enfawr, sy'n cynnwys nid yn unig elfen filwrol (arfau, strategaeth a thactegau), ond hefyd meddygaeth, diwylliant, technolegau newydd, a newidiadau cymdeithasol a achosir gan y Rhyfel. Gellir ehangu pob un o'r agweddau hyn ymhellach i lawer o bwyntiau. Mae pwysigrwydd astudio'r Ail Ryfel Byd yn cael ei bennu nid yn unig gan yr angen am bropaganda, ond hefyd gan yr angen am astudiaeth wyddonol ddifrifol o ddigwyddiadau milwrol, achosion trechu a llwyddiant, sy'n seiliedig ar restr wrthrychol o ddeunydd ffeithiol.
Byddai'n anghywir meddwl na wnaeth haneswyr milwrol ddadansoddi digwyddiadau 1941-1945. Ond roedd y gwaith dadansoddol hwn, yn wahanol i weithgareddau propaganda, o natur gaeedig. A dim ond ar ôl peth amser hir y daw gwaith i'r cyfeiriad hwn ar gael i'r cyhoedd.
Yn syth ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, dechreuodd pob gwlad fuddugol weithio ar gyffredinoli'r profiad milwrol newydd a enillwyd. Roedd angen atebion ar gyfer trefnu lluoedd arfog ar ôl y rhyfel a fyddai'n bodloni realiti newydd. Ac ar gyfer hyn mae angen disgrifio'r gweithrediadau milwrol yn fanwl a'u dadansoddi.
Felly, yn arbennig, eisoes yn 1946-1947. Denodd y gorchymyn Americanaidd grŵp mawr o gadfridogion a swyddogion Almaenig a ddaliwyd (A. Kesselring, O. Skorzeny, H. Mantelfein ac eraill) i weithio yn adran hanes milwrol pencadlys lluoedd arfog yr Unol Daleithiau. Un o drefnwyr gwaith cadfridogion yr Almaen oedd cyn bennaeth Staff Cyffredinol yr Almaen F. Halder, a fu rhwng 1950 a 1959. gweithio yn adran hanesyddol Byddin yr UD.
Yn gyffredinol, digwyddodd prif waith arbenigwyr milwrol yn y rhan fwyaf o wledydd i ddisgrifio digwyddiadau'r Ail Ryfel Byd o ail hanner y 1940au hyd at 1961. Mae gwaith yr Undeb Sofietaidd yn y maes hwn hefyd yn cyd-fynd â'r fframwaith penodedig.
 
1. Gwaith y “Comisiwn Cyffredinol Pokrovsky” i arolygu cadfridogion a swyddogion y Fyddin Goch
Gwnaed penderfyniadau i astudio profiad y Rhyfel Mawr Gwladgarol ar lefel uchel y wladwriaeth. Yn ystod gwanwyn 1946, gwnaed penderfyniadau i astudio'r rhyfel mewn nifer o feysydd: milwrol, technolegol, meddygol, addysgol, diwylliannol ac eraill.
Er enghraifft, ar 26 Mawrth, 1946, cyhoeddwyd Archddyfarniad Cyngor Gweinidogion yr Undeb Sofietaidd Rhif 664 “Ar ddatblygiad gwyddonol a chyffredinoli profiad meddygaeth Sofietaidd yn ystod Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945”. Arweiniodd y penderfyniad at waith gwyddonol ym maes meddygaeth. Parhaodd y gwaith rhwng 1946 a 1950 a chwblhawyd y gwaith 35 cyfrol “Profiad Meddygaeth Sofietaidd yn Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945.” Mae gwaith diddorol iawn wedi ei wneud ym myd addysg, ond byddaf yn ei ddadansoddi mewn gwaith arall.
Ym mis Mai 1946, crëwyd Cyfarwyddiaeth Hanesyddol Milwrol y Staff Cyffredinol. Tasgau’r adran hon oedd:
– Llunio disgrifiad o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol;
- Disgrifiad o weithrediadau unigol a'r brwydrau mwyaf diddorol o safbwynt milwrol;
– Datblygu rhai pynciau ar hanes celf filwrol yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Roedd un o ganlyniadau gwaith y Gyfarwyddiaeth Hanesyddol Filwrol i fod i fod yn “Amlinelliad strategol cryno o’r Rhyfel Mawr Gwladgarol.” Byddai'r traethawd hwn yn cynnwys nid yn unig disgrifiad byr o ddigwyddiadau'r rhyfel, ond hefyd gasgliadau ar ddatblygiad celf filwrol yr Undeb Sofietaidd.
Ar 22 Mawrth, 1949, i ddatrys materion sefydliadol a chyflawni tasgau penodedig, trwy orchymyn Gweinyddiaeth Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd, trefnwyd y Brif Gyfarwyddiaeth Wyddonol Filwrol, a oedd yn cynnwys:
- adran filwrol-hanesyddol;
– Cyfarwyddiaeth Ymchwil ar Dactegau a Chelfyddyd Weithredol;
– Rheolaeth statudol.
Penodwyd y Cyrnol Cyffredinol A. Pokrovsky yn bennaeth yr adran newydd. O dan ei arweiniad ef, bu casglu, dadansoddi a strwythuro gwybodaeth am ryfel y gorffennol. Fel rhan o'r gwaith hwn, cynhaliwyd arolygon o gadfridogion a swyddogion y Fyddin Goch i gasglu gwybodaeth sylfaenol. (Nodaf unwaith eto fod proses union yr un fath wedi digwydd yn yr astudiaeth Americanaidd - casglwyd atgofion cadfridogion yr Almaen.) Yn aml ymhlith haneswyr, gelwir y gwaith a wneir yn “Gomisiwn Cyffredinol Pokrovsky.” Dim ond yma y mae'n werth cofio bod hyn i gyd wedi digwydd fel rhan o'r casgliad o wybodaeth i lunio disgrifiad o ddigwyddiadau'r Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Yr ail bwynt sy'n werth ei ystyried yw bod cadfridogion yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd yn aml yn ceisio cyfiawnhau eu gweithredoedd a'u methiannau yn eu cofiannau. Enghraifft drawiadol, F. Halder, oedd y cyntaf i hyrwyddo'r farn y byddai'r Almaen wedi dod i ganlyniad mwy ffafriol oni bai am ymyrraeth Hitler mewn materion milwrol.
Wrth ddychwelyd at bwnc ymchwil wyddonol y Rhyfel Mawr Gwladgarol, dylid nodi nad yw'n gywir meddwl na chafodd y rhyfel hwn, ac yn enwedig y cyfnod cychwynnol, ei astudio yn yr Undeb Sofietaidd. Cynhaliwyd yr astudiaeth, ond am amser hir roedd yn anhygyrch i ystod eang o bobl.
Talodd comisiwn y Cadfridog Pokrovsky sylw mawr i gyfnod cychwynnol y rhyfel. Ond yma cododd y broblem o ddiffyg dogfennau a deunyddiau. Y ffaith yw, yn ystod cyfnod cychwynnol y rhyfel, collwyd llawer iawn o ddogfennau milwrol gweithredol ar lawr gwlad. Roedd angen llenwi'r bylchau hyn.
I ddatrys y broblem hon yn 1949-1950. Cynhaliodd yr Adran Hanes Milwrol arolwg o gyn-benaethiaid y Fyddin Goch a gymerodd ran yng nghyfnod cychwynnol y rhyfel. Anfonwyd cwestiynau at gyn-bennaethiaid rhanbarthau, byddinoedd, corffluoedd ac adrannau (a oedd yn dal swyddi rheoli yn ardaloedd y gororau gorllewinol erbyn Mehefin 22, 1941). Anfonwyd llythyrau at yr holl dderbynwyr (202 o bobl) yn gofyn iddynt ddisgrifio digwyddiadau cyfnod cychwynnol y rhyfel - Mehefin-Medi 1941.
Aeth mwyafrif helaeth yr arolygon cynnar heb eu hateb. Allan o 202 o bobl, dim ond 33 roddodd atebion. Gwrthododd 15 arall ateb. Anwybyddodd y 164 arall y llythyr yn llwyr.
Y pwysicaf ymhlith y rhai a dderbyniodd y ceisiadau oedd penaethiaid yr ardaloedd ffiniol (penaethiaid milwyr a phenaethiaid pencadlys ardal). O'r 7 cais, dim ond M. Purkaev, cyn bennaeth staff Ardal Filwrol Arbennig Kyiv, a ymatebodd i'r rhai a dderbyniodd y cyfeiriad. Gwrthododd dau arall, M. Zakharov (pennaeth staff Ardal Filwrol Odessa) a F. Kuznetsov (comander Ardal Filwrol Arbennig y Baltig) ymateb yn ysgrifenedig i'r cais. Cafwyd sgwrs gyda nhw. Hyd yn hyn, ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw ddogfennau yn seiliedig ar ganlyniadau'r sgwrs hon.
Ar 7 Gorffennaf, 1951, cymeradwyodd Pennaeth y Staff Cyffredinol gynllun gwaith tair blynedd i ddisgrifio'r Rhyfel Mawr Gwladgarol. Y prif waith yr oedd y Gyfarwyddiaeth Hanesyddol Filwrol i fod i weithio arno o hyd oedd yr “Amlinelliad Strategol Cryno” (a ailenwyd yn “Disgrifiad Strategol Byr”).
Erbyn dechrau 1952, roedd yr holl ymatebion a dderbyniwyd gan y cadfridogion wedi'u prosesu. Mae'r Adran Hanes Milwrol wedi ail-weithio'r ffurflen arolwg. O ganlyniad, lluniwyd ffurflenni arolwg newydd gyda chwestiynau ar gyfer cadfridogion a swyddogion arfau cyfun, rheolwyr magnelau a phenaethiaid y llu awyr (yn dilyn hynny, casglwyd cwestiynau a'u hanfon at benaethiaid adrannau cudd-wybodaeth ardaloedd y ffin). Anfonwyd y cwestiynau hyn ym 1952-1953. fel atgof i'r rhai na anfonodd eu hatgofion i mewn.
Ym mis Mawrth 1953, lluniodd yr Adran Hanes Milwrol nodyn manwl am yr holl geisiadau a anfonwyd a'r ymatebion a dderbyniwyd.
Gadawodd marwolaeth I. Stalin (Mawrth 5) a’r prosesau gwleidyddol a oedd yn digwydd yn yr Undeb Sofietaidd eu hôl ar waith y Gyfarwyddiaeth Hanesyddol Filwrol:
– Yn unol â chyfarwyddeb Weinyddiaeth Amddiffyn yr Undeb Sofietaidd Rhif 316895 (1954), roedd angen paratoi strwythur newydd ar gyfer y ddogfen derfynol - amlinelliad strategol;
– Ym 1956 (ar ôl yr 20fed Gyngres - Chwefror 1956) bu newid arweinyddiaeth yn y Gyfarwyddiaeth Hanesyddol Filwrol. Ar 8 Mehefin, 1956, penodwyd y Fyddin Cyffredinol V. Kurasov yn bennaeth yr adran. Penodwyd A. Pokrovsky yn ddirprwy bennaeth yr adran.
1. A. Pokrovsky Cyrnol Cyffredinol 2. V. Kurasov Byddin Cyffredinol 3. S. Platonov Is-gadfridog
Ond ar yr un pryd, parhaodd y gwaith o gasglu atgofion o gyfnod cychwynnol y rhyfel. Yn 1955-1956 anfonwyd cwestiynau at gyn-staff rheoli'r lefel gatrodol ac adrannol (a oedd yn y swyddi hyn ar 22 Mehefin, 1941). Ar y cam hwn o'r gwaith, eglurwyd cyflwr, parodrwydd ymladd a chyfranogiad mewn gelyniaeth unedau milwrol llai.
Yn 1957-1960 Proseswyd y deunyddiau a dderbyniwyd am y rhyfel a gwnaed gwaith ar draethawd strategol. Erbyn 1960, cwblhawyd gwaith ar y prif waith ymchwil. Ac ym 1961, cyhoeddwyd yr astudiaeth o dan y teitl “Traethawd Strategol ar y Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945.”
Defnyddiwyd y deunyddiau a gasglwyd yn ystod cyfweliadau â phenaethiaid y brwydrau ar ddechrau'r rhyfel nid yn unig i lunio traethawd. Defnyddiwyd y deunyddiau fel gwaith ar gamgymeriadau'r Fyddin Goch. Felly, ym 1956, gwnaeth yr Is-gadfridog S. Platonov (pennaeth yr Adran Hanes Milwrol) adroddiad ar y testun “Ar rai gwersi o’r profiad o baratoi ar gyfer y Rhyfel Mawr Gwladgarol a’i gyfnod cychwynnol.”
Yn gyffredinol, astudiodd gweithiau'r adran filwrol-hanesyddol:
– gweithrediadau strategol a rheng flaen milwyr Sofietaidd;
- dulliau ymladd;
– defnyddio a rhyngweithio gwahanol fathau o luoedd arfog;
- paratoi a chynnal gweithrediadau sarhaus;
- materion yn ymwneud â phenderfynu ar gyfeiriad y prif ymosodiadau;
– materion yn ymwneud â chyflawni syndod ac effeithiolrwydd gweithrediadau milwrol;
– systemau arweinyddiaeth a rhyngweithio.
Cyhoeddiadau o ddeunyddiau arolwg
Un o'r cynigion ar gyfer gwaith pellach gyda deunyddiau o arolygon o arweinwyr milwrol 1949-1956. Cyhoeddwyd rhai o'r deunyddiau mwyaf diddorol. Ym mis Medi 1956, mewn cyfarfod o’r Gyfarwyddiaeth Wyddonol Filwrol, penderfynwyd cyhoeddi rhan o’r cofiannau am gyfnod cychwynnol y rhyfel. Dewiswyd deunyddiau arolwg a'u golygu i'w cyhoeddi. (Cedwir yr holl ddeunyddiau golygedig yn Archifau Canolog y Weinyddiaeth Amddiffyn.) Cwblhawyd y gwaith golygyddol ym 1959, ond ni chyhoeddwyd y cofiannau parod erioed. Am gyfnod hir, dosbarthwyd deunyddiau arolwg. Efallai gyda chyhoeddi'r deunyddiau hyn y byddai trafodaeth gyhoeddus am ddechrau'r rhyfel yn fwy pendant, gyda llai o fythau.
Cyhoeddwyd deunyddiau "Comisiwn Cyffredinol Pokrovsky" gyntaf yn 1989 yn y Military Historical Journal. Cyhoeddodd y cylchgrawn ran o'r ymatebion o arolygon o arweinwyr milwrol yn dyddio'n ôl i 1952-1953.
Cyflawnwyd gwaith ar raddfa fawr gyda deunyddiau arolwg gan yr ymchwilydd S. Chekunov, a baratôdd a chyhoeddodd yn 2017 brif ran y cofiannau o'r enw “Rwy'n ysgrifennu o'r cof yn unig... Comanderiaid y Fyddin Goch am drychineb y cyntaf dyddiau’r Rhyfel Mawr Gwladgarol.” Roedd y llyfr yn cynnwys atgofion 79 o gomanderiaid y Fyddin Goch (yn dal swyddi rheoli ar 22 Mehefin, 1941).
Nododd S. Chekunov na ddaethpwyd o hyd i'r holl ddeunyddiau. Ond, serch hynny, cyhoeddwyd y rhan fwyaf o'r atgofion am gyfnod cychwynnol y rhyfel. Ac mae'r atgofion hyn yn ffynhonnell werthfawr iawn am ddigwyddiadau cyn y rhyfel, lefel y parodrwydd, a misoedd cyntaf yr ymladd. Mae dadansoddi’r dogfennau hyn yn ein galluogi i asesu rhai o achosion y trychineb milwrol yn haf 1941.
 
2. Pum prif gwestiwn i gadfridogion y Fyddin Goch
Nawr, gadewch inni droi yn uniongyrchol at y dystiolaeth o ddeunyddiau arolwg A. Pokrovsky am gyfnod cychwynnol y rhyfel. Mae astudiaeth o'r data hyn yn darparu llawer o wybodaeth werthfawr, sy'n ein galluogi i ddychmygu'n llawnach beth oedd yn digwydd i filwyr yr ardaloedd gorllewinol yn haf 1941. Rhaid cynnwys deunydd mor bwysig o reidrwydd mewn astudiaethau am gyfnod cychwynnol y rhyfel. .
Wrth gwrs, ni allaf ddarparu'r holl ddeunyddiau yma. Yn y dyfodol, rwy'n bwriadu systemateiddio'r deunydd hwn ar faterion, ardaloedd a byddinoedd unigol. Bydd y math hwn o systemateiddio nid yn unig yn ei gwneud hi'n bosibl dangos yn gyffredinol y prosesau paratoadol a milwrol parhaus sy'n wahanol mewn gwahanol ardaloedd milwrol, ond bydd hefyd yn symleiddio'r canfyddiad o'r amrywiaeth enfawr hon o ddeunyddiau i bawb sydd â diddordeb. Cymerais y deunyddiau o'r “Military Historical Journal” a llyfr S. Chekunov “Rwy'n ysgrifennu o'r cof yn unig” (rhoddir dolenni iddynt uchod).
Felly, beth oedd gan yr Adran Hanes Milwrol ddiddordeb ynddo (rhestrir yr holl gwestiynau ar ddiwedd y llyfr). Roedd y ffurflenni arolwg canlynol ar gael (26):
– penaethiaid arfau cyfun (cyn-bennaethiaid ardaloedd milwrol, byddinoedd, corffluoedd, adrannau a'u penaethiaid staff);
– rheolwyr magnelau;
- rheolwyr yr Awyrlu;
– penaethiaid adrannau cudd-wybodaeth ardaloedd ffiniol;
– penaethiaid rhanbarthol a catrodol.
Rwy'n argymell bod pawb yn darllen y cwestiynau hyn, sef yr hyn yr oedd gan ddadansoddwyr milwrol ddiddordeb ynddo mewn gwirionedd. Ac mae'r cwestiynau'n eithaf rhyfeddol, yn gwneud i chi feddwl am lawer. Yma byddaf yn ystyried cwestiynau i reolwyr arfau cyfun yn unig (26):
1. A yw'r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth wedi'i gyfleu i'r milwyr, cyn belled ag y maent yn y cwestiwn; pryd a beth a wnaed gan yr awdurdod a'r pencadlys i sicrhau gweithrediad y cynllun hwn?
2. O ba amser ac ar sail pa drefn y dechreuodd y milwyr gorchudd fynd i mewn i ffin y dalaith a faint ohonynt a anfonwyd cyn dechrau'r ymladd?
3. Pan dderbyniwyd y gorchymyn i rybuddio milwyr mewn cysylltiad â'r ymosodiad disgwyliedig gan yr Almaen Natsïaidd ar fore Mehefin 22; Beth a phryd y rhoddwyd y cyfarwyddiadau a roddwyd i gyflawni'r gorchymyn hwn a beth a wnaed gan y milwyr?
4. Pam roedd y rhan fwyaf o'r magnelau wedi'u lleoli mewn canolfannau hyfforddi?
5. I ba raddau roedd y pencadlys yn barod ar gyfer gorchymyn a rheoli milwyr ac i ba raddau yr effeithiodd hyn ar gwrs gweithrediadau yn nyddiau cyntaf y rhyfel?
Cais gan A. Pokrovsky wedi'i gyfeirio at yr Is-gapten Cyffredinol A. K. Kondratiev
Roedd gan yr Adran Hanes Milwrol ddiddordeb mewn:
– a gafodd y milwyr ei gyfleu i'r milwyr am gynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth?
– pryd y dechreuodd y milwyr gorchudd gyrraedd y ffin?
- pryd y derbyniwyd y gorchymyn i roi'r milwyr ar barodrwydd ymladd a phryd y cafodd ei gynnal?
Codwyd cwestiwn ar wahân ynghylch presenoldeb magnelau mewn canolfannau hyfforddi: pam nad oedd magnelau yn y milwyr a roddwyd ar barodrwydd ymladd?
Yma gallwch chi adeiladu dehongliadau gwahanol, ond mae'r cwestiynau eu hunain unwaith eto yn nodi presenoldeb cynllun amddiffyn neu gynllun clawr a ddatblygwyd gan: y Staff Cyffredinol, ardaloedd milwrol, byddinoedd, adrannau (trafodwyd hyn i gyd yn y bennod flaenorol). I ddechrau, roedd y milwyr yn paratoi i wrthyrru ymosodiad gan yr Almaen a'i chynghreiriaid. Does dim dogfennau wedi eu darganfod hyd yma fod y Fyddin Goch ei hun yn paratoi ar gyfer ymosodiad. Felly, cynigiaf weithredu gyda dogfennau hysbys, ac nid gyda dyfalu. Rwyf am bwysleisio bod angen i chi ddibynnu nid ar eiriau unigol neu ddymuniadau tybiedig rhywun, ond ar gymhleth ddogfen.
Felly, yn ôl dogfennau, roedd y Fyddin Goch yn paratoi ar gyfer gweithredoedd amddiffynnol. Ar gyfer hyn roedd:
– Mae Cynlluniau Gorchuddio Ffiniau wedi’u datblygu,
- byddai'r milwyr yn meddiannu'r rhannau o'r ffin a nodir gan y cynllun gorchudd,
- a byddwch yn barod i ymladd erbyn amser y goresgyniad.
Nawr roedd gan y Staff Cyffredinol ddiddordeb yn y modd y gweithredwyd cyfarwyddebau a gorchmynion Comissariat Amddiffyn y Bobl cyn y rhyfel.
Pe na bai unrhyw gynlluniau yswiriant, ni chafodd y milwyr eu symud i'r ffin ac ni chawsant eu rhoi ar barodrwydd ymladd, yna mae holl gwestiynau'r Staff Cyffredinol yn ddiystyr. Mae pa fylchau am y rhyfel yn yr achos hwn y ceisiodd eu llenwi yn parhau i fod yn aneglur. Yn y cyfamser, roedd gan y Staff Cyffredinol ddiddordeb mewn cwestiynau am sefyllfa wirioneddol y milwyr, a oedd yn naturiol yn dilyn yr holl baratoi a chynllunio cyn y rhyfel.
Wrth ystyried deunydd comisiwn A. Pokrovsky (dim ond y tri chwestiwn cyntaf fydd yn cael eu hystyried yma), dychwelaf eto at gyfarwyddebau Comissariat Amddiffyn y Bobl a ddyfynnwyd yn flaenorol. Mae hyn yn angenrheidiol i ddangos y darlun llawn o'r hyn sy'n digwydd.
 
3. “A yw’r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth wedi’i gyfleu i’r milwyr?”
Gadewch inni droi ar unwaith at ddeunyddiau'r arolwg ar ddau gwestiwn cyntaf y Staff Cyffredinol. Cyflwynir deunyddiau ar gyfer tair ardal: Ardal Filwrol Arbennig y Baltig, Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin ac Ardal Filwrol Arbennig Kiev. Mewn gwirionedd, roedd arweinyddiaeth filwrol-wleidyddol yr Undeb Sofietaidd ei hun yn ystyried yr ardaloedd hyn fel y rhai pwysicaf, gan ychwanegu “Arbennig” at eu henwau. Mae deunyddiau'n cael eu grwpio fesul ardal. Mae hyn yn ei gwneud yn fwy cyfleus i asesu cyflwr yr ardal gyfan.
Ardal Filwrol Arbennig y Baltig
Cwestiwn cyntaf.
A yw'r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth wedi'i gyfleu i'r milwyr, cyn belled ag y maent yn y cwestiwn; pryd a beth a wnaed gan yr awdurdod a'r pencadlys i sicrhau gweithrediad y cynllun hwn?
Is-gapten Cyffredinol P. P. Sobennikov (cyn bennaeth yr 8fed Fyddin):
Cefais fy mhenodi yn gadlywydd ym mis Mawrth 1941. Roedd y sefyllfa'n orfodol i mi, yn gyntaf oll, ymgyfarwyddo â'r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth er mwyn deall lle a rôl y fyddin yn y cynllun cyffredinol. Ond, yn anffodus, nid yn y Staff Cyffredinol, nac ar ôl cyrraedd Riga ym mhencadlys PribOVO, cefais wybod am fodolaeth cynllun o'r fath. Ni ddarganfyddais ychwaith unrhyw gyfarwyddiadau ar y mater hwn yn nogfennau pencadlys y fyddin, a oedd wedi'i leoli yn Jelgava.
Caf yr argraff ei bod yn annhebygol fod cynllun o’r fath yn bodoli bryd hynny (Mawrth 1941). Dim ond ar Fai 28, 1941, cefais fy ngwysio gyda'r pennaeth staff, yr Uwchfrigadydd G. A. Larionov ac aelod o'r cyngor milwrol, y comisiynydd rhanbarthol S. I. Shabalov, i bencadlys yr ardal, lle mae rheolwr y milwyr, y Cyrnol Cyffredinol F. I. Kuznetsov, ein cyflwyno ar frys i amddiffyniad y cynllun
Digwyddodd hyn i gyd ar frys mawr ac mewn awyrgylch braidd yn nerfus. Derbyniwyd y cynllun i'w adolygu a'i astudio gan y pennaeth staff. Roedd yn llyfr nodiadau swmpus, trwchus braidd, wedi'i deipio.
Tua 1.5-2 awr ar ôl derbyn y cynllun, heb hyd yn oed gael amser i ymgyfarwyddo ag ef, cefais fy ngalw i weld y Cyrnol Cyffredinol F.I. Arweiniodd yr olaf at ganolbwyntio'r prif ymdrechion i gyfeiriad Siauliai, Gaurage (125fed a 90fed Adran Troedfilwyr) a gorchuddio'r ffin o Fôr y Baltig (Palanga) ar ffrynt o tua 80 km gyda 10fed Adran Troedfilwyr yr 11eg Troedfilwyr Corfflu.
Tynnwyd y 12fed Corfflu Mecanyddol yn ôl i'r ardal i'r gogledd o Siauliai yn ail echelon y fyddin.
Cymerwyd fy nghofnodion i, yn ogystal â rhai'r pennaeth staff, i ffwrdd. Ar yr un pryd, cawsom addewid y byddai cyfarwyddiadau ar gyfer llunio cynllun amddiffyn a'n llyfrau gwaith yn cael eu hanfon ar unwaith i bencadlys y fyddin. Yn anffodus, ni chawsom unrhyw archebion na hyd yn oed ein llyfrau gwaith.
Felly, ni chyfathrebwyd y cynllun amddiffyn i'r milwyr. Fodd bynnag, roedd y ffurfiannau a leolir ar y ffin (10fed, 125fed, ac o wanwyn 1941, adrannau reiffl 90fed) yn ymwneud â pharatoi amddiffynfeydd caeau ar y ffin yn ardaloedd yr ardaloedd caerog sy'n cael eu hadeiladu (Telshai a Siauliai), ac roeddent yn ymarferol yn canolbwyntio ar eu tasgau a'u meysydd amddiffyn.
Is-gapten Cyffredinol V.I. Morozov (cyn-bennaeth yr 11eg Fyddin):
Fel y gwyddoch, ym 1940 dechreuodd y gwaith o drefnu ac adeiladu ardaloedd caerog. Roedd penaethiaid yr adrannau'n ymwneud â rhagchwilio'r ardaloedd yr oeddent i fod i weithredu ynddynt.
Adeiladwyd amddiffynfeydd gan adrannau yn eu parthau amddiffyn eu hunain. Felly, roedd penaethiaid catrodau a bataliwn yn eu hadnabod yn dda. Yn ogystal, cynhaliwyd sesiynau hyfforddi dro ar ôl tro ar lawr gwlad gyda phencadlys y corfflu, adrannau a chatrodau. Roedd eu thema a'u cymeriad yn deillio o'r opsiynau chwaraeadwy ar gyfer gweithredu rhag ofn rhyfel.
Is-gapten Cyffredinol I.P. Shlemin (cyn bennaeth staff yr 11eg Fyddin):
Nid wyf wedi gweld dogfen o’r fath lle yr amlinellwyd tasgau’r 11eg Fyddin. Yng ngwanwyn 1941, cafwyd gêm weithredol ym mhencadlys y rhanbarth, lle cyflawnodd pob cyfranogwr ddyletswyddau yn unol â'u sefyllfa. Mae'n ymddangos bod prif faterion cynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth wedi'u hastudio yn y wers hon. Ar ei ôl ef, astudiwyd y llinellau amddiffynnol ar lawr gwlad gyda phenaethiaid yr adran a'u pencadlys (5ed, 33rd, 28th Infantry Division). Mynegwyd y gofynion sylfaenol ar gyfer eu hyfforddiant i'r milwyr. Cynhaliwyd rhagchwiliad o'r ardal gyda phencadlys yr adrannau a'r catrodau er mwyn dewis llinellau amddiffyn a'u hoffer. Mae'n ymddangos bod y penderfyniadau hyn wedi'u cyfleu i'r is-reolwyr a'r pencadlysoedd. Fe wnaethon nhw baratoi'r amddiffyniad gyda'u lluoedd a'u modd eu hunain.
Cyrnol Cyffredinol M. S. Shumilov (cyn-bennaeth yr 11eg Corfflu Reifflau o'r 8fed Fyddin):
Ni ddaethpwyd â chynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth i'r pencadlys ac i mi. Cynlluniwyd y corfflu i gyflawni tasgau ar wahân o lenwi caeau yn yr ardal gaerog newydd sy'n cael ei hadeiladu ac yn llain y cae blaen arfaethedig. Nid oedd y gwaith hwn wedi ei gwblhau yn gyfan gwbl erbyn i'r milwyr ddechrau, felly, mae'n debyg, gwnaed y penderfyniad i'r corfflu amddiffyn ar hyd glan ddwyreiniol Afon Jura, h.y., ar linell yr ardal gaerog oedd yn cael ei hadeiladu, a yn ffosydd y blaen gorchymynwyd i adael ond cwmni i bob gatrawd.
Uwchfrigadydd I. I. Fadeev (cyn bennaeth 10fed Adran Troedfilwyr yr 8fed Fyddin):
Roeddwn i'n gwybod y cynllun ar gyfer amddiffyn ffin talaith SSR Lithwania ym mharth fy adran a'r cymydog ar y chwith - y 125fed. Gweithiodd pencadlys yr adran a'r catrodau allan ddogfennau ymladd: gorchmynion, cyfarwyddiadau, mapiau, diagramau, ac ati. Hyfforddwyd unedau'r ffurfiad i feddiannu ardaloedd amddiffyn a gosodiadau tân o'u lleoliadau.
Cryfhawyd y catrodau reiffl gyda'r modd oedd ar gael imi. Roedd y prif ffocws ar gyfeiriadau Kretinga, Ppungi ac ar hyd arfordir Môr y Baltig i Libaau, yn ogystal â Klaipeda, Retovas. Defnyddiwyd yr holl fagnelau hefyd. Paratowyd dogfennaeth a sawl safle tanio ar ei gyfer.
Astudiwyd tir y sector amddiffyn cyfan yn dda, a gosodwyd y dulliau agosaf at feddiannu safleoedd amddiffynnol a strwythurau tanio hyd at, ac yn cynnwys, y comander platŵn, y prif swyddi rheoli wrth gefn a swyddi arsylwi o bencadlys yr adran i benaethiaid y cwmni yn gynhwysol.
Ail gwestiwn.
O ba amser ac ar sail pa drefn y dechreuodd y milwyr gorchudd fynd i mewn i ffin y dalaith a faint ohonynt a ddefnyddiwyd cyn dechrau'r ymladd?
Is-gapten Cyffredinol P. P. Sobennikov (cyn bennaeth yr 8fed Fyddin):
Ar fore Mehefin 18, 1941, aeth pennaeth staff y fyddin a minnau i barth y ffin i wirio cynnydd y gwaith amddiffynnol yn ardal gaerog Siauliai. Ger Siauliai, goddiweddodd car teithwyr fi a stopiodd yn fuan. Daeth y Cyrnol Cyffredinol F.I. Fe wnaeth F.I. Gorchmynnodd i mi dynnu'r ffurfiannau yn ôl i'r ffin ar unwaith, ac erbyn bore Mehefin 19 gosod pencadlys y fyddin mewn post gorchymyn 12 km i'r de-orllewin o Siauliai.
Penderfynodd pennaeth y milwyr ardal fynd i Tayraga a rhoi 11eg Corfflu Reifflau’r Uwchfrigadydd M.S. Shumilov yno ar barodrwydd i ymladd, a gorchmynnodd i mi fynd i ochr dde’r fyddin. Anfonwyd Pennaeth Staff y Fyddin, yr Uwchfrigadydd G. A. Larionov, yn ôl i Jelgava. Derbyniodd y dasg o arwain y pencadlys i'r swydd orchymyn.
Erbyn diwedd y dydd, rhoddwyd gorchmynion llafar i ganolbwyntio milwyr ar Tynitsa. Ar fore Mehefin 19, gwiriais yn bersonol gynnydd y gorchymyn. Roedd unedau o'r 10fed, 90fed a'r 25ain Adran Troedfilwyr yn meddiannu ffosydd a mannau tanio coed a daear, er nad oedd llawer o'r strwythurau'n gwbl barod eto. Ar noson Mehefin 19, tynnwyd unedau'r 12fed Corfflu Mecanyddol yn ôl i ardal Siauliai, ac ar yr un pryd cyrhaeddodd pencadlys y fyddin y post gorchymyn.
Dylid nodi na dderbyniodd neb unrhyw orchmynion ysgrifenedig i ddefnyddio ffurfiannau. Gwnaed popeth ar sail gorchymyn llafar gan bennaeth y milwyr ardal. Yn dilyn hynny, dechreuwyd derbyn cyfarwyddiadau gwrthgyferbyniol dros y ffôn a'r telegraff ynghylch adeiladu synwyryddion, mwyngloddio, ac ati. Roedd yn anodd eu deall. Cawsant eu canslo, eu cadarnhau eto a'u canslo; ar noson Mehefin 22, cefais orchymyn yn bersonol gan bennaeth staff yr ardal, yr Is-gapten Cyffredinol P. S. Klenov, i dynnu milwyr o'r ffin. Yn gyffredinol, teimlwyd nerfusrwydd mawr ac ofn “ysgogi rhyfel” ym mhobman ac, o ganlyniad, cododd anghysondeb mewn gweithredoedd.
Is-gapten Cyffredinol V.I. Morozov (cyn-bennaeth yr 11eg Fyddin):
Yn seiliedig ar orchmynion llafar gan bennaeth y milwyr yn yr ardal, symudodd unedau'r 11eg Fyddin i'r llinell amddiffyn a baratowyd. Gwnaed hyn dan gochl gwella amddiffynfeydd caeau.
Ar y terfyn yr oedd un gatrawd o bob adran, wedi ei hatgyfnerthu, fel rheol, gan fataliwn magnelau. Ddechrau Mehefin, disodlwyd rhai catrodau gan eraill.
Ar ddechrau Mehefin 1941, roedd adrannau wedi defnyddio swyddi rheoli yn eu hardaloedd, lle'r oedd swyddogion ar ddyletswydd yn gyson.
Is-gapten Cyffredinol I.P. Shlemin (cyn bennaeth staff yr 11eg Fyddin):
Nid wyf yn cofio unrhyw orchymyn ynghylch tynnu milwyr yn ôl i ffin y wladwriaeth. Mae'n debyg nad oedd yno, gan fod y 28ain a'r 33ain adran reiffl yn agos ato, ac roedd y 5ed yn y gwersyll (30-35 km o'r ffin).
Yn ail hanner mis Mehefin, dan yr esgus o fynd i wersyll maes yn rhanbarth Kovno, canolbwyntiodd y 23ain Adran Troedfilwyr o Dvinsk.
Ym mis Mehefin, rhwng y 18fed a'r 20fed, trodd penaethiaid yr unedau ffin i bencadlys y fyddin gyda chais i roi cymorth iddynt yn y frwydr yn erbyn saboteurs treiddio i diriogaeth Lithwania. Yn hyn o beth, penderfynwyd, o dan gochl ymarferion tactegol, y byddai'r adrannau yn cymryd swyddi amddiffynnol yn eu sectorau ac yn trosglwyddo bwledi i'r ymladdwyr, a orchmynnwyd, fodd bynnag, i bennaeth y milwyr ardal gael ei gymryd i ffwrdd a dosbarthu i warysau adrannol.
Felly, erbyn Mehefin 20, cymerodd tair adran reiffl swyddi amddiffynnol gyda'r dasg o gynnal eu safleoedd yn gadarn pe bai ymosodiad gan y gelyn.
Cyrnol Cyffredinol M. S. Shumilov (cyn-bennaeth yr 11eg Corfflu Reifflau o'r 8fed Fyddin):
Dechreuodd milwyr y corfflu gymryd swyddi amddiffynnol trwy orchymyn pennaeth y fyddin ar Fehefin 18. Rhoddais y gorchymyn yn unig i bennaeth y 125fed Adran Troedfilwyr ac unedau'r corfflu. Derbyniodd unedau eraill hefyd orchmynion llafar trwy swyddogion cyswllt y fyddin. Hysbyswyd pencadlys y corfflu o hyn. Gorchymynwyd i beidio rhoddi bwledi allan. Dim ond gwella offer peirianneg amddiffyn y caniatawyd iddo. Fodd bynnag, ar 20 Mehefin, gan sylweddoli'r perygl sydd ar ddod, gorchmynnais ddosbarthu cetris a chregyn i'r unedau a dechrau mwyngloddio mewn rhai ardaloedd.
Ar 21 Mehefin, roedd aelod o gyngor milwrol yr ardal (commissar y corfflu PA Dibrova) ym mhencadlys y corfflu, a orchmynnodd, trwy'r pennaeth staff, atafaelu bwledi. Gofynnais i bencadlys y fyddin am orchymyn ysgrifenedig ar y mater hwn, ond ni chefais unrhyw ymateb.
Uwchfrigadydd I. I. Fadeev (cyn bennaeth 10fed Adran Troedfilwyr yr 8fed Fyddin):
Ar 19 Mehefin, 1941, derbyniwyd gorchymyn gan bennaeth y 10fed Corfflu Reiffl, yr Uwchfrigadydd IF. Tynnwyd yr holl unedau'n syth i'r ardal amddiffyn a buont yn byw mewn bynceri a safleoedd tanio magnelau. Ar doriad gwawr, eglurodd penaethiaid catrodau, bataliynau a chwmnïau ar lawr gwlad deithiau ymladd yn unol â'r cynllun a ddatblygwyd yn flaenorol a dod â nhw at y platŵn a phenaethiaid y garfan.
Er mwyn cuddio'r gweithgareddau a oedd yn digwydd ar y ffin, gwnaed gwaith amddiffyn arferol, a chafodd rhai o'r personél eu cuddio y tu mewn i'r strwythurau amddiffynnol, gan eu bod yn barod i ymladd.
Cyrnol S. M. Firsov (cyn bennaeth milwyr peirianyddol yr 11eg Fyddin):
Ar Fehefin 20, casglwyd penaethiaid adrannau a chyfarwyddiaethau'r fyddin gyda'r pennaeth staff, yr Uwchfrigadydd I.P. Shlemin, a gyhoeddodd eu bod yn gadael am y swydd orchymyn y noson honno. Cawsom ein rhybuddio bod y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar gylchedau hyfforddi.
Nid oeddent yn cael gosod unedau peirianneg ar barodrwydd ymladd. Serch hynny, nid oedd y gorchymyn yn gwrthwynebu ardaloedd mwyngloddio ar ffin y wladwriaeth, ar yr amod mai fi fy hun fyddai'n gyfrifol am y camau hyn. Wedi dechrau gweithio. Pa fodd bynag, drannoeth gwysiwyd fi at bennaeth staff y fyddin, lie yr ymgyfarwyddais â thelegram o'r ardal. “Mae cadlywydd y milwyr ardal,” meddai, “yn tynnu sylw rheolwr yr 11eg Fyddin at weithredoedd anawdurdodedig pennaeth milwyr peirianneg y fyddin, yr Is-gyrnol Firsov, a fynegodd ei hun wrth gael gwared ar ddau fataliwn sapper. o waith amddiffynnol ac wrth neilltuo iddo'r dasg o wneud mwyngloddio ar y ffin. Mae’r comander ardal yn ceryddu’r Is-gyrnol Firsov ac yn gorchymyn i’r bataliynau gael eu dychwelyd ac i beidio â gwneud gwaith mwyngloddio.”
Cyrnol Cyffredinol y Lluoedd Tanc P. P. Poluboyarov (cyn bennaeth lluoedd arfog PribOVO):
Ar Fehefin 16, am 11 p.m., derbyniodd gorchymyn y 12fed Corfflu Mecanyddol gyfarwyddeb i roi'r uned ar barodrwydd ymladd. Hysbyswyd rheolwr y corfflu, yr Uwchfrigadydd N.M. Shestopalov, am hyn am 23:00 ar 17 Mehefin ar ôl iddo gyrraedd o’r 202ain Adran Fodurol, lle’r oedd yn gwirio parodrwydd i symud.
Ar 18 Mehefin, cododd rheolwr y corfflu ffurfiannau ac unedau ar rybudd ymladd a gorchymyn iddynt gael eu tynnu'n ôl i'r ardaloedd a gynlluniwyd. Gwnaed hyn yn ystod Mehefin 19 a 20.
Ar Fehefin 16, trwy orchymyn pencadlys yr ardal, rhoddwyd y 3ydd Corfflu Mecanyddol (Comander Cyffredinol y Lluoedd Tanc AV Kurkin) hefyd ar barodrwydd ymladd, a oedd yn canolbwyntio yn yr ardal benodol ar yr un pryd.
1. P. P. Sobennikov, cadlywydd yr 8fed Fyddin 2. V. I. Morozov, cadlywydd yr 11eg Fyddin 3. M. S. Shumilov, cadlywydd yr 11eg Corfflu Reiffl 4. P. P. Poluboyarov, cadlywydd lluoedd arfog y PribOVO
Sylw.
Yn gyffredinol, cafodd cynlluniau amddiffynnol ar gyfer gorchuddio'r ffin yn PribOVO eu cyfleu'n rhannol i'r rheolwyr. Ond, serch hynny, o'r data a gyflwynwyd mae'n amlwg bod yr unedau milwrol o leiaf "yn canolbwyntio ar eu meysydd amddiffyn," cynhaliwyd rhagchwilio, paratowyd amddiffynfeydd maes yn rhannol, a pharatowyd mesurau amddiffynnol mewn nifer o ymarferion staff.
Mae pob rheolwr yn siarad am symud ymlaen i'r ffin ar Fehefin 18-20. Ar ben hynny, mae'r atebion yn cynnwys y geiriad “am ddod â'r rhaniad / ffurfiant i frwydro yn erbyn parodrwydd.” Byddaf yn siarad am raddau parodrwydd ymladd y Fyddin Goch yn y paragraff nesaf (mae hyn yn bwysig!), Am y tro, gadewch inni gofio sut roedd rheolwyr PribOVO yn nodweddu'r symud ymlaen i'r ffin. Mae hefyd yn werth nodi trefn pencadlys PribOVO (20):
Er mwyn sicrhau bod y safleoedd blaen ac (yn) y prif barth amddiffynnol yn cael eu meddiannu'n gyflym, rhaid i'r unedau cyfatebol fod yn gwbl barod i ymladd.
Rhaid i bob uned yn y maes blaen ac yn y prif barth amddiffynnol fod yn “barod i ymladd yn llawn” o Fehefin 19.
Felly, yn gyffredinol, o 18 Mehefin, dechreuodd byddinoedd ac adrannau'r PribOVO ddefnyddio a meddiannu'r ardaloedd amddiffyn a ragnodir gan y cynllun gorchudd. Gwnaed hyn yn rhannol trwy gyfarwyddebau ysgrifenedig, er enghraifft, gorchymyn i'r 12fed Corfflu Mecanyddol i baratoi ar gyfer ymladd a symud i ardal benodol (15). Ond gwnaed y rhan fwyaf o'r gorchmynion ar gyfer hyrwyddo a defnyddio milwyr ar linellau amddiffynnol ar lafar gan bennaeth PribOVO F. Kuznetsov. Gadewch imi bwysleisio bod y rheolwr ardal yn bersonol wedi dod â'r milwyr i frwydro yn erbyn parodrwydd.
Pe bai wedi gwneud hyn, er enghraifft, ym mis Ebrill-Mai, gallai fod wedi cael ei ystyried yn gythrudd. Ac mae gwneud hyn cyn gweithrediadau milwrol yn golygu paratoi'r milwyr ar gyfer rhyfel.
Mewn rhyfeloedd dilynol, ni ddangosodd F. Kuznetsov ei fod yn rheolwr milwrol da, ond erbyn Mehefin 22, codwyd y milwyr ardal, nad oedd yn caniatáu i'r Almaenwyr ymosod ar y garsiynau cysgu.
Ar yr un pryd, teimlwyd nerfusrwydd ym mhobman, rhoddwyd gorchmynion a'u canslo (er enghraifft, ardaloedd mwyngloddio ar y ffin):
… Teimlid nerfusrwydd mawr ym mhobman, ofn “ysgogi rhyfel” ac, o ganlyniad, cododd anghysondeb mewn gweithredoedd.
Rhanbarth Milwrol Arbennig y Gorllewin
Cwestiwn cyntaf.
A yw'r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth wedi'i gyfleu i'r milwyr, cyn belled ag y maent yn y cwestiwn; pryd a beth a wnaed gan yr awdurdod a'r pencadlys i sicrhau gweithrediad y cynllun hwn?
Uwchfrigadydd PI Lyapin (cyn bennaeth staff y 10fed Fyddin):
Ar ôl derbyn y gyfarwyddeb ardal ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth ym mis Ionawr 1941, gwnaeth pennaeth y fyddin, yr Uwchfrigadydd K. D. Golubev, benderfyniad. Mae'r Corfflu Reifflau 1af, gydag unedau o'r 8fed Adran Reifflau, yn amddiffyn rhan o ffin y wladwriaeth o'r llinell derfyn ar y dde i Afon Narev ger Novogrudok. Mae'r 2il Adran Troedfilwyr, gydag un gatrawd wedi'i hatgyfnerthu, yn sicrhau cyffordd â'i chymydog ar y dde, gan ei gwthio i linell Losevo (15 km i'r gogledd-orllewin o Osovets). Bydd gweddill heddluoedd yr 2il Adran Troedfilwyr yn yr ail haen ac yn amddiffyn caer Osowiec gydag amddiffynfa Ganendz. Gorchmynnwyd y 5ed Corfflu Reiffl, a atgyfnerthwyd gan ddwy gatrawd magnelau'r fyddin, i orchuddio gweddill llinell amddiffyn y fyddin o Novogrudok i Zuzel, gyda'r ddwy adran yn yr haen gyntaf.
Felly, dim ond tair adran reiffl a orchuddiwyd parth amddiffyn y 10fed Fyddin (145 km o led) yn yr haen gyntaf, ac ar dir yn hygyrch i weithrediadau gan bob math o filwyr y gelyn i unrhyw gyfeiriad. O dan yr amodau hyn, ni allai penaethiaid corfflu a rhanbarthau greu cronfeydd wrth gefn. Nid oedd gan bennaeth y fyddin unrhyw hawl i ddefnyddio ei gronfeydd wrth gefn heb ganiatâd oddi uchod. Felly, roedd system amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth gyfan yn ansefydlog, heb symudiad arfaethedig o rymoedd a modd o'r dyfnder ac ar hyd y blaen.
Fe wnaethom ddiwygio cynllun amddiffyn ffiniau gwladwriaeth 1941 dro ar ôl tro o fis Ionawr tan ddechrau'r rhyfel, ond ni wnaethom ei orffen. Derbyniwyd y newid olaf i gyfarwyddeb weithredol yr ardal gennyf ar Fai 14 ym Minsk. Gorchmynnodd fod datblygiad y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn Mai 20 a'i gyflwyno i'w gymeradwyo i bencadlys y ZapOVO. Ar Fai 20, adroddais: “Mae’r cynllun yn barod; mae angen cymeradwyaeth gan bennaeth y milwyr ardal er mwyn dechrau datblygu dogfennau gweithredol.” Ond ni chyrhaeddodd yr alwad cyn dechrau'r rhyfel. Yn ogystal, mae'r adroddiad diweddaraf ym mis Mai [yn dangos bod] llawer o ddigwyddiadau hyfforddi wedi'u cynnal yn y fyddin, megis teithiau maes, hyfforddiant methodolegol ar gyfer staff gorchymyn, ac ati. Felly, ni allai neb ddechrau datblygu dogfennau gweithredol ar y wladwriaeth cynllun amddiffyn y ffin.
Fodd bynnag, roedd holl orchmynion pencadlys ZapOVO wedi'u hanelu at greu awyrgylch hunanfodlon ym meddyliau is-weithwyr. Roedd y “pibellau” gyda chymeradwyaeth cynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth yr oeddem wedi'i ddatblygu, ar y naill law, yn baratoad amlwg y gelyn ar gyfer gweithredoedd pendant, y cawsom ein hysbysu'n fanwl amdanynt trwy'r asiantaethau cudd-wybodaeth, ar y llaw arall, yn ein drysu'n llwyr. ac fe'n gosododd i beidio â rhoi pwys difrifol ar y sefyllfa sy'n dod i'r amlwg.
Cyrnol Cyffredinol L.M. Sandalov (cyn bennaeth staff y 4edd Fyddin):
Ym mis Ebrill 1941, derbyniodd gorchymyn y 4edd Fyddin gyfarwyddeb gan bencadlys y Zapovovo, ac yn unol â hynny roedd angen datblygu cynllun i gwmpasu cynnull, crynhoi a lleoli milwyr i gyfeiriad Brest. Dywedodd “er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a defnyddio milwyr, mae tiriogaeth gyfan yr ardal wedi’i rhannu’n ardaloedd gorchudd y fyddin….”. Yn unol â'r gyfarwyddeb ardal, datblygwyd cynllun gorchudd y fyddin. Wrth ei werthuso, dylid nodi ei fod yn cyfateb i gyfarwyddeb yr ardal, lle, yn y bôn, roedd yr holl brif faterion eisoes wedi'u penderfynu ar gyfer y fyddin - nodwyd y lluoedd a ddyrannwyd ar gyfer y gorchudd, eu mannau canolbwyntio ar rhybudd ymladd, y dyddiadau cau ar gyfer parodrwydd milwyr, tasgau a threfn eu gweithredu , ac, o ganlyniad, trosglwyddwyd gwallau ym mhenderfyniad y gorchymyn ardal ar gyfer yswiriant yn awtomatig i gynllun y fyddin.
Prif anfantais cynlluniau'r ardal a'r fyddin oedd eu hanwiredd. Nid oedd rhan sylweddol o'r milwyr a ddarparwyd ar gyfer cyflawni tasgau yn bodoli eto. Er enghraifft, roedd y 13eg Fyddin, a gafodd y dasg o greu gorchudd rhwng y 10fed a'r 4edd byddin, a'r 14eg corfflu mecanyddol, a oedd yn rhan o'r 4edd Fyddin, yn y broses o gael eu ffurfio. Roedd dyfodiad rhai ffurfiannau i ardaloedd newydd pe bai gwrthdaro milwrol wedi'i drefnu ar y fath adeg fel nad oedd ganddynt amser i gymryd rhan mewn datrys tasgau cyflenwi (100fed Adran Troedfilwyr gyda dyddiad cau ar gyfer cyrraedd M-3). Roedd cynllunio o'r fath ar gyfer crynhoi milwyr i'r ffin yn doomed i fethiant ymlaen llaw. Ac felly y digwyddodd. Ni chyrhaeddodd yr adran fel rhan o'r 4ydd Fyddin naill ai ar drydydd diwrnod y rhyfel nac yn ddiweddarach.
Y Cyrnol Cyffredinol V.S.
Ni chafodd cynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth ei gyfleu i mi, fel pennaeth y 28ain Corfflu Reiffl.
Uwchfrigadydd M. A. Zashibalov (cyn bennaeth Adran Troedfilwyr 86ain y 10fed Fyddin):
Erbyn Mai 1, 1941, roedd parth amddiffynnol yr adran, yr oeddem wedi dechrau ei chreu yn Awst 1940, wedi'i chyfarparu. Yn ail hanner mis Mai, gwysiwyd y pennaeth staff a minnau i bencadlys y 10fed Fyddin. Yno, tynnodd y Pennaeth Staff, yr Uwchfrigadydd L.I. Lapin, ein sylw at benderfyniad y cadlywydd i adeiladu ac arfogi llinell amddiffynnol adrannol newydd. Cyn Mehefin 1, fe'i gorchmynnwyd i gynnal rhagchwilio ardaloedd catrodol ac ardaloedd amddiffyn bataliwn, safleoedd tanio magnelau, swyddi gorchymyn ac arsylwi.
Cymeradwywyd y cynllun gwaith amddiffynnol. Yn seiliedig ar y penderfyniad a wneuthum, datblygodd pencadlys yr adran orchymyn a thabl rhyngweithio wedi'i gynllunio ar gyfer cynnal brwydr amddiffynnol yn y parth newydd.
Datblygwyd cynlluniau ar gyfer pob uned o'r adran i'w codi ar wyliadwriaeth ymladd; [cawsant] eu cadw yng nghoffrau'r penaethiaid mewn amlenni wedi'u selio. Caniatawyd awtopsi yn ôl signal sefydledig.
Roedd rheolwyr catrodau reiffl a magnelau, bataliynau unigol ac adrannau yn gwybod y tasgau ac, yn unol â hyn, datblygodd atebion a gorchmynion ymladd ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth.
Cyrnol S.I. Gurov (cyn bennaeth staff 49ain Adran Troedfilwyr y 4ydd Fyddin):
Ar ddiwedd mis Mawrth neu ddechrau mis Ebrill, galwyd pennaeth yr adran a minnau i bencadlys y 4edd Fyddin. Yno, gwnaed y penderfyniad o'r diwedd, lluniwyd cynllun ac ysgrifennwyd gorchymyn ymladd i'r unedau amddiffyn sector yr adran. Rhoddwyd yr holl ddogfennau mewn amlenni, eu selio â sêl pencadlys y fyddin, a'u dwyn wedyn i bencadlys yr adran, lle cawsant eu storio yn fy sêff ynghyd â'r “Pecyn Coch”.
Nid oeddem yn gallu adeiladu system amddiffyn rhag tân ar gyfer yr adran gan ystyried tân yr ardal gaerog, gan fod ei bencadlys wedi gwrthod rhoi'r data hwn, gan nodi'r ffaith bod pencadlys y ZapOVO yn gwahardd rhoi unrhyw wybodaeth am y materion hyn.
Cyrnol A. S. Kislitsyn (cyn bennaeth staff 22ain Adran Tanciau y 14eg Corfflu Mecanyddol):
O gwmpas Mawrth-Ebrill 1941, gwysiwyd pennaeth yr adran, fi fy hun, penaethiaid yr adran weithredol a chyfathrebu i bencadlys y 4ydd Fyddin (Kobrin).
O fewn 2-3 diwrnod, fe wnaethom ddatblygu cynllun ar gyfer codi'r adran ar rybudd ymladd, a oedd yn cynnwys dogfennau fel gorchymyn i orymdeithio i'r ardal grynhoi, diagramau cyfathrebu radio a ffôn, a chyfarwyddiadau i swyddog dyletswydd yr adran rhag ofn y byddai ymladd. effro. Nid oedd unrhyw gynlluniau i gryfhau'r adran.
Gwaherddir yn llwyr ymgyfarwyddo hyd yn oed penaethiaid catrodau ac unedau rhanbarthol â chynnwys y dogfennau datblygedig. Yn ogystal, ni chaniatawyd darparu pyst arsylwi a gorchymyn yn yr ardal lle roedd y ffurfiant wedi'i ganoli, er bod y signalwyr wedi codi'r mater hwn.
Ail gwestiwn.
O ba amser ac ar sail pa drefn y dechreuodd y milwyr gorchudd fynd i mewn i ffin y dalaith a faint ohonynt a ddefnyddiwyd cyn dechrau'r ymladd?
Uwchfrigadydd PI Lapin (cyn bennaeth staff y 10fed Fyddin):
A barnu gan y ffaith bod pencadlys yr ardal ychydig ddyddiau cyn dechrau'r rhyfel wedi dechrau trefnu swydd orchymyn, roedd rheolwr milwyr ZapOVO yn ymwybodol o amseriad yr achosion posibl o ryfel. Fodd bynnag, am ryw reswm ni fynnodd unrhyw gamau gennym ni.
O dan yr amodau hyn, fe wnaethom lwyddo'n annibynnol i baratoi dau swydd gorchymyn maes yn unig (yn y goedwig, 18 km i'r gorllewin o Bialystok, rhwng gorsafoedd Zhednya a Valily), a hefyd trosglwyddo pencadlys y corfflu reiffl: y 1af i Viziu, y 5ed i Zambrov.
Ar ffin y wladwriaeth, ym mharth y fyddin, roedd hyd at 70 o fataliynau ac adrannau gyda chyfanswm o 40 mil o bobl yn cymryd rhan mewn gwaith amddiffynnol. Wedi'u gwasgaru ar hyd ffrynt 150-km ac i ddyfnder mawr, yn wael neu'n gwbl ddiarfog, ni allent gynrychioli grym gwirioneddol ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth. I'r gwrthwyneb, dechreuodd personél y bataliynau adeiladu, sapper a reiffl, yn ystod streiciau cyntaf awyrennau'r gelyn, heb arfau a chymorth magnelau, encilio i'r dwyrain, gan greu panig yn y cefn
A pha ymateb arall a allai fod wedi bod, er enghraifft, ymhlith personél adrannau tanciau 25ain a 31ain y 13eg corfflu mecanyddol, a oedd â nifer o danciau hyfforddi ar ddechrau'r rhyfel, hyd at 7 mil o bobl ym mhob un, yn gwbl ddiarfog. .
Uwchfrigadydd B. A. Fomin (cyn ddirprwy bennaeth adran weithredol pencadlys ZapOVO):
Dechreuodd yr adrannau adleoli i ardaloedd ffiniol yn nhrefn gorymdeithio rhwng Ebrill-Mai 1941. Cludwyd magnelau mecanyddol a warysau Seland Newydd ar y rheilffordd. Symudodd y ffurfiannau canlynol: yr 85fed Adran Reifflau - ardaloedd i'r gorllewin o Grodno, yr 21ain Corfflu Reifflau - o Vitebsk i'r gogledd-orllewin ac i'r gogledd o Lida, y 49ain a'r 113eg Adran Reifflau - i'r gorllewin o Belovezhskaya Pushcha, y 75ain - o Mozyr i ardal Malority, 42ain. - o Bereza-Kartuzskaya i Brest ac ymhellach i'r gogledd.
Ganol mis Mehefin, gorchmynnwyd gorchymyn y 47ain Corfflu Reiffl i symud ar y rheilffordd i ardal Obuz-Lesny erbyn Mehefin 21-23. Ar yr un pryd, aeth yr adrannau reiffl 55fed (Slutsk), 121ain (Bobruisg), 143ain (Gomel) ymlaen yno mewn gorymdaith gyfunol, a'r 50fed adran reiffl o Vitebsk i ranbarth Gainovka.
Cyn dechrau'r ymladd, gwaharddwyd milwyr rhag cymryd swyddi amddiffynnol yn eu parthau ar hyd ffin y wladwriaeth.
Erbyn dechrau'r streic awyr (am 3:50 a.m. ar 22 Mehefin) a morglawdd magnelau (am 4 am ar 22 Mehefin), roedd y gelyn wedi llwyddo i droi o gwmpas a chymryd amddiffyniad ffin y wladwriaeth: yn y 3ydd Fyddin - rheoli'r 4edd gatrawd milwyr traed, adrannau'r 27ain a'r 56ain milwyr traed; yn y 10fed - rheoli 1 a 5 sk, 2, 8, 13 a 86 sd; yn y 4ydd - 6 a 75 adran reiffl. Yn y broses o hyrwyddo ymosodwyd arnynt: yn y 3edd Fyddin - 85 Adran Troedfilwyr, yn y 4edd Fyddin - 42 Adran Troedfilwyr.
Is-gapten Cyffredinol G.V. Revunenkov (cyn bennaeth staff y 37ain Adran Troedfilwyr y 3edd Fyddin):
Ar 17 Mehefin, 1941, gwysiwyd fi, pennaeth y Corfflu Reifflau 1af, yr Uwchfrigadydd D. Rubtsov, a phennaeth yr adran, y Cyrnol A. E. Chekharin, i bencadlys yr ardal. Dywedwyd wrthym fod y 37ain Adran Troedfilwyr i adael am wersyll maes Lida, er ei bod yn amlwg bod yr adleoli yn digwydd o ran lleoli milwyr ar ffin y wladwriaeth. Gorchmynnwyd iddynt gael popeth gyda nhw am oes yn y gwersyll.
Cychwynnodd dwy gatrawd o Lepel mewn trefn ymdeithio, ac anfonwyd rhannau o garsiwn Vitebsk ar y rheilffordd. Lluniwyd y haenau ar yr egwyddor o rwyddineb cludiant, felly dilynodd pencadlys yr adran heb fataliwn cyfathrebu, ac roedd y bwledi yn yr haen olaf.
Dysgon ni am ddechrau'r rhyfel am 12 o'r gloch ar Fehefin 22 yng ngorsaf Bogdanow o araith gan V. M. Molotov. Bryd hynny, roedd unedau'r adran yn dal i symud ymlaen, nid oedd unrhyw gysylltiad â nhw, nid oedd y rheolwr na'r pencadlys yn gwybod y sefyllfa.
1. L. M. Sandalov, pennaeth staff y 4edd Fyddin 2. A. S. Kislitsyn, pennaeth staff yr 22ain Adran Tanciau 3. M. S. Zashibalov, cadlywydd yr 86ain Adran Troedfilwyr 4. G. V. Revunenkov, pennaeth staff 37 Adran Troedfilwyr 1af
Sylw.
Yn gyntaf oll, mae'n werth nodi bod penaethiaid y fyddin a phenaethiaid staff yn tynnu sylw at y gwaith o lunio ac addasu'r cynlluniau yswiriant yn gyson a ddechreuodd ym mis Ionawr 1941. Mae nifer o benaethiaid yn nodi bod ardaloedd amddiffyn eu hunedau yn cael eu hegluro (10fed Fyddin: 86ain Adran Troedfilwyr (M. Zashibalov), 4edd Fyddin: 49ain Adran Troedfilwyr (S. Gurov)).
Ganol mis Mehefin, gwnaeth ZapOVO, fel ardaloedd eraill, orchymyn i symud rhaniadau dwfn yn agosach at y ffin a sefydlwyd gan gynlluniau gorchudd. Ond ni lwyddodd pob uned i gyrraedd y lle a nodwyd iddynt (ar ddechrau'r rhyfel daethant o hyd iddynt ar y ffordd heb wybodaeth a dealltwriaeth gywir o'r hyn oedd yn digwydd). Rhoddodd pennaeth staff ZapOVO V. Klimovskikh orchmynion ar gyfer defnyddio adrannau hyd at ddechrau'r rhyfel ar Fehefin 21.
Ni nododd un rheolwr y dylid gosod unedau ar barodrwydd ymladd. Yn hyn o beth, mae'r sefyllfa yn ZapOVO yn dra gwahanol i PribOVO, lle cafodd y rhan fwyaf o'r milwyr eu defnyddio yn eu sectorau yn ôl cynllun yswiriant.
Trefnodd pencadlys yr ardal ei swydd orchymyn o fewn ychydig ddyddiau, ond nid oedd unrhyw gyfarwyddiadau o'r fath yn y 10fed Fyddin. Yn ogystal, ni chaniatawyd i'r swyddi gorchymyn presennol gael yr offer cyfathrebu angenrheidiol. Trefnodd pencadlys y 10fed Fyddin ddwy swydd reoli yn annibynnol.
Rhanbarth Milwrol Arbennig Kyiv
Cwestiwn cyntaf.
A yw'r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth wedi'i gyfleu i'r milwyr, cyn belled ag y maent yn y cwestiwn; pryd a beth a wnaed gan yr awdurdod a'r pencadlys i sicrhau gweithrediad y cynllun hwn?
Cadfridog y Fyddin M. A. Purkaev (cyn bennaeth staff Ardal Filwrol Arbennig Kyiv):
Cafodd cynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth ei gyfleu i'r milwyr. Cynhaliwyd ei ddatblygiad ym mis Ebrill gan bennaeth staff yr ardal, yr adran weithredol a phenaethiaid y byddinoedd a grwpiau gweithredol eu pencadlys. Yn ystod deg diwrnod cyntaf mis Mai, cymeradwywyd cynlluniau'r fyddin gan y cyngor milwrol dosbarth a'u trosglwyddo i bencadlys y fyddin. Datblygwyd cynlluniau'r fyddin yn ôl dogfennau gweinyddol cyn y ffurfiannau.
Roedd eu rheolwyr a'u penaethiaid staff yn gyfarwydd â dogfennau'r ffurfiannau ym mhencadlys y fyddin, ac ar ôl hynny fe'u trosglwyddwyd i'r penaethiaid staff i'w storio mewn pecynnau wedi'u selio tan oddeutu Mehefin 1.
Roedd gan bob uned a phencadlys ffurfio gynlluniau rhybuddio. Roedd y cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y dalaith i'w roi ar waith trwy delegram gan gyngor milwrol yr ardal (gyda thri llofnod) a gyfeiriais at gadlywyddion y byddinoedd a phennaeth y corfflu marchfilwyr (comander y 5ed). Corfflu Marchfilwyr, Uwchfrigadydd F.V. Kamkov). Mewn ffurfiannau ac unedau, roedd y cynllun gweithredu i'w gyflawni yn unol â thelegramau amodol gan gynghorau milwrol y byddinoedd a phennaeth y corfflu marchfilwyr yn cyhoeddi'r larwm.
Cadfridog y Fyddin I. Kh.
Cyfathrebwyd cynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth i'r milwyr, cyn belled ag yr oeddent yn y cwestiwn, fel a ganlyn: roedd gan y milwyr a oedd yn darparu gwarchodaeth yn uniongyrchol... gynlluniau a dogfennaeth fanwl hyd at ac yn cynnwys y gatrawd; roedd gan y milwyr sy'n weddill yn yr ardal (pum corfflu reiffl, saith corfflu mecanyddol nad oeddent wedi cwblhau'r unedau ffurfio ac atgyfnerthu eto) amlen wedi'i selio gyda gorchymyn ymladd a'r holl gyfarwyddiadau ar gyfer cefnogi ymladd y tasgau a neilltuwyd, wedi'u storio yn sêff y pennaeth staff cyfatebol y ffurfiad.
Datblygwyd y cynllun defnydd a dogfennaeth yn ei holl fanylion ym mhencadlys y rhanbarth ar gyfer y corfflu a'r adrannau yn unig. Dim ond o'r dogfennau a amgaewyd mewn amlenni wedi'u selio y gallai'r ysgutorion ddod i wybod amdanynt ar ôl agor yr olaf.
Uwchfrigadydd 3. 3. Rogozny (cyn bennaeth staff Corfflu Reifflau 1af y 5ed Fyddin):
Tua chanol mis Mai 1941, datblygodd pencadlys y 5ed Fyddin gynllun ar gyfer gorchuddio ffin y dalaith. Fe'i cyflwynwyd iddo ym mhencadlys y fyddin gan: pennaeth y 15fed Corfflu Reifflau, y Cyrnol I. I. Fedyuninsky, fy hun a phenaethiaid yr adran: Uwchfrigadydd G. I. Sherstyuk, Cyrnol M. P. Timoshenko (comanderiaid y 45fed a'r 62ain Adran Troedfilwyr, yn y drefn honno). Nid oedd gan y corfflu a phencadlys yr adran ddogfennau yn ymwneud â'r cynllun amddiffyn, ond roedden nhw'n gwybod y tasgau a'r cynlluniau amddiffyn preifat... Roedd yr adrannau'n archwilio eu llinellau amddiffyn, yn pennu ffurfiannau brwydrau, yn amlinellu trefniadaeth rheoli brwydrau... Popeth yn ymwneud â'r frwydr cyfathrebwyd catrodau iddynt yn uniongyrchol ar lawr gwlad ac roedd y penderfyniadau a wnaed yn benaethiaid adran cymeradwy.
Uwchfrigadydd G.I. Sherstyuk (cyn-bennaeth 45ain Adran Troedfilwyr y 5ed Fyddin):
Ni chafodd y cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth o bencadlys y 15fed Corfflu Reifflau a'r 5ed Fyddin ei gyfleu i mi erioed, fel pennaeth y 45fed Adran Reifflau, a defnyddiwyd gweithrediadau ymladd yr adran [I] yn unol â'r cynllun dangosol a ddatblygwyd gennyf i a'r pennaeth staff Cyrnol Chumakov ac a ddygwyd i benaethiaid unedau, bataliynau ac adrannau.
Cyrnol P. Novikov (cyn bennaeth staff 62ain Adran Troedfilwyr y 5ed Fyddin):
Ymddengys i mi nad oedd cynllun adrannol ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth, ond roedd y cynllun adrannol yn rhan o'r fyddin yn un. Dim ond llain fras oedd gan y rhaniad ar hyd y blaen ac mewn dyfnder. Felly, yn gynnar ym mis Ebrill 1941, cefais innau, yn ogystal â phenaethiaid staff yr 87ain a’r 45ain adran reiffl, fy ngwysio i bencadlys y 5ed Fyddin, lle cawsom ni yn yr adran gweithrediadau fapiau a gwneud detholiadau’n bersonol o gynllun y fyddin. ar gyfer arfogi ein streipiau mewn termau peirianneg.
Uwchfrigadydd PI Abramidze (cyn-bennaeth 72ain Adran Reifflau Mynydd y 26ain Fyddin):
Cyn ymosodiad yr Almaen Natsïaidd ar yr Undeb Sofietaidd, nid oedd y rheolwyr uned a minnau'n gwybod y cynllun cynnull (MP-41), ond ar ôl ei agor, roedd pawb yn argyhoeddedig bod gwaith amddiffynnol ar ffin y wladwriaeth ac ymarferion post gorchymyn ar lawr gwlad yn seiliedig ar gynllun cyffredinol KOVO, a gymeradwywyd gan y Staff Cyffredinol.
Uwchfrigadydd P.V. Chernous (cyn bennaeth staff 72ain Adran Reifflau Mynydd y 26ain Fyddin):
Cafodd y cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth ei gyfleu i unedau'r adran gan orchymyn yr 8fed Corfflu Reiffl. Fodd bynnag, fe'i lluniwyd nid yn ôl trefniadaeth adran reiffl mynydd, ond adran reiffl. Y ffaith yw mai yng ngwanwyn 1941 y dechreuodd yr adran drosglwyddo i staff adran reiffl mynydd, ond erbyn Mehefin 22 nid oedd wedi cwblhau'r gweithgareddau hyn.
Uwchfrigadydd S. F. Gorokhov (cyn bennaeth staff 99ain Adran Troedfilwyr y 26ain Fyddin):
Derbyniwyd cynllun amddiffyn ffin y wladwriaeth ym mis Chwefror-Mawrth 1941 ym mhencadlys y 26ain Fyddin mewn amlen wedi'i selio ac ni chafodd ei weithio drwyddo gyda ni. Ond hyd yn oed cyn ei gyflwyniad, dywedodd rheolwr y fyddin, yr Is-gapten Cyffredinol F. Ya. a safleoedd tanio magnelau. Yn ogystal, gorchmynnodd gorchymyn arbennig i'r adran baratoi blaendir ardal gaerog Przemysl a chloddio ffosydd yn ei pharth.
Datblygodd pencadlys yr adran a'r datgysylltu ffiniau gynllun ar gyfer gorchuddio ffin y wladwriaeth yn ôl dau opsiwn - rhag ofn difrodi a rhyfel posibl.
Ail gwestiwn.
O ba amser ac ar sail pa drefn y dechreuodd y milwyr gorchudd fynd i mewn i ffin y dalaith a faint ohonynt a ddefnyddiwyd cyn dechrau'r ymladd?
Cadfridog y Fyddin M.A. Purkaev (cyn bennaeth staff KOVO):
Ar 13 neu 14 Mehefin, gwnaeth gynnig i dynnu rhaniadau reiffl yn ôl i linell ardal gaerog Vladimir-Volyn, nad oes ganddo arfau yn ei strwythurau amddiffynnol. Derbyniodd Cynghor Milwrol y Dosbarth yr ystyriaethau hyn a rhoddodd gyfarwyddiadau priodol i gadlywydd y 5ed Fyddin.
Fodd bynnag, y bore wedyn, cyhuddodd y Cyrnol Cyffredinol M.P. Kirponos, ym mhresenoldeb aelod o'r cyngor milwrol, fi o fod eisiau ysgogi rhyfel. Yn syth o'm swydd fe wnes i alw'r Pennaeth Staff Cyffredinol a rhoi gwybod am y penderfyniad. Gorchmynnodd G.K. Zhukov dynnu milwyr yn ôl i'r llinell UR, gan arsylwi mesurau cuddliw.
Cadfridog y Fyddin I. Kh.
Roedd milwyr gorchudd wedi'u lleoli'n uniongyrchol ger y ffin a dechreuwyd eu defnyddio gyda dechrau'r ymladd. Roedd eu mynediad ymlaen llaw i swyddi parod wedi'i wahardd gan y Staff Cyffredinol.
Symudodd cronfeydd wrth gefn gweithredol allan o ardaloedd lleoli: corfflu reiffl - bum niwrnod cyn dechrau'r rhyfel, ond nid oedd ganddynt amser i adael; corfflu mecanyddol - Mehefin 22.
Cyrnol P. A. Novichkov (cyn bennaeth staff 62ain Adran Troedfilwyr y 5ed Fyddin):
Cychwynnodd unedau'r adran, ar sail gorchmynion o bencadlys y fyddin, o wersyll Kivertsy ar noson Mehefin 16. Ar ôl gwneud dwy orymdaith nos, erbyn bore Mehefin 18 fe gyrhaeddon nhw'r parth amddiffynnol. Fodd bynnag, nid oeddent yn meddiannu'r llinell amddiffynnol, ond yn canolbwyntio yn y coedwigoedd a'r aneddiadau gerllaw. Cymerwyd y camau hyn dan gochl symud i leoliad newydd. Dechreuodd hyfforddiant ymladd yma.
Ar Fehefin 19, cynhaliodd penaethiaid yr uned ragchwiliad o'r ardaloedd amddiffyn, ond gwnaed hyn i gyd gydag ansicrwydd; ni chredwyd y byddai rhyfel yn torri allan yn fuan. Nid oeddem yn credu ein bod yn mynd i ymladd, a chymerasom bopeth diangen ar gyfer y frwydr. O ganlyniad, fe wnaethant orlwytho eu ceir a chludiant ceffylau gyda gormodedd o eiddo.
Uwchfrigadydd PI Abramidze (cyn-bennaeth 72ain Adran Reifflau Mynydd y 26ain Fyddin):
Mae dwy gatrawd reiffl (187 a 14eg catrawd reiffl) o'r adran wedi'u lleoli ger ffin y wladwriaeth ers mis Awst 1940.
Ar 20 Mehefin, 1941, derbyniais y neges amgryptio ganlynol gan y Staff Cyffredinol: “Rhaid tynnu pob uned ac uned o'ch ffurfiad sydd wedi'u lleoli ar y ffin ei hun yn ôl sawl cilomedr, hynny yw, i'r llinell o safleoedd parod. Peidiwch ag ymateb i unrhyw gythruddiadau o unedau Almaeneg nes eu bod yn torri ffin y wladwriaeth. Rhaid i bob uned o'r adran gael ei rhoi ar barodrwydd ymladd. Cyflawni’r dienyddiad erbyn 24 awr ar 21 Mehefin, 1941.”
Yn union ar yr amser penodedig, adroddais trwy'r telegraff fod y gorchymyn wedi'i gyflawni. Mynychwyd yr adroddiad gan bennaeth y 26ain Fyddin, yr Is-gapten Cyffredinol F. Ya. Mae'n anodd dweud am ba resymau na chaniatawyd meddiannu safleoedd amddiffynnol, ond manteisiodd y gelyn ar hyn ar ddechrau'r ymladd.
Uwchfrigadydd S. F. Gorokhov (cyn bennaeth staff 99ain Adran Troedfilwyr y 26ain Fyddin):
Cyn i'r ymladd ddechrau, nid oedd unrhyw orchmynion i unedau fynd i mewn i'r ardaloedd amddiffyn. Dim ond y catrodau magnelau, trwy orchymyn cadlywydd y 18fed Corfflu Reiffl, yr Uwchfrigadydd M.G. Snegov, a symudwyd i'r coedwigoedd ger y safleoedd tanio arfaethedig. Ar adeg dechrau'r ymladd, rhoddodd orchmynion croes: dylai'r catrodau reiffl gymryd safleoedd amddiffynnol, ac ni ddylai catrodau magnelau agor tân nes bydd rhybudd pellach. Er gwaethaf ein gofynion taer, tan 10 o'r gloch ar Fehefin 22, ni chaniatawyd defnyddio magnelau.
Uwchfrigadydd N.P. Ivanov (cyn bennaeth staff y 6ed Fyddin):
Ar adeg ymosodiad sydyn gan y gelyn, roedd magnelwyr, gwnwyr peiriannau, a sappers yn ymgynnull. Oherwydd hyn, roedd y cysylltiadau'n dameidiog yn sefydliadol. Roedd rhai o'r milwyr wedi'u lleoli yn y gwersyll, gyda chronfeydd o arfau a deunyddiau yn eu mannau defnyddio parhaol.
Trwy orchymyn rheolwr Ardal Filwrol Arbennig Kyiv, gwaharddwyd gorchuddio unedau rhag symud i'r ffin.
Uwchfrigadydd A. M. Baranov (cyn bennaeth staff yr 17eg Corfflu Reiffl):
Dechreuodd mynediad unedau i ffin y wladwriaeth yn hanner cyntaf mis Mehefin dan y gochl o gynnal gwersylloedd symudol. Lleolwyd yr olaf yn ddwfn yn yr ardaloedd amddiffynnol. Roedd yr unedau wedi'u lleoli mewn pebyll ac yn cynnal dosbarthiadau yn unol â'r cynllun. Ar yr un pryd, gwellwyd safleoedd amddiffynnol o ran peirianneg. Paratowyd y bwledi i'w ddosbarthu i'r personél.
Uwchfrigadydd F. N. Smekhotvorov (cyn bennaeth Adran Troedfilwyr 135 y 5ed Fyddin):
Ar 18 Mehefin, 1941, cychwynnodd y 135fed Adran Troedfilwyr o'r ardal cantonment barhaol (Ostrog, Dubno, Kremenets) ac erbyn diwedd Mehefin 22, cyrhaeddais Kivertsy (10-12 km i'r gogledd-ddwyrain o Lutsk) i'r diben o fynd trwy hyfforddi gwersyll yn ôl gorchymyn pennaeth y fyddin.
Nid oedd unrhyw orchmynion i ddod ag unedau o'r ffurfiad yn barod ar gyfer ymladd cyn dechrau'r ymladd, a phan oedd yr adran yn destun tân gwn peiriant o'r awyr ar yr orymdaith ar fore Mehefin 22, derbyniodd pencadlys y fyddin gyfarwyddiadau: “ Peidiwch ag ildio i gythrudd, peidiwch â saethu at yr awyrennau.”
Dim ond ar fore Mehefin 23, pan oeddent yn Kivertsy ...
Cyrnol N. L. Loginov (cyn-bennaeth 139ain Adran Troedfilwyr y 6ed Fyddin):
Roedd yr adran wedi'i lleoli yn Chertkov a'r aneddiadau cyfagos. Erbyn dechrau'r rhyfel, roedd pedwar bataliwn reiffl a dwy adran magnelau ar adeiladu amddiffyn 20-25 km i'r de-orllewin o Chernivtsi, roedd bataliwn peirianwyr a chwmnïau catrawd yr adran 20-25 km i'r gogledd-orllewin o Lvov, ac roedd un bataliwn reiffl yn gwarchod cyfleusterau ardal yn Ternopil .
Ar fore Mehefin 17, derbyniais delegram wedi'i godio gan bennaeth y 37ain Corfflu Reiffl: “I gynnal ymarferion corfflu, dylai'r adrannau ganolbwyntio yn ardal Peremyshlyany, y byddant yn cychwyn ar ei gyfer ar fore Mehefin 18 ar hyd y llwybr: Chertkovo, Buchach, Gadich, Rohatyn.” I’m cais i gasglu unedau ac unedau’r adran i gyflawni’r dasg hon, fe atebon nhw: “Ewch i’r ymarfer gyda’r personél sydd ar gael, nid ydym yn caniatáu tynnu bataliynau o’r gwaith a diogelwch.”
Felly, aeth yr adran, sy'n cynnwys pedwar bataliwn reiffl, tair bataliwn magnelau a lluoedd arbennig, i mewn i'r ardal hyfforddi.
1. I.X. Bagramyan, pennaeth adran weithredol pencadlys KOVO 2. S. F. Gorokhov, prif staff yr Adran Troedfilwyr 99eg 3. G. I. Sherstyuk, pennaeth y 45ain Adran Troedfilwyr 4. F. N. Smekhotvorov, cadlywydd yr Adran Troedfilwyr 135th
Sylw.
Roedd pencadlys y fyddin yn gwybod am y cynllun amddiffyn ffiniau a'r ardaloedd a ymddiriedwyd iddynt (roeddent yn gweithio ar eu hardaloedd amddiffyn eu hunain). Rhoddwyd y pecynnau priodol i reolwyr yr adran a'r corfflu (a agorwyd ar gyfarwyddiadau arbennig).
Yn ogystal, roedd y penaethiaid adran wedi'u lleoli o fewn parth eu sector amddiffyn. Mae nifer o awduron cofiannau yn nodi iddynt gael gwybod am ardaloedd amddiffyn a phwyntiau tanio. Fe wnaethon nhw gynhyrchu: “darnau o gynllun y fyddin ar gyfer arfogi eu bandiau mewn termau peirianneg.” Mae hyn yn bennaf berthnasol i adrannau a oedd yn cwmpasu'r ffin yn uniongyrchol. Nid oedd llawer o reolwyr yr unedau a leolir yn nyfnder y diriogaeth yn gwybod dim am y cynlluniau a'u gweithredoedd.
Yn ei atgofion, mae K. Rokossovsky (cyn-bennaeth y 9fed Corfflu Mecanyddol sy'n perthyn i KOVO) yn ysgrifennu na roddodd y gorchymyn ardal wybod iddo am y cynlluniau clawr a gweithredoedd y 9fed Corfflu Mecanyddol. Dysgodd K. Rokossovsky am ddechrau'r rhyfel ar brynhawn Mehefin 22, o alwadau arferol i'r pencadlys ardal.
Dim ond ar 23 Mehefin y dysgodd rhai rheolwyr o KOVO am ddechrau'r rhyfel. Hynny yw, hyd yn oed ar ôl yr ymosodiad, nid oedd pob uned filwrol yn gwybod amdano. Mae hyn yn golygu na chafodd pawb eu rhybuddio. Pa mor dderbyniol yw'r sefyllfa hon? O leiaf gan gymryd i ystyriaeth y ffaith bod pob ardal wedi derbyn gorchymyn gan y Staff Cyffredinol tua un o'r gloch y bore ar Fehefin 22 i "fod yn barod ar gyfer ymladd" (16).
Mae deunydd yr arolwg yn dangos sefyllfa wahanol yn yr ardaloedd. Hoffwn nodi'n arbennig bod rheolwyr ardal yn siarad yn benodol am gynlluniau amddiffyn neu warchod (os oeddent yn gwybod unrhyw gynlluniau o gwbl). Dechreuodd cynllunio ar gyfer gorchuddio ffiniau'r ardal ym mis Ionawr-Ebrill. Er mwyn paratoi milwyr ar gyfer ymosodiad, mae angen cynllunio clir (mae gweithredoedd pob uned filwrol wedi'u cynllunio). I ddeall lefel y cynllunio sydd ei angen, mae angen ichi ddarllen cynllun Barbarossa. Yn archifau Sofietaidd ac yna Rwsia, ni ddarganfuwyd hyd yn oed amlinelliadau o gynlluniau o'r fath ar gyfer ardaloedd, byddinoedd, adrannau, a oedd yn cynnwys gweithredoedd sarhaus ar raddfa fawr i ddyfnder mawr. Pe bai cynlluniau o’r fath yn cael eu canfod, rwy’n siŵr y byddent yn cael eu cyhoeddi’n bendant (ni fyddai comisiwn A. Yakovlev wedi methu hyn). Wedi'r cyfan, daethant o hyd i ddrafft o nodyn A. Vasilevsky am streic ataliol ar filwyr yr Almaen a oedd yn paratoi (2).
Hyd yn hyn, o'r holl ddogfennau, dim ond cynlluniau sydd wedi'u hadolygu dro ar ôl tro ar gyfer gorchuddio (amddiffyn) y ffin (a ddatblygwyd i lawr i'r gatrawd a'r bataliwn) sy'n hysbys. Dyna pam y gofynnodd y Staff Cyffredinol, drwy'r Adran Hanes Milwrol, yn benodol am gynlluniau amddiffyn, a oeddent wedi cael eu cyfleu i'r milwyr.
 
4. “Pryd cafwyd y gorchymyn i roi'r milwyr yn barod i ymladd?”
Y trydydd cwestiwn oedd bod yr Adran Hanes Milwrol wedi gofyn pryd y derbyniwyd y gorchymyn i roi'r milwyr ar barodrwydd ymladd. Mewn gwirionedd, roedd gan y Gyfarwyddiaeth Hanesyddol Filwrol ddiddordeb ym mha mor barod oedd y milwyr ar gyfer gweithredu milwrol.
Ble mae'r milwyr: yn chwarteri'r gaeaf, yn eu trefn arferol, neu'n cael eu defnyddio mewn safleoedd gyda bwledi wedi'u llwytho. Mae'n bwysig. Pam?
Yn gyntaf. Pa fyddin sy'n fwy cyfleus i ymosod arni? Yn fwyaf tebygol, yr un nad yw'n cael ei ddefnyddio ac nad yw wedi paratoi i ymladd yn ôl, ond sy'n cysgu'n dawel yn y barics. Yn yr achos hwn, mae'r uned filwrol yn colli ei strwythur sefydliadol yn gyflym ac mewn perygl o gael ei dinistrio mewn amser byr. Mae pwysigrwydd dod â milwyr i baratoi ar gyfer ymladd yn amserol yn glir. Ar yr un pryd, efallai na fydd gan y milwyr amser i feddiannu'r amddiffynfeydd, ond maent yn barod ar gyfer gweithrediadau ymladd (yn drefnus, yn arfog ac yn meddu ar bopeth angenrheidiol).
Yn ail. Ni all y fyddin fod mewn cyflwr o barodrwydd ymladd llawn am amser hir. Gellir dod ag ef i barodrwydd ymladd llawn am gyfnod byr o amser i ymosod neu wrthyrru ymddygiad ymosodol. Ond mae bod mewn cyflwr o aros am amser hir yn llawn gostyngiad mewn parodrwydd ymladd.
Yn y cyfnod cyn y rhyfel, roedd gan y Fyddin Goch a'r Llynges y system a ganlyn o barodrwydd ymladd.
Yn gyntaf, ar gyfer y Fyddin Goch roedd dwy lefel o barodrwydd ymladd: cyson a llawn. Yn ail, roedd dwy fersiwn o'r system larwm ymladd. Combat alert opsiwn Rhif 1 - heb ryddhau'r holl offer, ac opsiwn Rhif 2 - gyda'r allanfa mewn grym llawn. Yn ogystal, roedd dril “i brofi parodrwydd ymladd a chynyddu cydlyniad unedau.”
Gosodwyd y cyfnodau parodrwydd ar gyfer unedau yn yr ardaloedd ymgynnull fel a ganlyn: unedau reiffl, magnelau a gwŷr meirch 2 awr yn yr haf, 3 awr yn y gaeaf; unedau mecanyddol a thanc yn yr haf 2 awr, yn y gaeaf 4 awr. Hynny yw, roedd codi unedau o chwarteri'r gaeaf a thynnu'n ôl i bwyntiau newydd yn agosach at y ffin (a oedd yn cyd-daro ag ardaloedd amddiffynnol yr unedau hyn) gyda'u holl offer yn golygu rhybudd ymladd Rhif 2.
Ar gyfer y llynges roedd tair lefel parodrwydd: Rhif 3 – parodrwydd arferol, parodrwydd dyddiol i frwydro yn mynd rhagddo; Rhif 2 - mae'r cronfeydd deunydd angenrheidiol yn cael eu hailgyflenwi, mae dyletswydd ychwanegol yn cael ei sefydlu, mae diswyddiadau'n cael eu lleihau; Rhif 1 - mae'r arfau'n cael eu paratoi'n llawn i'w defnyddio, mae'r llong yn barod i berfformio cenhadaeth ymladd.
Yn ôl cyfarwyddebau Comissariat Amddiffyn y Bobl a anfonwyd i'r ardaloedd gorllewinol ganol mis Mehefin (Mehefin 11-13, fe ddechreuon nhw gyrraedd yr ardaloedd), roedd angen tynnu'r rhaniadau dwfn yn ôl o chwarteri'r gaeaf i fannau gwersylla newydd yn yn unol â'r cynllun clawr (mae'r pwynt hwn wedi'i nodi'n glir ar gyfer ZapOVO). Ewch â phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer brwydr gyda chi. O gyfarwyddeb Comissariat Amddiffyn y Bobl ar 13 Mehefin Rhif 504205 ar gyfer KOVO (12):
Er mwyn cynyddu parodrwydd milwyr yr ardal i ymladd, erbyn 1 Gorffennaf, 1941, dylid trosglwyddo'r holl adrannau dwfn a chyfarwyddiaethau corfflu gydag unedau corfflu yn agosach at ffin y wladwriaeth i wersylloedd newydd ...
Dylid cynnal yr orymdaith yn ystod ymarferion tactegol, gyda'r nos.
Gyda'r milwyr, tynnu'n ôl yr holl gronfeydd cludadwy o gyflenwadau tân a thanwydd ac ireidiau. Er mwyn gwarchod chwarteri'r gaeaf, gadewch isafswm cwbl angenrheidiol o bersonél milwrol, yn bennaf yn anaddas ar gyfer yr ymgyrch oherwydd rhesymau iechyd.
Peidiwch â chymryd teuluoedd.
Cyfarwyddeb dyddiedig Mehefin 13 a anfonwyd at ZapOVO (24):
Er mwyn cynyddu parodrwydd milwyr yn yr ardaloedd i ymladd, dylid dod â holl adrannau reiffl dwfn a gorchmynion y corfflu milwyr traed ag unedau corfflu i'r gwersyll yn yr ardaloedd y darperir ar eu cyfer gan y cynllun gorchudd (Cyfarwyddeb NCO Rhif 503859/SS/OV ).
Hynny yw, roedd tynnu rhaniadau dwfn yn agosach at y ffin ar yr un pryd yn codi unedau ar rybudd ymladd - opsiwn Rhif 2 (gyda thynnu'n ôl yn llwyr). Gadewch imi egluro beth mae tynnu'n ôl o unedau ar rybudd ymladd Rhif 2 yn ei olygu. O gofiannau V. Simvolokov (cyn bennaeth staff y 49th Rifle Corps) am y gorchymyn a dderbyniwyd ganol mis Mehefin:
Roedd y Gorchymyn yn nodi y dylai'r corfflu symud i safle gwersylla yn ardal Chertkov, Gusyatin (gorchymyn KOVO Rhif A1/00231 dyddiedig Mehefin 15, 1941). Troais at bennaeth staff yr ardal, y Cadfridog Comrade Purkaev, gyda chwestiwn i egluro ystyr y gorchymyn, atebodd fi na allai ddweud dim mwy wrthyf, gofynnais am ganiatâd i gysylltu â rheolwr yr ardal, Cyrnol Cadfridog Comrade Kirpanos, caniataodd i mi.
Dywedodd y rheolwr ardal wrthyf fod yn rhaid i bob echelon fod yn barod i fynd i'r frwydr, ac ar ôl hynny gallwn adrodd yn glir i bennaeth y corfflu, y Cadfridog Karpilov (fel yn y ddogfen, yn gywir Kornilov), nad oedd y corfflu yn mynd i faes gwersylla, ond rhaid ei fod yn barod ar gyfer gweithrediadau ymladd, a chymerodd y corfflu holl eiddo'r Seland Newydd, bwledi a chregyn, a ddosbarthwyd i unedau ac is-unedau, ond ni roddwyd iddynt. 38
Hynny yw, rhaid i unedau a godir ac a anfonir i safleoedd lleoli newydd fod yn barod ar gyfer gweithrediadau ymladd. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod rheolwyr byddinoedd ac adrannau unedau PribOVO, wrth siarad am dynnu eu hunedau yn ôl i bwyntiau dynodedig, yn nodi ar yr un pryd ddod â'r milwyr i frwydro yn erbyn parodrwydd. Mae hwn yn llinyn cyffredin mewn deunyddiau arolwg ar gyfer yr ardal hon.
Ar 19 Mehefin, daeth Commissar Pobl y Llynges N. Kuznetsov â'r fflyd i frwydro yn erbyn parodrwydd Rhif 2, ac ar noson Mehefin 21-22 i frwydro yn erbyn parodrwydd Rhif 1 (yr uchaf yn y system honno).
Ond roedd y rhain i gyd yn gamau gweithredu yn ystod Mehefin 18-21. Ar noson Mehefin 21-22, 1941, derbyniodd yr ardaloedd gyfarwyddeb gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl Rhif 1, lle (16):
Rwy’n trosglwyddo gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl i’w weithredu ar unwaith:
1. Yn ystod Mehefin 22 - 23, 1941, mae ymosodiad annisgwyl gan yr Almaenwyr ar flaenau LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO yn bosibl. Gall ymosodiad ddechrau gyda gweithredoedd pryfoclyd.
2. Tasg ein milwyr yw peidio ag ildio i unrhyw weithredoedd cythruddol a allai achosi cymhlethdodau mawr.
Ar yr un pryd, dylai milwyr ardaloedd milwrol Leningrad, Baltig, Gorllewinol, Kyiv ac Odessa fod yn barod i frwydro yn erbyn ymosodiad annisgwyl posibl gan yr Almaenwyr neu eu cynghreiriaid.
GORCHYMYNAF:
a) yn ystod noson Mehefin 22, 1941, yn meddiannu pwyntiau tanio yn gyfrinachol mewn ardaloedd caerog ar ffin y wladwriaeth;
b) cyn y wawr ar 22 Mehefin, 1941, gwasgaru pob hedfan, gan gynnwys hedfan milwrol, i feysydd awyr maes, a'i guddliwio'n ofalus;
c) sicrhau bod pob uned yn barod i ymladd. Mae milwyr yn cadw'n wasgaredig ac yn guddliw;
d) dod â'r amddiffyniad awyr i frwydro yn erbyn parodrwydd heb gynnydd ychwanegol yn y personél a neilltuwyd. Paratowch bob mesur i dywyllu dinasoedd a gwrthddrychau;
e) peidiwch â chyflawni unrhyw weithgareddau eraill heb orchmynion arbennig.
1. N. Kuznetsov Commissar Pobl y Llynges 2. V. Simvolokov Pennaeth Staff y 49ain Corfflu Reifflau 3. F. Kuznetsov Comander milwyr PribOVO
Yma rhoddwyd y gorchymyn i feddiannu “pwyntiau tanio ardaloedd caerog.” Cyn hyn, gwaherddid yn llwyr feddiannu'r caerau blaen a'r amddiffynfeydd ffin tan orchmynion arbennig. Hynny yw, gall milwyr yr ardaloedd, sydd eisoes wedi'u codi ar rybudd ymladd Rhif 2, feddiannu amddiffynfeydd ar hyd y ffin yn gyflym a chwrdd â'r gelyn yn llawn arfog (yn ôl y normau, roedd y SD yn cymryd rhan a'i roi ar barodrwydd ymladd yn 45 munud). Anfonwyd y gyfarwyddeb hon at LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, ac aeth copi i'r Llynges.
Beth oedd yn digwydd yn yr ardaloedd?
Ardal Filwrol Arbennig y Baltig
Mae cyflwr milwyr PribOVO eisoes wedi'i ddangos trwy ddeunyddiau arolwg. Yno, roedd tynnu milwyr yn ôl yn cyd-fynd â'u rhoi ar barodrwydd ymladd. Gallwch ychwanegu at hyn atgofion P. Afanasyev (cyn bennaeth adran 1af milwyr peirianneg PribOVO):
Roedd y ffaith eu bod wedi dod i’r pwynt gwirio i beidio â chynnal ymarfer, ond gan ragweld rhyfel posibl gyda’r Almaenwyr, yn amlwg i bawb, ond nid oedd yn amlwg i bawb a fyddai’r rhyfel yn dechrau mewn gwirionedd neu a fyddai popeth yn gyfyngedig i ysgarmesoedd ffiniau preifat yn unig. clir.
Bu pobl yn crwydro o gwmpas mewn ansicrwydd a rhagweld poenus am dri diwrnod cyfan.
Yn yr holl dugouts, cwblhawyd offer a'i ddwyn i ffurf gyfanheddol am amser hir, gostyngodd y ffwdan sefydliadol, a dim ond tensiwn y disgwyliad a deimlwyd yn yr hwyliau.
Roedd cyfathrebu â'r byddinoedd a Riga yn gweithio'n ddi-dor, roedd popeth yn dawel ac yn dawel. “Sut wyt ti, wyt ti’n eistedd?” gofynnodd rhywun i weithwyr pencadlys y fyddin dros y ffôn. “Ac rydyn ni'n eistedd,” neu fe wnaethon nhw alw Riga gyda cheisiadau i ddod i'r fflat a chydio mewn tywel neu frws dannedd anghofiedig.
Yn gyffredinol, roedd popeth yr un fath ag yn ystod teithiau hyfforddi. Mae pob adran wedi paratoi ac yn aros am ddyfodiad y rheolwyr, a fydd yn gosod y gêm ar waith, ond am y tro mae segurdod a diflas yn aros. 39
“Am dri diwrnod cyfan” roedd pobl “mewn disgwyliad poenus.” Edrychwch eto ar atebion rheolwyr PribOVO i'r ail gwestiwn (deunydd yn y tablau uchod). Rhwng Mehefin 18-19, rhoddwyd milwyr yr ardal ar barodrwydd ymladd a'u tynnu'n ôl i'r ardaloedd amddiffyn a nodwyd ganddynt. Roedd mwyngloddio yn cael ei wneud mewn rhai mannau. Mehefin 21, Mehefin 20, Mehefin 19 - roedd y milwyr yn barod i ymladd am dri diwrnod. Mewn gwirionedd, gellir gweld hyn o gyfarwyddebau a gorchmynion y PribOVO (15, 19, 20).
Yn ogystal, trwy orchymyn F. Kuznetsov, ar 21 Mehefin (amser 14:30), dechreuwyd defnyddio blacowts yn yr ardal (29):
Gan ddechrau heno, hyd nes y clywir yn wahanol, bydd blacowts yn cael eu cyflwyno mewn garsiynau a lleoliadau milwyr. Darparu offer blacowt i gerbydau. Trefnwch reolaeth ofalus dros ansawdd y blacowt. Rhowch sylw arbennig i gyflwr cuddliw milwyr a thechnegau gwyliadwriaeth o'r awyr.
Ar ba sail y rhoddodd F. Kuznetsov orchymyn o'r fath?
Roedd “oddities” hefyd yn PribOVO. Ynghyd â dod â'r milwyr i fod yn barod ar gyfer ymladd, gwelwyd eiliadau cyferbyniol, yn arbennig, tua Mehefin 20, cyrhaeddodd comisiwn o'r pencadlys ardal gatrawd magnelau trwm 16eg Corfflu Reiffl yr 11eg Fyddin. Gorchmynnodd y cadfridog a oedd yn bennaeth y golygfeydd gael eu tynnu o'r gynnau a'u trosglwyddo i'w harchwilio yn y gweithdy ardal yn Riga, 300 cilomedr o leoliad yr uned, a chaniatáu i'r staff gorchymyn fynd i Kaunas ar eu diwrnod i ffwrdd i ymweld â'u teuluoedd. .
Ond yn gyffredinol, cafodd milwyr yr ardal eu rhybuddio a meddiannu eu hardaloedd amddiffyn. Cadarnheir hyn gan E. Manstein, a oedd yn rheoli 56fed corfflu mecanyddol y 4ydd grŵp tanciau, gan symud ymlaen yn nhaleithiau'r Baltig:
Yr argraff gyffredinol gan y gelyn oedd na chafodd ef yn y rheng flaen ei synnu gan ein sarhaus, ond nad oedd y gorchymyn Sofietaidd yn cyfrif - neu nad oedd eto'n cyfrif - arno ac felly nid oedd yn gallu tynnu'r lluoedd mawr ymlaen yn gyflym. ar gael iddo.
Ar y dechrau, daeth ein milwyr yn uniongyrchol ar y ffin ar draws gwrthwynebiad gwan, yn ôl pob tebyg o allbyst milwrol y gelyn. Ond buan y daethant i ben o flaen ardal gaerog, a orchfygwyd dim ond ar ôl i'r 8fed Adran Panzer dorri trwy safleoedd y gelyn i'r gogledd o Memel (Klaipeda) am hanner dydd. 41
O ddyddiadur Pennaeth Staff Cyffredinol yr Almaen F. Halder (esboniad: mae hwn o ochr PribOVO):
Mehefin 20, 1941.
Gwybodaeth am y gelyn: Sylwyd ar fwy o astudrwydd y Rwsiaid mewn rhai ardaloedd. Mae'r gelyn yn cymryd safleoedd o flaen yr 8th Army Corps). 42
Wrth asesu'r crynodiad o filwyr yr Undeb Sofietaidd, a ddatgelwyd yn ystod yr ymladd, nododd E. Manstein echelon dwfn ffurfiannau milwrol Sofietaidd:
Dim ond 7 adran oedd gan Grŵp y Fyddin Voroshilov, a oedd yn gwrthwynebu ein Grŵp Byddin y Gogledd, ar y ffin, er ei fod yn cynnwys 29 o adrannau troedfilwyr, 2 TD a 6 mechs. brigadau (yn ôl von Tippelskirch), a leolir yn y cefn, ger Siauliai, Kovno (Kaunas) a Vilna (Vilnius), ac yn rhannol hyd yn oed yn y rhanbarth Pskov-Opochka (felly, ar y llinell Stalin).
Roedd y ddau grŵp arall o fyddin Sofietaidd (Timoshenko a Budyonny) hefyd yn haenau dwfn, er bod yr unedau a oedd yn gweithredu yn y parth ffiniol yn llawer cryfach ynddynt. 43
Mae'r wybodaeth hon yn gyson â'r mesurau milwrol a gynhaliwyd yn ardaloedd gorllewinol yr Undeb Sofietaidd ar sail cyfarwyddebau'r Staff Cyffredinol (Mai 1941). Roedd cynlluniau mis Mai yn darparu ar gyfer echeloning dwfn o safleoedd hyd at yr amddiffynfeydd ar yr hen ffin (Stalin Line). A nodwyd gan gadfridogion yr Almaen.
Rhanbarth Milwrol Arbennig y Gorllewin
Derbyniodd ZapOVO gyfarwyddeb Rhif 1 gan Gomisiynydd y Bobl am 1:45 ar Fehefin 22. Ym myddin yr ardal fe'i hanfonwyd am 2:25-2:35 (16).
Yn ôl atebion D. Pavlov (comander ZapOVO) yn ystod yr holi ar Orffennaf 7, 1941, mae'n dod yn amlwg iddo ddod â'r milwyr i fod yn barod i ymladd a hysbysu'r holl reolwyr. Rhoddwyd gwybod i hedfan hefyd ac fe’i gwasgarwyd (18):
Cynigiais hefyd i'r penaethiaid roi'r milwyr mewn cyflwr ymladd a meddiannu'r holl strwythurau tebyg i frwydro a hyd yn oed rhai concrit cyfnerthedig anorffenedig.
I'm trefn hon, atebodd Kuznetsov, yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddais yn flaenorol, iddo ddosbarthu cetris i'r milwyr a'i fod bellach yn dechrau meddiannu'r strwythurau.
Adroddodd pennaeth y 10fed Fyddin, Golubev, fod pencadlys ei gorfflu ar ôl y rhyfel yn cael ei adael i arwain y milwyr yn y man lle roedden nhw i fod yn ôl y cynllun. Rhybuddiais Golubev i gadw ei filwyr yn barod ar gyfer ymladd ac aros am fy archebion pellach.
Adroddodd Korobkov, pennaeth y 4edd Fyddin, fod ei filwyr yn barod ar gyfer brwydr. Addawodd wirio pa mor barod oedd garsiwn Brest i ymladd. I hyn nodais wrth Korobkov y dylai y garsiwn fod yn y man yr oedd i fod yn ol y cynllun, ac awgrymais eu bod yn dechreu cario allan fy archeb ar unwaith.
Dywedodd pennaeth Llu Awyr ardal Kopec a'i ddirprwy Tayursky, a ddaeth i bencadlys fy ardal, i mi fod yr awyren wedi'i gosod ar barodrwydd ymladd llawn a'i fod wedi'i wasgaru yn y meysydd awyr yn unol â gorchymyn yr NKO.
1. D. Pavlov, cadlywydd y ZapOVO 2. K. Golubev, cadlywydd y 10fed Fyddin 3. V. Kuznetsov, cadlywydd y 3edd Fyddin
Mewn geiriau, mae popeth yn barod, mae awyrennau a gwarchodlu Caer Brest yn barod ar gyfer ymladd - "adroddodd pennaeth y 4edd Fyddin fod ei filwyr yn barod ar gyfer brwydr." Mae hyn yn golygu bod pob uned wedi'i thynnu'n ôl o Brest, gan adael dim ond y rhai y darperir ar eu cyfer yn y cynllun clawr. Addawodd pennaeth y 4edd Fyddin wirio parodrwydd gwarchodlu Brest i ymladd.
Yn ystod yr un ymholiad, mae D. Pavlov yn nodi bod sgwrs wedi digwydd tua hanner nos gyda S. Timoshenko (18):
I’m hadroddiad, atebodd comisiynydd y bobl: “Byddwch yn bwyllog a pheidiwch â chynhyrfu, casglwch eich pencadlys rhag ofn y bore yma, efallai y bydd rhywbeth annymunol yn digwydd, ond peidiwch â chwilio am unrhyw gythrudd. Os oes cythruddiadau ynysig, ffoniwch.”
Mae Comisiynydd Amddiffyn y Bobl yn anfon cyfarwyddeb i roi milwyr ar barodrwydd ymladd ac i feddiannu amddiffynfeydd ffiniau, ac yn dweud wrth bennaeth y ZapOVO "ymdawelu ... ymgynnull y pencadlys y bore yma rhag ofn." Pwy sy'n dweud celwydd, cyfarwyddeb Comissariat Amddiffyn y Bobl neu D. Pavlov?
Dyma ychydig o wybodaeth gan yr Almaenwyr. O adroddiad adran weithredol Canolfan Grŵp y Fyddin am 8:00 ar 22 Mehefin, 1941:
Mae'r ymosodiad yn parhau'n llwyddiannus. Yn gyffredinol, mae gwrthwynebiad gwan y gelyn. Mae'n debyg, y gelyn a gymerwyd gan syndod ym mhob maes.
Pontydd ar draws yr afon Zap. Bug, pont ger Koden, rheilffordd cymerwyd y bont ger Brest a'r bont yn ardal Fronaluv gan ein milwyr. Erbyn 6.00 cyrhaeddodd ein harwyr flaen y llinell gyffredinol 4 - 5 km i'r dwyrain o'r Afon Orllewinol. Bug (i'r dwyrain o'r ffin). 44
Offer Sofietaidd wedi torri ger Bialystok
O ddyddiadur F. Halder ynghylch ZapOVO:
Mehefin 22, 1941.
Cafodd pontydd ffin ar draws y Bug ac afonydd eraill eu dal ym mhobman gan ein milwyr heb frwydr ac mewn diogelwch llwyr. Mae syndod llwyr ein bod yn sarhaus i'r gelyn i'w weld gan y ffaith bod yr unedau wedi'u cymryd gan syndod mewn trefniant barics, roedd yr awyrennau'n sefyll yn y meysydd awyr, wedi'u gorchuddio â tharpolinau, a gofynnodd yr unedau datblygedig, yr ymosodwyd arnynt yn sydyn gan ein milwyr, i'r gorchymyn am beth i'w wneud. 45
O gofiannau G. Guderian:
Roedd arsylwi gofalus ar y Rwsiaid yn fy argyhoeddi nad oeddent yn amau dim o'n bwriadau. Yng nghwrt caer Brest, a oedd yn weladwy o'n pwyntiau arsylwi, roeddent yn newid y gwarchodwyr i synau cerddorfa. Nid oedd milwyr Rwsiaidd yn meddiannu'r amddiffynfeydd arfordirol ar hyd y Byg Gorllewinol... Roedd y rhagolygon ar gyfer cynnal y momentyn o syndod mor fawr fel bod y cwestiwn yn codi a oedd hi'n werth paratoi magnelau am awr o dan amgylchiadau o'r fath, fel y darperir. canys wrth y gorchymyn. 46
Mae'r sefyllfa o gymharu â PribOVO yn dra gwahanol. Mae'n ymddangos nad oedd milwyr yr ardal yn barod i ymladd gan D. Pavlov. Cymerwyd y milwyr gan syndod a "gofynnodd i'r gorchymyn beth i'w wneud."
Dywedodd pennaeth cyfathrebu ZapOVO A. Grigoriev yn yr ymchwiliad (27):
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Ar iâ 79, cyfrol 4, rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol :
“Gan adael Minsk, dywedodd pennaeth y gatrawd gyfathrebu wrthyf nad oedd yr adran rhyfela cemegol yn caniatáu iddo gymryd masgiau nwy ymladd o Seland Newydd. Nid oedd adran magnelau'r ardal yn caniatáu iddo gymryd cetris o Seland Newydd, a dim ond norm gwarchod o 15 darn o getris fesul milwr sydd gan y gatrawd, ac nid oedd yr adran gyflenwi yn caniatáu iddo gymryd ceginau maes o Seland Newydd. Felly, hyd yn oed ar brynhawn Mehefin 18, nid oedd adrannau bodlon y pencadlys yn gogwyddo bod rhyfel yn agos ... Ac ar ôl y telegram gan Bennaeth y Staff Cyffredinol ar 18 Mehefin, ni roddwyd y milwyr ardal ar barodrwydd ymladd .”
Diffynnydd. Mae hyn i gyd yn wir.
“A hyd yn oed ar ôl cyfarwyddeb y Staff Cyffredinol ar 18 Mehefin, ni ddaeth Pavlov â’r milwyr i fod yn barod ar gyfer ymladd.” Yma daw'r dyddiad i fyny eto - Mehefin 18fed. Mae llawer o gopïau wedi'u torri am gyfarwyddeb drwg-enwog y Staff Cyffredinol ar 18 Mehefin, a orchmynnodd i'r milwyr gael eu rhoi ar barodrwydd ymladd. Ni ddaethpwyd o hyd i'r gyfarwyddeb hon. Mae rhai haneswyr yn credu ei fod yn bodoli, mae eraill yn credu nad oedd. Ond dywed y pennaeth cyfathrebu ardal fod telegram o'r fath wedi'i dderbyn gan y Staff Cyffredinol. Ac mae yna arwyddion anuniongyrchol o'i fodolaeth: dod â milwyr y PribOVO, OdVO i barodrwydd ymladd o'r 18fed, gan ddod â'r Llynges i barodrwydd ymladd Rhif 2 o 19 Mehefin.
Yn ZapOVO, ar ôl Mehefin 18, ni chodwyd un adran ffin a'i dwyn i'r llinellau amddiffyn ar y ffin.
Arhosodd y rhan fwyaf o'r adrannau ffiniau yn chwarteri'r gaeaf. Wrth dynnu'n ôl, dylid eu rhybuddio'n awtomatig i frwydro yn erbyn rhybudd Rhif 2. Datblygodd y rhaniadau dwfn ail-echelon yn ZapOVO, ond heb gael eu rhoi ar barodrwydd ymladd (deunyddiau o ail gwestiwn A. Pokrovsky ar ZapOVO uchod).
Yn ôl y cynllun clawr, dylai fod un bataliwn gydag adran magnelau yn y Brest Fortress (atgofion L. Sandalov, cyn bennaeth staff y 4edd Fyddin). Ar adeg yr ymosodiad, roedd dwy adran reiffl (6ed a 42nd) ac un adran danc (22ain) wedi'u lleoli yno yn chwarteri'r gaeaf. Yn syml, dinistriwyd adrannau nad oeddent yn wasgaredig ac na chawsant eu rhybuddio.
Eglurwyd sut a pham y digwyddodd hyn yn ystod ymchwiliad nifer o benaethiaid Rhanbarth Milwrol Arbennig y Gorllewin. O brotocol sesiwn llys caeedig coleg milwrol Goruchaf Lys yr Undeb Sofietaidd dyddiedig 22 Gorffennaf, 1941 (27):
Diffynnydd Pavlov. Mae'r cyhuddiad a ddygir yn fy erbyn yn ddealladwy. Nid wyf yn cyfaddef fy hun yn euog o gymryd rhan mewn cynllwyn milwrol gwrth-Sofietaidd. Nid wyf erioed wedi bod yn aelod o sefydliad cynllwynio gwrth-Sofietaidd.
Plediais yn euog i'r ffaith nad oedd gennyf amser i wirio bod pennaeth y 4ydd Fyddin, Korobkov, wedi cyflawni fy ngorchymyn i wacáu milwyr o Brest. Ar ddechrau mis Mehefin, rhoddais y gorchymyn i dynnu unedau o Brest i'r gwersylloedd. Ni chyflawnodd Korobkov fy archeb, ac o ganlyniad trechwyd tair adran gan y gelyn wrth adael y ddinas
Diffynnydd Korobkov. Ni roddodd neb orchymyn i dynnu unedau o Brest. Yn bersonol, nid wyf wedi gweld gorchymyn o'r fath.
Caer Brest ar ôl yr ymosodiad
Diffynnydd Pavlov. Ym mis Mehefin, ar fy archeb, anfonwyd pennaeth y 28ain Corfflu Reiffl, Popov, gyda'r dasg o symud yr holl filwyr o Brest i wersylloedd erbyn Mehefin 15.
Diffynnydd Korobkov. Doeddwn i ddim yn gwybod am hyn. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Popov gael ei ddal yn droseddol atebol am beidio â dilyn gorchmynion y rheolwr.
Maent yn beio ei gilydd. Ni wyddys a roddodd D. Pavlov y gorchymyn i dynnu milwyr o'r gaer a phwy na'i cyflawnodd. Ond gellir nodi pwynt pwysig yma: roedd y cadlywydd ardal yn gwybod bod yn rhaid tynnu'r milwyr o'r gaer. Ac mae'n enwi'r dyddiad ar gyfer tynnu milwyr yn ôl, Mehefin 15. Gadewch imi eich atgoffa bod ZapOVO wedi derbyn cyfarwyddeb ar 13 Mehefin i gynyddu parodrwydd milwyr i ymladd. Mewn gwirionedd, cadarnhaodd D. Pavlov fod yna orchymyn i wasgaru'r milwyr ardal, na chafodd ei gyflawni. Ond dim ond pennod fach yw hon yn hanes Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin.
Roedd bron yr holl filwyr yn yr ardal hon mewn barics, yn groes i eiriau'r cyn bennaeth ardal. Efallai bod holl benaethiaid y fyddin yn yr ardal wedi dweud celwydd wrtho? A yw'n bosibl? O ganlyniad, roedd dechrau'r ymladd i filwyr y rhanbarth gorllewinol yn syndod llwyr. Trown at gofiannau S. Gurov (cyn bennaeth staff 49ain Adran Troedfilwyr y 4edd Fyddin) o fis Mehefin 1941 i fis Ebrill 1945, roedd yn gaeth i'r Almaen. Ei adran ef oedd yn gorfod amddiffyn yn ardal gaerog Brest:
Aeth yr adran i mewn i'r frwydr mewn amodau hynod anffafriol ar ei chyfer: yn sydyn, bu tân corwynt gan y gelyn o bob math o arfau yn bwrw glaw ar y bobl oedd yn cysgu ac ar yr un pryd dechreuodd bomio awyr. Cafodd y bataliynau sy'n gweithio ar yr UR eu saethu'n wag mewn pebyll gyda gynnau peiriant a morter. Cafodd warysau magnelau, warysau gasoline, warysau gydag offer a bwyd eu dinistrio gan awyrennau o fewn 10 munud ...
Pe bai'r adran wedi cael rhybudd o leiaf ddeg awr ymlaen llaw, byddai'r sefyllfa wedi bod yn gwbl wahanol. 47
O ganlyniad, trechwyd yr adran yn gyflym, heb hyd yn oed gael amser i droi o gwmpas yn ei sector a chymryd yr ymladd. Mae'r disgrifiad o ddechrau'r rhyfel a roddwyd gan S. Gurov yn adleisio'n llwyr nifer o ffilmiau am amddiffyn Caer Brest. Mae sielio'r barics, milwyr dadwisgo yn rhedeg allan a chyfarch yr Almaenwyr â phopeth a ddaeth i law - mae hyn yn ymwneud â Rhanbarth Milwrol Arbennig y Gorllewin.
O atgofion P. Lapin (cyn bennaeth staff y 10fed Fyddin):
Nod holl orchmynion pencadlys ZapOVO oedd creu awyrgylch hunanfodlon ym meddyliau is-weithwyr. Roedd y “pibellau” gyda chymeradwyaeth cynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth yr oeddem wedi'i ddatblygu, ar y naill law, yn baratoad amlwg y gelyn ar gyfer gweithredoedd pendant, y cawsom ein hysbysu'n fanwl amdanynt trwy'r asiantaethau cudd-wybodaeth, ar y llaw arall, yn ein drysu'n llwyr. ac fe'n gosododd i beidio â rhoi pwys difrifol ar y sefyllfa sy'n dod i'r amlwg. 48
Yn y treial ar Orffennaf 22, disgrifiodd pennaeth cyfathrebu ZapOVO A. Grigoriev gyflwr yr ardal cyn y rhyfel fel a ganlyn (27):
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Gan dystio am y sefyllfa yn y pencadlys ardal cyn dechrau'r rhyfel, rydych yn dweud:
“Roedd y rhyfel a ddechreuodd ar Fehefin 22 yn syndod i Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin. Yn sicr, trosglwyddwyd yr hwyliau heddychlon a deyrnasodd ledled y pencadlys i'r milwyr. Dim ond y “hunanfodlonrwydd” hwn all esbonio’r ffaith i’r awyrennau gael eu dal ar y ddaear gan gyrch gan yr Almaenwyr. Roedd pencadlys y fyddin yn chwarteri gaeaf ac fe'i dinistriwyd, ac yn olaf, bomiwyd rhan o'r milwyr (garsiwn Brest) yn eu chwarteri gaeaf” (ld. 76, cyfrol 4).
Ydy'r datganiadau hyn yn wir?
Diffynnydd. Oes.
Roedd cwestiynau difrifol am weithgareddau D. Pavlov. Hyd heddiw, mae un o brotocolau ei holi (dyddiedig Mehefin 21, 1941) wedi'i ddosbarthu. Yn y llyfr, postiais ddau brotocol holi, yr un cyntaf un dyddiedig Gorffennaf 7 (dyfyniadau) (18) a phrotocol sesiwn llys caeedig coleg milwrol Goruchaf Lys yr Undeb Sofietaidd dyddiedig Gorffennaf 22, 1941 (27) . Rwy'n argymell ei ddarllen. Mae'r deunydd yn ddiddorol iawn. Gellid ystyried bod cecru sawl cadlywydd yn ddigrif, os nad am y drasiedi enfawr a ddigwyddodd, gan gynnwys o'u gweithredoedd.
Wrth gymharu PribOVO a ZapOVO, mae gwahaniaethau sylweddol o ran parodrwydd milwyr yn drawiadol. A yw hyn yn bosibl o fewn fframwaith system reoli unedig?
Ymladd ar Ffrynt y Gorllewin Mehefin 22-Gorffennaf 8, 1941
Gallwn ddweud bod “methiant” yn gyffredinol yng ngwaith y rheolwr ardal. Ar ben hynny, digwyddodd y methiant i gyfeiriad y prif ymosodiad, sy'n golygu y gallai fod yn berygl mawr. Roedd y methiant hwn yn rhoi blaenau cyfagos mewn sefyllfa anodd.
Rhanbarth Milwrol Arbennig Kyiv
Derbyniodd KOVO hefyd Gyfarwyddeb Rhif 1 ar ddod â milwyr i fod yn barod i frwydro. O ddeunyddiau arolwg gan M. Purkaev (cyn bennaeth staff Ardal Filwrol Arbennig Kyiv):
Yn y cyfnod o 1 awr i 2 awr ar 22 Mehefin, derbyniodd Pennaeth y milwyr ardal orchymyn gan y Staff Cyffredinol, a oedd yn mynnu bod y milwyr yn barod i ymladd yn llawn, pe bai'r Almaenwyr yn croesi ffin y wladwriaeth, dylent gael eu gwrthyrru gyda phob grym a modd, a pheidio â chroesi'r ffiniau eu hunain na hedfan drosodd nes y clywir yn wahanol...
Yn ôl y cynllun amddiffyn, dechreuodd milwyr gorchudd Ardal Filwrol Arbennig Kyiv gyrraedd Ffin y Wladwriaeth, y llinellau amddiffyn, rhwng 4 a 6 am ar 22 Mehefin, 1941.
Cyn dechrau'r ymladd ar y ffin, mae milwyr 5, 4 (yn y ddogfen mae'r rhif yn cael ei groesi allan ac mae 26 wedi'i ysgrifennu ar ei ben) a llwyddodd 12 byddin i adael a meddiannu eu llinellau amddiffynnol, yn ôl y cynllun. Aeth milwyr gorchudd y 6ed Fyddin i gyfeiriad RAVA RWSIA ger y ffin i frwydrau nesaf. 49
Dechreuodd milwyr KOVO symud yn hwyr i'r ffin o 4 i 6 o'r gloch. Arweiniodd y symudiad hwyr hwn i amddiffynfeydd y ffin at wrthfrwydr i nifer o gyfeiriadau.
1. M. Kirpanos rheolwr KOVO 2. M. Purkaev pennaeth staff KOVO 3. P. Novichkov pennaeth staff yr 62ain Adran Troedfilwyr
Symudodd pencadlys ardal Kyiv i swydd orchymyn newydd yn Ternopil ar Fehefin 21. M. Purkaev:
... Brysiais i TERNOPOL, lle cyrhaeddais tua 3 o'r gloch y bore ar 6/22/41.
Erbyn i mi gyrraedd, roedd Pennaeth y milwyr ardal, y Cadfridog KIRPANOS, eisoes wedi derbyn gorchymyn gan y Staff Cyffredinol i roi'r milwyr ar barodrwydd ymladd, ond ni roddodd unrhyw orchmynion i unrhyw un.
Wedi derbyn cyfarwyddiadau gan y Cadfridog KIRPANOS am drefn y Staff Cyffredinol mewn cysylltiad â'r ymosodiad disgwyliedig gan yr Almaenwyr, gwysiais ar unwaith holl benaethiaid y fyddin yn bersonol i swyddfa Baudot. Ac yn y cyfnod o 3 i 4 awr, rhoddodd yn bersonol orchymyn i bawb ddod â'r milwyr i barodrwydd ymladd llawn a chymryd amddiffyniad yn unol â'r cynllun. Pan fydd Almaenwyr yn croesi ffin y wladwriaeth, yn adlewyrchu gyda phob grym a modd, peidiwch â chroesi'r ffin eu hunain. Ni fydd ein hawyrennau'n hedfan dros y ffin nes clywir yn wahanol. 50
Ni chymerodd y rheolwr ardal, M. Kirpanos, ar ôl derbyn y gyfarwyddeb gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl, unrhyw gamau nes cyrraedd M. Purkaev am 3 o'r gloch ar Fehefin 22. Pam? Ar ôl cyrraedd y pencadlys, dechreuodd yr olaf alw penaethiaid y fyddin a throsglwyddo'r gorchymyn i ddod â'r milwyr i fod yn barod ar gyfer ymladd. Daeth rheolwyr y fyddin, yn eu tro, â'r unedau a ymddiriedwyd iddynt i frwydro yn erbyn parodrwydd. O ganlyniad, bu oedi mawr yn y broses o ddod ag unedau i baratoi ar gyfer ymladd, ac nid oedd gan rai adrannau amser i gymryd eu swyddi.
G. Sherstyuk (cyn bennaeth y 45ain Adran Troedfilwyr):
Fel y nodais uchod, trefn y cadlywydd y sk. am ddod â rhannau o'r DC. i barodrwydd i ymladd a’u gadael yn eu gwarchodlu, derbyniais dros y ffôn trwy bennaeth staff yr adran, y Cyrnol Chumakov, yn ninas Lyuboml am naw o’r gloch, Mehefin 22, 1941. 51
Dim ond am naw o'r gloch ar Fehefin 22 y daeth y 45ain Adran Troedfilwyr i fod yn barod ar gyfer ymladd, pan oedd ymladd ar ei anterth ar y ffin! Rhoddwyd rhai unedau KOVO ar barodrwydd ymladd hyd yn oed ar Fehefin 23.
P. Novichkov (cyn bennaeth staff 62ain Adran Troedfilwyr y 5ed Fyddin):
Fel y nodwyd eisoes, roedd rhannau o'r adran wedi'u lleoli mewn ardaloedd crynhoad.
Am 3.00, trwy orchymyn caead 15, hysbyswyd y pencadlys, roedd y gorchymyn yn nodi llythyr am agor y pecyn a'r mapiau, lle nodwyd y llinell feddiannaeth amddiffyn;
Am 3.30 22.6 cawsom y data cyntaf gan filwyr y ffin am groesi'r rhodfa ar ddau bwynt o stribed yr adran.
Am 4.00, derbyniwyd data gan filwyr y ffin a chaead 15 am groesi'r rhodfa ar hyd y ffin gyfan.
Ar yr adeg hon, ymladdodd allbyst y ffin frwydrau ffyrnig gan wrthwynebu'n arbennig gan y bynceri yr oeddent yn eu meddiannu.
Aeth catrodau'r echelon 1af ymlaen i ffin y wladwriaeth i feddiannu'r llinell amddiffyn am 5.00-6.00 ac erbyn 10.00-11.00 meddiannu eu sectorau ac, ynghyd ag allbyst y ffin, ymladd â milwyr yr Almaen ar y diwrnod hwn nid oedd y pr-ku yn gallu i groesi yr afon. Zap. Byg. ar y blaen i gyd.
Fel y gwelwch, dechreuodd yr ymladd am 4.00... Fodd bynnag, am ryw reswm, tan 10-12.00 derbyniasom orchmynion o'r caead tân i'r milwyr maes ac arfau gwrth-awyrennau beidio ag agor yr awyren a rhybuddiodd fod hyn yn cythrudd.
Rhaid dweud yn blwmp ac yn blaen nad oedd prinder bwledi, heblaw am fwyngloddiau ar gyfer morter 120 mm. 52
Dim ond am 10-11 o'r gloch y bore (7-8 awr ar ôl y larwm) y meddiannodd yr 62ain Adran Reifflau yn y sectorau amddiffyn. Er y dylent fod wedi gwneud hyn yn ystod y noson cyn yr ymosodiad (cyfarwyddeb #1). Yn ôl y rheoliadau, roedd unedau ffin yn cael 2-3 awr i feddiannu swyddi. Mae rhyw fath o arafwch yn holl weithredoedd pencadlys a byddinoedd KOVO.
Dim ond cyn-bennaeth yr 72ain Adran Reifflau Mynydd, P. Abramidze, sy'n siarad am baratoi milwyr ar gyfer ymladd cyn dechrau'r ymladd:
Ar 20 Mehefin, 1941, derbyniais y neges amgryptio ganlynol gan y Staff Cyffredinol: “Rhaid tynnu pob uned ac uned o'ch ffurfiad sydd wedi'u lleoli ar y ffin ei hun yn ôl sawl cilomedr, hynny yw, i'r llinell o safleoedd parod. Peidiwch ag ymateb i unrhyw gythruddiadau o unedau Almaeneg nes eu bod yn torri ffin y wladwriaeth. Rhaid i bob uned o'r adran gael ei rhoi ar barodrwydd ymladd. Cyflawnir y dienyddiad erbyn 24 awr ar 21 Mehefin, 1941.” 53
Adroddiad ar ddod â'r unedau i barodrwydd ymladd “erbyn 24 awr ar Fehefin 21”! Mae amser parodrwydd y milwyr wedi'i nodi'n fanwl gywir.
Yn gyffredinol, roedd milwyr KOVO o leiaf yn barod i ymladd, er bod hyn yn digwydd yn araf iawn ac nid ym mhob uned. Nid oedd gan rai adrannau amser i gyrraedd eu sectorau yn ôl cynlluniau cyflenwi, a oedd yn lleihau eu galluoedd ymladd.
Mae angen astudio'r sefyllfa yn y byddinoedd yn fanylach.
Ardal Filwrol Odessa
Rhoddodd pennaeth Ardal Filwrol Odessa yn hwyr gyda'r nos ar 21 Mehefin, 1941 y gorchymyn i ddod â milwyr yr ardal i fod yn barod ar gyfer ymladd. Fe'i gorchmynnwyd i sefydlu cysylltiad â'r gwarchodwyr ffin a meddiannu amddiffynfeydd ffin. Mae yna farn bod y prif staff M. Zakharov argyhoeddedig y rheolwr ardal Y. Cherevichenko i roi gorchymyn o'r fath. Fodd bynnag, mae Y. Cherevichenko yn ei atgofion yn cyfeirio at sgwrs gyda Chomisiynydd y Bobl S. Timoshenko, ac ar ôl hynny rhoddwyd y gorchymyn i ddod â'r milwyr i barodrwydd ymladd llawn. Yn ogystal, nododd y rheolwr ardal fenter ac effeithlonrwydd y pennaeth staff ardal M. Zakharov:
Ar ôl egluro'r sefyllfa'n fyr a chyfleu cynnwys y sgwrs gyda Chomisiynydd y Bobl, gorchmynnais i Zakharov godi holl filwyr y ffin yn wyliadwrus, a'r milwyr ardal i gymryd llinellau amddiffynnol, yn ôl y cynllun, a bod yn barod i gwrdd â'r gelyn gyda tân. Dangosodd M.V. Zakharov effeithlonrwydd a menter eithriadol...
Gorchmynnwyd yr unedau gorchuddio i feddiannu eu hardaloedd a sefydlu cysylltiad â'r datgysylltu ffin. Sicrhaodd hyn oll ymddygiad trefnus unedau a ffurfiannau Ardal Filwrol Odessa yn y digwyddiadau a ddigwyddodd wedyn. 54
1. Y. Cherevichenko, cadlywydd yr OdVO 2. M. Zakharov, pennaeth staff yr OdVO 3. F. Michugin, cadlywydd Awyrlu'r OdVO 4. A. Pokryshkin yn 1941, peilot iau yn y 55fed awyr gatrawd
Siaradodd rheolwr yr OdVO Y. Cherevichenko a phennaeth y ZapOVO D. Pavlov ar noson Mehefin 21 gyda Chomisiynydd Amddiffyn y Bobl S. Timoshenko. Dim ond y cyntaf, ar ôl y sgwrs, a orchmynnodd i’r milwyr gael eu rhoi ar barodrwydd ymladd (am beth oedd y sgwrs?), a dywedwyd wrth yr ail “i gasglu pencadlys y fyddin ar fore Mehefin 22, rhag ofn.” Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y milwyr eisoes wedi derbyn Cyfarwyddeb Rhif 1. Pa un ohonyn nhw sydd “ddim yn dweud digon”?
Mae Y. Cherevichenko yn crybwyll bod M. Zakharov, ychydig ddyddiau cyn y rhyfel, wedi mynnu bod yr Awyrlu yn cael ei dynnu'n ôl o ardaloedd poblog ar rybudd a'i wasgaru i feysydd awyr maes:
Hyd yn oed cyn fy nhrefn, ar ôl dysgu o orchymyn Llynges y Môr Du am y perygl sydd ar ddod, fe orchmynnodd, ar yr un pryd â chyhoeddi gorchymyn i gynyddu parodrwydd ymladd i gomander ardal yr awyrlu, yr Uwchfrigadydd F. G. Michigin, benaethiaid y corfflu i dynnu milwyr yn ôl. o ardaloedd poblog ar rybudd. 55
Cadlywydd Awyrlu OdVO oedd F. Michugin. Felly, ar fynnu pennaeth staff OdVO, y Cadfridog M. Zakharov, gwasgarwyd yr awyren OdVO ymhlith meysydd awyr maes. Gwrthwynebodd F. Michugin hyn, ond wedi derbyn gorchymyn ysgrifenedig gorfu iddo ufuddhau. Ychydig ddyddiau cyn dechrau'r rhyfel, cafodd yr awyrennau eu hadleoli i feysydd awyr maes a'u cuddliwio.
Mae marsial awyr y dyfodol A. Pokryshkin, a wasanaethodd yn Llu Awyr Odvo cyn y rhyfel, yn cofio eu bod yn cludo awyrennau i feysydd awyr eraill sawl diwrnod cyn y rhyfel. Ar fore Mehefin 22, bomiodd awyrennau'r Almaen faes awyr parhaol ei gatrawd, dinistriwyd yr unig awyren a leolwyd yn y maes awyr yno, nad oedd ganddi amser i hedfan i'r maes awyr arall y diwrnod cynt oherwydd chwalfa.
O ganlyniad, ar adeg ymosodiad yr Almaen, roedd y rhan fwyaf o awyrennau Llu Awyr OdVO mewn meysydd awyr maes, gan osgoi streic gyntaf y gelyn a chadw ei offer. Yn dilyn hynny, ffurfiwyd Awyrlu Blaen y De yng nghanolfan Llu Awyr OdVO.
Roedd F. Michugin yn un o’r ychydig gomanderiaid yn Awyrlu’r ardal filwrol rheng flaen na chafodd ei saethu am golli awyrennau ar ddechrau’r rhyfel!
Cyfarfu milwyr Ardal Filwrol Odessa ar ddechrau'r rhyfel yn barod ar gyfer ymladd. Roedd hyn yn caniatáu iddynt osgoi trechu a mynd i mewn i'r frwydr mewn modd trefnus.
 
5. “ Cyd-ddigwyddiad neu waith gelynion ydoedd”
Ym mrwydr y ffin rhwng Mehefin 22 - Gorffennaf 8, 1941, dioddefodd milwyr y Ffrynt Gorllewinol (a ffurfiwyd o'r Zapovovo) golledion difrifol a chawsant eu trechu fwy neu lai: cafodd y rhan fwyaf o'r lluoedd blaen (dynion ac offer) naill ai eu dinistrio neu eu dal. Felly, mae atgofion sy'n ymwneud â ZapOVO yn haeddu'r sylw agosaf.
Ni roddaf dystiolaeth gynhwysfawr am hyn; bydd yn cymryd llawer o le. Ond yn y dyfodol agos, rwy'n bwriadu strwythuro deunyddiau comisiwn y Cadfridog Pokrovsky a gyhoeddwyd gan S. Chekunov i wahanol gyfeiriadau. Bydd hyn yn ei gwneud yn fwy cyfforddus i ddarllenwyr ymdrin ag ystod eang o faterion.
Hoffwn ddyfynnu sawl darn o dystiolaeth yn ymwneud â'r ZapOVO yn unig, yn enwedig i'r 4edd Fyddin, a oedd wedi'i lleoli i gyfeiriad prif ymosodiad milwyr yr Almaen - i gyfeiriad Brest.
Yn seiliedig ar nifer o dystiolaeth, gellir nodi gostyngiad penodol yn y parodrwydd ymladd ac offer y milwyr. Yn ôl cofiannau'r Cyrnol A. Kislitsyn (cyn bennaeth staff 22ain Adran Tanciau'r 4edd Fyddin - yr un adran ag a leolwyd yn Brest):
Bythefnos cyn y rhyfel (oddeutu), derbyniwyd cyfarwyddyd a gorchymyn cyfrinachol iawn gan bencadlys y 4edd Fyddin i dynnu bwledi o'r tanciau a storio'r bwledi hwn yn warws Seland Newydd. Adroddais y dogfennau hyn i bennaeth yr adran, yr Uwchfrigadydd Viktor Pavlovich PUGANOV, a gofyn iddo ysgrifennu ar unwaith at bennaeth y fyddin ynghylch amhriodoldeb tynnu bwledi o'r tanciau a'u storio yn warws Seland Newydd ar lan Afon Bug, oherwydd golygai hyn, yn fy marn i, ddileu parodrwydd yr adran i ymladd. 57
Nid yn unig na chafodd yr 22ain Adran Tanciau ei thynnu'n ôl o Brest i'w sector amddiffyn yn ôl cynlluniau cyflenwi, ond cafodd ei ffrwydron rhyfel ei dynnu'n ôl hefyd. Mae'n werth pwysleisio bod yr adran wedi'i lleoli'n agos at y ffin, sy'n golygu ei bod yn fwyaf agored i ymosodiad. Arweiniodd gweithredoedd pencadlys y 4edd Fyddin, yn ôl A. Kislitsyn, at ddileu “parodrwydd ymladd yr adran.”
Ond y sefyllfa yn y 3edd Fyddin. O atgofion y Cyrnol N.M. Kalanchuk (cyn bennaeth staff 29ain Adran Tanciau y 3edd Fyddin):
Roedd pawb yn gwybod bod rhyfel yn agos, ei fod yn anochel. Ond gwaherddir unrhyw fesurau i ddod â milwyr i fod yn barod i ymladd, hyd yn oed i arfogi ardaloedd crynhoi, pyst arsylwi a gorchymyn rhag ofn y byddai rhyfel, heb sôn am strwythurau amddiffynnol ar y llinellau amddiffynnol a amlinellir ar y mapiau. Unwaith mewn cyfarfod, pan gwblhawyd y “pecynnau coch”, gofynnais yn barhaus i bennaeth staff y 3ydd Fyddin, yr Uwchfrigadydd Kondratyev, i ganiatáu i mi ychwanegu at y llwyth bwledi yn y tanciau gyda chregyn a disgiau gyda chetris hyd at 0.5 rowndiau o fwledi, gan fod 0.25 rownd o fwledi wedi'u storio yn unol â'r cyfarwyddiadau. Ac fe'm gwrthodwyd yn bendant; 58
Ffaith braidd yn anhysbys: cynlluniwyd arddangosfa o offer milwrol yn Brest. O gofiant yr un A. Kislitsyn:
Arddangosfa dechnegol o offer ac arfau mewn gwasanaeth gyda'r Fyddin Sofietaidd. Cwblhawyd ei offer ar Fehefin 21, ac ar Fehefin 22, am 6 o'r gloch, roedd holl gorfflu swyddogion y 4edd Fyddin i fod i ymddangos i'w harchwilio. Roedd yr arddangosfa'n canolbwyntio ar bob math o gerbydau ymladd, arbennig a chludiant, systemau magnelau a morter, cregyn, mwyngloddiau a chetris, peirianneg filwrol ac offer milwrol-technegol gyda disgrifiad llawn o briodweddau tactegol, technegol a brwydro. Aeth yr arddangosfa gyfan i'r gelyn. Mae’n dal yn anodd deall ai cyd-ddigwyddiad â diwrnod cyntaf y rhyfel oedd agor yr arddangosfa, ynteu gwaith gelynion.
Hynny yw, ar adeg ymosodiad yr Almaenwyr, roedd arddangosfa filwrol i fod i gael ei chynnal yn Brest (yn dechrau am 6:00 ar Fehefin 22)! Sut alla i ddeall?
ffotograffau Almaeneg yn ymwneud â'r ystod magnelau Brest.... Mae'r llun yn dangos gynnau gwrth-awyren 76-mm ZK. O dan y llun mae arysgrif yn Almaeneg 1 llun: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (cyfieithiad – magnelau Rwsiaidd ger Brest – Litovsk Belarus), 2 lun: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest - Litowsk Be (cyfieithiad - canon Rwsiaidd wedi'i lwytho ar gerbyd yn Brest - Litowsk Be)
Ar ben hynny, roedd “corfflu swyddogion cyfan y 4edd Fyddin” i fod i fod yn bresennol yn yr arddangosfa. O gymryd i ystyriaeth y ffaith bod ardaloedd eraill yn wyliadwrus bryd hynny, mae'r union ffaith o drefnu arddangosfa mewn ardal gaerog ar y ffin i gyfeiriad un o'r prif ymosodiadau yn ymddangos yn rhywbeth anghyffredin! Ac ni allai'r rheolwr ardal helpu ond gwybod am drefniadaeth arddangosfa o'r fath.
Gellir dweud na ddaeth y 4edd Fyddin i fod yn barod ar gyfer ymladd a mynd i'r frwydr mewn amodau anffafriol ar ei chyfer.
O gofiannau S. Gurov (cyn bennaeth staff 49ain Adran Troedfilwyr y 4edd Fyddin) rhwng Mehefin 1941 ac Ebrill 1945, roedd yn gaeth i'r Almaen:
Ym mis Ebrill, roedd penaethiaid uned, penaethiaid bataliwn, a phenaethiaid ar lawr gwlad yn gyfarwydd â'u sectorau a'u hardaloedd amddiffyn ...
Nid oeddem yn gallu adeiladu system dân gan ystyried tân UR, oherwydd... Yn bendant, gwrthododd pencadlys UR gyhoeddi system dân gaerog. ardal, gan nodi'r ffaith bod ganddynt orchymyn gan y pencadlys ardal yn bendant yn gwahardd rhoi unrhyw wybodaeth am yr Ur.
Roedd y magnelau yn yr adran, ac eithrio'r ZAD, a oedd yng ngorsaf y cynulliad. Krupki." 59
Bu’n rhaid i’r adran amddiffyn y DC heb wybod ei “system dân.” Yn ôl cofiannau nid yn unig S. Gurov yn ZapOVO, roedd y rhan fwyaf o'r magnelau gwrth-awyren mewn gwersylloedd hyfforddi. A fu'n help da i hedfan y gelyn.
Adroddiadau pellach gan S. Gurov:
Pencadlys yr adran heddiw, h.y. 21.06., wedi symud i leoliad newydd, i bencadlys y 31ain CGI, ac y dylai penaethiaid uned, penaethiaid staff erbyn 6.00 22.06. cyrraedd ar gyfer hyfforddiant yn y maes magnelau Brest...
Nid oes neges am arddangosfa dechnegol, ond yr hyn sy'n allweddol o hyd yw dyfodiad yr holl uwch swyddogion i faes hyfforddi Brest. Roedd hyn i bob pwrpas yn dihysbyddu’r 4edd Fyddin ac yn ei gwneud hi’n anodd arwain. A oedd eto'n lleihau effeithiolrwydd ymladd y milwyr. Ar ddiwedd yr arolwg, ychwanegodd S. Gurov:
Rwy'n ychwanegu'r canlynol:
a) 22.06 am 6.00, trwy orchymyn pencadlys y fyddin, pob cadlywydd uned a chomander. roedd y pencadlys i fod yn ystod magnelau Brest.
b) Cefais fy ngalw am 10.00 ar 22.06 i bencadlys y Cylch, i'r adran sefydliadol, gyda chynllun dorf.
c) Tynnwyd yr adran gwrth-awyrennau o'r ffin i'w chasglu - Celf. Krupki.
d) Dechrau Mynnodd magnelau'r fyddin, gan ddechrau ym mis Mai, fod magnelau'r adran yn cael eu trosglwyddo i'r Brest Arrogation Range. Mewn ymateb i'n gwrthwynebiadau ei bod yn amhosibl gadael yr adran ar y ffin heb fagnelau, adroddodd i bennaeth y fyddin, Mr Korobkov, a orchmynnodd yn bersonol i mi, o dan fy nghyfrifoldeb, ar Fehefin 21, ar ôl y gêm weithredol. magnelau fod yn y maes hyfforddi ar fore Mehefin 23.
e) Trosglwyddo pencadlys yr adran i leoliad newydd ar 21 Mehefin. amharu ar waith gweithredol y pencadlys.
f) Cyrraedd gydag oedi mawr o bwysigrwydd eithriadol trefn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl.
Rwy'n dal i amau mai dim ond cyd-ddigwyddiad syml yw'r holl ffeithiau uchod sy'n ymwneud â 06/22/41. Pe bai'r adran wedi cael rhybudd o leiaf ddeg awr ymlaen llaw, byddai'r sefyllfa wedi bod yn gwbl wahanol. 60
Mae S. Gurov yn cadarnhau geiriau A. Kislitsyn bod penaethiaid uned a phenaethiaid staff y 4ydd Fyddin i fod i adrodd am 6:00 ar Fehefin 22 i faes hyfforddi Brest. Mewn gwirionedd, ni chaniatawyd i’r 49ain Adran Troedfilwyr, fel unedau eraill o’r 4edd Fyddin, fynd i mewn i’r frwydr: “Pe bai’r adran wedi cael rhybudd o leiaf ddeg awr ymlaen llaw, byddai’r sefyllfa wedi bod yn hollol wahanol.” Yn ogystal, syrthiodd rhan sylweddol o fagnelau'r ardal i'r gelyn heb gymryd rhan yn y frwydr.
Y sefyllfa yn y 10fed Fyddin. Mae P. Lapin (cyn bennaeth staff y 10fed Fyddin) yn ysgrifennu yn ei atgofion bod y milwyr i fod i feddiannu ardaloedd caerog sydd wedi'u lleoli 4-15 km i ffwrdd oddi wrthynt. Nid oedd yn glir sut y gallai milwyr feddiannu'r llinell amddiffyn mewn amser byr.
Dim ond 1-2 bataliwn oedd gan yr ardaloedd caerog eu hunain ac nid oedd ganddynt hyd yn oed ddigon o gryfder i warchod y strwythurau a adeiladwyd eisoes, ac nid dim ond cynnal brwydr amddiffynnol ynddynt. Bu ein hymdrechion parhaus i gael eglurhad ar y mater hwn gan y pencadlys ardal yn aflwyddiannus. 61
Efallai mai’r neges ryfeddaf a roddwyd gan yr Is-gyrnol N. Kovalenko (cyn-bennaeth y 212ain Gatrawd Troedfilwyr 49ain Adran Troedfilwyr y 4ydd Fyddin), sy’n codi cwestiynau difrifol:
Tua 2-3 wythnos cyn i'r ymosodiad ddechrau... derbyniodd yr unedau reiffl delegram y byddai sgwadronau hedfan yr Almaen yn hedfan dros ardaloedd penodol (wrth y giatiau) ac na ddylent danio atyn nhw. Ar ddiwrnod i ffwrdd ar yr adeg hon, gwelais... yn bersonol tua 15 o beilotiaid Almaenig yn Nhŷ'r Swyddogion, a oedd [yna] yn cerdded yn rhydd o amgylch y ddinas ac yn astudio ein targedau ar gyfer saethu; Roedd y sefyllfa hon yn bodoli nid yn unig yn Bialystok, ond hefyd mewn dinasoedd eraill yng Ngorllewin Belarus. 62
Yn gyffredinol, mae'n anodd gwneud sylwadau ar unrhyw beth yma. N. Kovalenko yn tynnu sylw at yr elfennau o frad. Rwy'n ei olygu mor dawel ar bwrpas. I gael casgliadau mwy difrifol, mae angen astudiaeth fanwl o'r deunydd ar y sbectrwm cyfan o faterion sy'n ymwneud â pharatoi'r ZapOVO ar gyfer rhyfel. Ond beth bynnag, roedd y sefyllfa yn ZapOVO yn sylweddol wahanol i ardaloedd eraill.
Cwestiwn: Ai tybed mai I. Stalin a roddodd orchymyn ar gyfer arddangosfa o offer yn Brest, ar gyfer casglu swyddogion y 4edd Fyddin ar faes hyfforddi Brest, ac am ganiatâd i beilotiaid Almaeneg astudio gwrthrychau yn ninasoedd Gorllewin Belarus? Rwy'n gwybod ei fod yn swnio'n hurt, ond yn dal i fod. Ar yr un pryd, mae hefyd yn werth gofyn y cwestiwn pam fod y milwyr yn PribOVO, OdVO ac yn rhannol yn KOVO (peidiwch ag anghofio am y Llynges) yn barod i ymladd. Rhywbeth fel hyn.
Mae’n briodol cofio rhai dyfyniadau o’u deunyddiau arolwg:
S. Gurov: “Rwy’n dal i amau mai dim ond cyd-ddigwyddiad syml yw’r holl ffeithiau uchod sy’n ymwneud â 06/22/41.”
A. Kislitsyn: “Mae yn dal yn anodd deall ai cyd-ddigwyddiad â diwrnod cyntaf y rhyfel oedd agor yr arddangosfa, ai gwaith y gelynion oedd hynny.”
Beth ddigwyddodd i ZapOVO?
 
6. Ychydig eiriau am hedfan
Yn nyddiau cyntaf y rhyfel, dioddefodd hedfan yn yr ardaloedd gorllewinol golledion enfawr. Hyd yn oed yn PribOVO. Sut y digwyddodd i filwyr yr ardal gael eu rhoi ar barodrwydd ymladd, ond nid felly yr awyren? Mae'r cwestiwn hwn yn dal yn agored. Wnes i ddim dod o hyd i lawer o ddogfennau ar hedfan. Byddaf yn rhoi un ohonyn nhw i chi. Am 8:00 ar 21 Mehefin, derbyniodd adran awyr a chatrodau'r ZapOVO telegram Rhif 217 (21):
Telegram Rhif 217 wedi'i ddadgryptio
Gan Lida Cyflwynwyd 4-08 21.6.41 Derbyniwyd 8-00 21.6.41
Wedi mynd i mewn i'r OSHS 8-05 21.6.41 Deciphered 8-15 21.6.41
Cyfeiriad: Rheolwyr AD, penaethiaid ardaloedd awyr, rheolwyr gorsafoedd amddiffyn awyr unigol.
Gorchmynnodd rheolwr yr Awyrlu fod pob uned yn cael ei rhoi ar barodrwydd ymladd, y swm gofynnol o fwledi i'w darparu, a'r mesurau angenrheidiol i guddliwio meysydd awyr, deunydd a chludiant i'w cymryd. Adroddiad gweithredu ar 6/21/41, ailadroddaf 6/21/41. erbyn 18:00.
Chwalu awyrennau Sofietaidd mewn meysydd awyr. Mehefin 1941
Gorchmynnwyd rhoi pob uned ar barodrwydd ymladd ac adrodd arno erbyn 18:00 ar Fehefin 21! Am beth oeddech chi'n paratoi? Unwaith eto gorchmynnir “cymryd y mesurau angenrheidiol i guddliwio meysydd awyr, deunydd a chludiant.”
Yn ystod yr ymchwiliad, mae D. Pavlov yn cadarnhau bod ZapOVO wedi derbyn gorchymyn gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl ar adleoli hedfan a'i guddliw (27):
Cadeirydd. Gorffennaf 9, 1941 ar iâ. 59 o Gyfrol 1 rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol:
“Mewn perthynas â hedfan. Roeddwn yn ymddiried yn llwyr yn y gair am wasgaru hedfan i feysydd awyr maes, ac yn y meysydd awyr i awyrennau unigol, ni wnes i wirio cywirdeb adroddiad Comander yr Awyrlu Kopts a'i ddirprwy Tayursky. Fe wnes i gamgymeriad troseddol gan fod hedfan wedi’i leoli mewn meysydd awyr yn nes at y ffin, mewn meysydd awyr a fwriadwyd ar gyfer hyfforddiant pe bai ein hymosodiad yn digwydd, ond nid ar gyfer amddiffyn.”
A ydych yn cadarnhau'r datganiadau hyn?
Diffynnydd Pavlov. Mae hyn yn hollol gywir. Ar ddechrau'r ymladd, dywedodd Kopets a Tayursky wrthyf eu bod wedi cyflawni gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl yr Undeb Sofietaidd ar y defnydd dwys o hedfan. Ond ni allwn yn gorfforol wirio cywirdeb eu hadroddiad. Ar ôl y bomio cyntaf, dinistriwyd yr adran awyr.
Roedd gorchymyn i roi hedfan ar barodrwydd ymladd. D. Pavlov a addef hyn. Adroddodd rheolwr Llu Awyr ZapOVO a'i ddirprwy (yn ôl D. Pavlov) fod yr hedfan wedi'i baratoi. Ond, serch hynny, dinistriwyd y rhaniadau awyr. Pam? Pe baent wedi cael eu rhoi ar barodrwydd ymladd mewn gwirionedd, yna byddai trechu wedi bod yn amhosibl. Mae enghraifft Awyrlu Ardal Filwrol Odessa yn dangos hyn yn glir.
Dylid dweud bod yr unedau hedfan wedi derbyn hyfforddiant cyson cyn y rhyfel. O gofiannau'r Is-gadfridog S. Dolgushin (yn 1941, peilot ymladdwr yn y gatrawd awyr 180fed):
Mae'n ymddangos ein bod yn paratoi'n drylwyr ar gyfer rhyfel. Ond nid oeddent yn barod ar ei gyfer.
Yn ystod gaeaf 1941, fe wnaethom feistroli hediadau uchder uchel, saethu llawer ar y côn ac ar y ddaear, a dechrau hedfan yn y nos. Ar y degfed o Fai, trosglwyddwyd ein catrawd o Lida i faes awyr Novy Dvor, sydd ychydig i'r gorllewin o Grodno... Mewn tywydd braf, o uchder o ddwy fil o fetrau gwelsom faes awyr yr Almaen yn llawn cerbydau amrywiol. Fe wnaethon ni lunio diagram a'i anfon i'r pencadlys. 63
Mae'n ymddangos bod y peilotiaid wedi meistroli hedfan yn y nos. Dywedodd D. Pavlov yn yr ymchwiliad nad oedd awyrennau’r ardal yn gallu gwrthsefyll yr Almaenwyr oherwydd eu hanallu i hedfan yn y nos (18).
Hynny yw, roedd yr awyren yn paratoi ar gyfer brwydr ac, yn ôl y telegram, dylai fod wedi'i roi ar barodrwydd ymladd (Llu Awyr Zapovovo o leiaf) erbyn noson Mehefin 21. Ond ar noson Mehefin 21, fel y mae S. Dolgushin yn cofio:
Ac ar Fehefin 21, am chwech gyda'r nos, ar ôl gorffen yr hediadau, cawsom orchymyn: i dynnu canonau, gynnau peiriant, a blychau bwledi o'r awyren a'i storio i gyd mewn warws.
Roedd pawb yn ddryslyd bryd hynny, yn ceisio darganfod beth oedd y mater, ond fe wnaethon nhw esbonio i ni: gorchymyn gan bennaeth y milwyr ardal oedd hwn, ac nid yw gorchmynion yn cael eu trafod yn y fyddin. Ac am ddau o'r gloch y bore cyhoeddwyd y larwm, a dechreuasom gario arfau i'r awyrennau. A bryd hynny ymddangosodd yr Almaenwyr dros y maes awyr, agorodd dân, dechreuodd ollwng bomiau... Roedd popeth ar dân, ond llwyddodd dau o'n hediadau i gychwyn a chymryd rhan mewn brwydr yn erbyn Grodno. Ar yr un diwrnod fe wnaethon ni hedfan i faes awyr arall, lle roedd y 127fed Catrawd Hedfan Ymladdwyr wedi'i lleoli... 64
Diarfogwyd y gatrawd awyr. Tynnwyd yr arfau o'r awyrennau, neu rhoddwyd gorffwys i'r personél. Pam, os oes gorchymyn i roi'r Awyrlu ar barodrwydd ymladd? A digwyddodd hyn i gyd ar y noson cyn y rhyfel.
Yn nodiadau Nina Kopec (gwraig rheolwr yr Awyrlu ZapOVO I. Kopec) mae'r arolygydd peilot F. Oleinikov yn siarad â hi:
Ar y noson cyn y rhyfel, daeth gorchymyn o Moscow i baratoi'r awyrennau ar gyfer rhyw fath o orymdaith, hynny yw, i dynnu eu harfau dros dro, ac felly ar adeg yr ymosodiad ffasgaidd cawsant eu diarfogi. Efallai mai dyma un o'r rhesymau dros farwolaeth Ivan. 66
Atgofion yw'r rhain y mae angen eu gwirio yn erbyn atgofion a dogfennau eraill. Ond erys y ffaith bod Lluoedd Awyr PribOVO, ZapOVO a KOVO wedi dioddef colledion sylweddol. Yr eithriad yma oedd Awyrlu OdVO. Mae'n amhosibl dychmygu, pan ddygwyd lluoedd daear yr ardaloedd i frwydro yn erbyn parodrwydd, na ddygwyd hedfan yr ardaloedd hyn i frwydro yn erbyn parodrwydd.
Ar yr un pryd, rhoddir gorchmynion i'r ardaloedd roi unedau ar barodrwydd ymladd. Mae tystiolaeth ddogfennol. Ond ar yr un pryd, mae yna nifer o atgofion sy'n sôn am dynnu arfau o awyrennau a diswyddo personél ar Fehefin 21. Mae angen casglu a threfnu tystiolaeth o'r fath. Bydd hyn yn caniatáu inni roi darlun mor fanwl â phosibl o'r hyn oedd yn digwydd ar drothwy'r rhyfel yn awyrlu ardaloedd y gorllewin.
Ar ddechrau'r rhyfel, gyda threchu lluoedd awyr yr ardaloedd, cynhaliodd Adran Arbennig yr NKVD pogrom ymhlith meistrolaeth uchel y Llu Awyr, yr hyn a elwir yn “garwriaeth yr awyrenwyr.” Un o ffeithiau'r achos hwn yw dienyddio cadfridogion yr Awyrlu ar Chwefror 23, 1942 yn Kuibyshev. Yn eu plith:
– Uwchfrigadydd A. Ionov, cadlywydd Awyrlu PribOVO;
– Uwchfrigadydd A. Tayursky, dirprwy bennaeth Llu Awyr ZapOVO (saethodd cadlywydd ardal yr awyrlu, yr Uwchfrigadydd I. Kopets, ei hun);
– Is-gapten Cyffredinol E. Ptukhin, cadlywydd Awyrlu KOVO.
1. I. Kopets, cadlywydd yr Awyrlu, Zapovo 2. A. Ionov, cadlywydd yr Awyrlu, PribOVo 3. E. Ptukhin, cadlywydd yr Awyrlu, KOVO 4. A. Tayursky, dirprwy bennaeth yr Awyrlu Llu, Zapovo
Cyhuddwyd pawb a ddienyddiwyd o fethu â chydymffurfio â gorchmynion i ddod ag unedau i barodrwydd ymladd a difrodi. Ar ben hynny, yn eu plith nid oes rheolwr yr Awyrlu OdVO - F. Michugin.
Mae yna lawer o gwestiynau a naws ynglŷn â'r Awyrlu.
 
7. Canlyniadau brwydr y ffin
Gellir dweud bod ardaloedd milwrol y gorllewin wedi'u paratoi'n wahanol ar gyfer rhyfel. A effeithiodd yn uniongyrchol ar eu galluoedd ymladd. Cadarnheir y casgliad cyffredinol hwn gan farn nifer o haneswyr yr Almaen. Ysgrifennodd Von Buttlar (cyn gadfridog yr Almaen) yn y llyfr “World War 1939-1945”:
Wrth asesu'n feirniadol brwydrau ffiniau yn Rwsia heddiw, gellir dod i'r casgliad mai dim ond Canolfan Grŵp y Fyddin oedd yn gallu cyflawni llwyddiannau o'r fath, sydd hyd yn oed o safbwynt gweithredol yn ymddangos yn wych. Dim ond i'r cyfeiriad hwn y llwyddodd yr Almaenwyr i drechu lluoedd gelyn gwirioneddol fawr ac ennill gofod gweithredol. Mewn sectorau eraill o'r ffrynt, gorchfygwyd y Rwsiaid yn mhob man, ond nid oedd yr Almaeniaid yn gallu i amgylchynu lluoedd mawr y gelyn na rhoddi rhyddid digon i symudiad ar gyfer ffurfiannau modurol.
Datblygodd grwpiau'r fyddin "Gogledd" a "De", fel rheol, gan wthio'r gelyn yn ôl, a ddefnyddiodd amddiffynfeydd y gellir eu symud yn fedrus, ac nid oedd hyd yn oed unrhyw gyfleoedd i gyflawni ergydion pendant ar eu blaenau. 67
1. K. Tippelskirch yn 1941, pennaeth y 30ain Adran Troedfilwyr 2. E. Manstein yn haf 1941, cadlywydd y 56fed Corfflu Modur 3. W. von Leeb, cadlywydd Grŵp y Fyddin y Gogledd
Dyma drosolwg Von Buttlar o'r rhyfel a ddigwyddodd ganol Gorffennaf 1941.
Mae ymchwilydd Almaenig arall K. Tippelskirch (hefyd yn gyn gadfridog) yn ei lyfr “History of the Second World War” yn sôn am wydnwch milwyr y PribOVO (o Fehefin 22, 1941, Ffrynt y Gogledd-Orllewin):
O'r cychwyn cyntaf, roedd gan filwyr y gelyn o dan orchymyn Marshal Voroshilov drefniant hynod o haenau... Yn amlwg, roedd y gelyn yn ymwybodol o'r crynhoad mawr o ffurfiannau Almaenig yn Nwyrain Prwsia ... dinistrio lluoedd mawr y gelyn, fel y cynlluniwyd , ni chafodd ei gynnal ...
Yr oedd dycnwch y gelyn yn argyhoeddiadol; Roedd hwn yn elyn ag ewyllys dur, a daflodd ei filwyr i frwydr yn ddidrugaredd, ond nid heb wybodaeth am gelfyddyd weithredol. 68
Mae cadfridog yr Almaen yn pwysleisio bod “y gelyn yn ymwybodol” o grynhoad milwyr yr Almaen ac roedd yn barod. Nid oedd yn bosibl amgylchu a dinystrio y gelyn yn y cyfeiriad hwn.
Mae'r un milwyr, "yn ymwybodol" o'r gelyn, lansiodd milwyr PribOVO un o'r gwrthymosodiadau llwyddiannus cyntaf ger Soltsy ar 14-18 Gorffennaf, 1941 yn erbyn y 56fed Corfflu Modur dan orchymyn E. Manstein (roedd yn rhaid i Awyrlu'r Almaen drefnu hyd yn oed). pont awyr i gyflenwi rhannau o'r corfflu). O ganlyniad i'r gwrthymosodiad, taflwyd byddin yr Almaen yn ôl 40 km. Ni allai milwyr Sofietaidd ddinistrio'r unedau amgylchynol; dihangodd y corfflu, gan ddioddef colledion sylweddol (anfonwyd 8fed Adran Panzer i'r cefn i'w hailgyflenwi). Ger Soltsy, daliwyd dogfennau Almaeneg gwerthfawr ar ddefnyddio unedau tanciau. Dim ond un o benodau brwydrau haf 1941 yw hon, nad yw pawb yn gwybod amdani.
Fe wnaeth methiant ZapOVO (a ailenwyd yn Ffrynt y Gorllewin) gymhlethu sefyllfa ffryntiau cyfagos yn sylweddol yn y dyfodol. Y milwyr o Ganolfan Grŵp y Fyddin a gynhaliodd ymosodiadau ar ystlys ym mis Awst i'r gogledd a'r de (poced Kiev).
Ar 30 Mehefin, cafodd y rheolwr blaen, y Cadfridog D. Pavlov, ei dynnu o'r gorchymyn, ac ar Orffennaf 4, cafodd ei arestio. Mewn cyfnod byr, arestiwyd nifer o gadlywyddion Ffrynt y Gorllewin. O ganlyniad i'r ymchwiliad, cawsant eu dedfrydu i farwolaeth:
– Pennaeth Staff y Ffrynt, yr Uwchfrigadydd V. Klimovskikh;
– Pennaeth Cyfathrebu Blaen, yr Uwchfrigadydd A. Grigoriev;
– Pennaeth Magnelwyr Blaen, Is-gadfridog N. Klich;
– cadlywydd y 14eg corfflu mecanyddol, yr Uwchfrigadydd S. Oborin;
- Cadlywydd y 4edd Fyddin, yr Uwchfrigadydd A. Korobkov.
1. V. Klimovskikh, pennaeth staff ZapOVO 2. A. Grigoriev, pennaeth cyfathrebu ZapOVO 3. N. Klich, pennaeth magnelau ZapOVO 4. A. Korobkov, cadlywydd y 4edd Fyddin
Roedd yr arweinyddiaeth filwrol-wleidyddol yn eu hystyried yn euog o amharodrwydd yr ardal. Nid oedd unrhyw ymchwiliadau na dienyddiadau tebyg ar ffryntiau eraill (roedd achosion unigol). Mae'n debyg bod rhywbeth difrifol iawn wedi digwydd er mwyn saethu'r cadfridogion ar ddechrau'r rhyfel, gan greu awyrgylch nerfus ymhlith staff rheoli'r Fyddin Goch.
Ar ddechrau'r rhyfel, methodd nifer o gadfridogion yn eu dyletswyddau. Felly, yn benodol, tynnwyd rheolwr y PribOVO (Ffrynt y Gogledd-Orllewin) F. Kuznetsov o'r gorchymyn ar Orffennaf 3. Ond ni chafodd ei saethu, ond fe'i trosglwyddwyd i swydd arall. Byddaf yn cymryd bod y gosb wedi effeithio ar y rhai a gafodd eu dal, o leiaf, am beidio â chydymffurfio â gorchmynion.
Pa gwestiynau allai fod ar gyfer y fyddin ar lawr gwlad pan nad oedd y Staff Cyffredinol ei hun yn disgwyl ergyd mor bwerus gan ddefnyddio'r grymoedd mwyaf posibl (o atgofion G. Zhukov). Felly, y gofynion mewn sefyllfa o'r fath oedd cyflawni gorchmynion sylfaenol a chynnal unedau yn barod.
Hoffwn ddweud ar wahân am fyddin yr Almaen ym mis Mehefin 1941. Efallai nad yw rhai pobl yn ei hoffi, ond hi oedd y fyddin orau bryd hynny. Y rhyngweithio llyfn gorau rhwng milwyr traed, sappers, magnelau, tanciau, hedfan, a gwasanaethau cyflenwi. Roedd cadfridogion yr Almaen bryd hynny yn gwybod sut i ddefnyddio ffurfiannau tanc yn well na'u gwrthwynebwyr. Ac mae hyn yn berthnasol nid yn unig i'r Fyddin Goch, ond hefyd i Brydain Fawr a Ffrainc. Ni allai meddwl milwrol Ffrainc fynd y tu hwnt i brofiad y Rhyfel Byd Cyntaf. Ond cafodd yr un profiad â'r Almaen mewn datblygiad eang o'r blaen gan ddefnyddio grwpiau ymosod gyda chyflwyniad cronfeydd wrth gefn arbennig i'r datblygiad arloesol hwn i guddio'n ddwfn ac o amgylch y gelyn. Fe wnaeth yr Almaenwyr fireinio'r strategaeth hon trwy ychwanegu unedau tanciau a magnelau symudol. Ni allai Ffrainc ymdopi â hyn, er gwaethaf y ffaith nad oedd ganddi ryfel cartref, ond gormes yn y fyddin. Nid yw’n gwbl deg beio’r staff gorchymyn Sofietaidd am eu hanallu i “feddwl am” ddulliau rhyfel newydd. Roedd hyn yn gyffredin i bawb. Roedd gan yr Almaenwyr gymhelliant enfawr dros ddod o hyd i ateb - yr awydd i ddial am eu trechu yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ffigurol, roedd yr Almaenwyr “yn dal dig.”
Yn ogystal, erbyn mis Mehefin 1941, roedd gan fyddin yr Almaen brofiad ymladd unigryw y cwmni Pwylaidd, y cwmni Ffrengig, a chwmnïau unigol yng ngogledd a de Ewrop. Aeth llu enfawr o filwyr a swyddogion (mwy na phedair miliwn o bobl) drwy'r cwmnïau milwrol hyn. Roedd hyn i gyd yn gwneud byddin yr Almaen yn beiriant milwrol go iawn sy'n gwybod beth a sut i'w wneud. Roedd profiad ymladd y Fyddin Goch wedi'i gyfyngu i'r brwydrau yn Khalkhin Gol (dim mwy na 70 mil o bobl) a Rhyfel y Gaeaf (tua 400 mil o bobl). Mae'n brofiad sy'n gwneud unedau milwrol yn wirioneddol fedrus. Ni all unrhyw faint o ymarferion na gemau staff gymryd ei le. Dechreuodd profiad ymladd go iawn ymddangos a chronni yn y Fyddin Goch o ddyddiau cyntaf y rhyfel.
A allai'r Fyddin Goch fod wedi trechu'r Almaenwyr yn 1941? Fy marn i yw na. Gallai encilio gyda brwydrau ystyfnig, gan gronni cryfder, profiad o ryngweithio a blino'r gelyn, gan aros am y foment pan ddaeth ymosodiad milwyr yr Almaen i ben. Roedd hyn yn gofyn am amddiffynfa haenog ddwfn.
 
Pennod 3. Cadfridogion yr Almaen: “Y gelyn difrifol cyntaf”
 
Un o'r ffynonellau dogfennol pwysig ar hanes y Rhyfel Mawr Gwladgarol yw dogfennau Almaeneg, llythyrau gan filwyr y Wehrmacht, yn ogystal â thystiolaeth ac asesiadau cadfridogion yr Almaen. Mae'n anodd amau yr olaf o unrhyw fath o agwedd gynnes tuag at yr Undeb Sofietaidd, felly ni fydd neb yn priodoli eu hatgofion i addurniadau.
Os yw rhywun yn diffinio data a dogfennau Sofietaidd fel ffug a phropaganda, yna ni ellir amau bod deunyddiau Almaeneg yn bropaganda Sofietaidd. Ac felly, gellir ystyried eu tystiolaeth am y Fyddin Goch yn eithaf gwrthrychol.
 
1. Sut ymladdodd y Fyddin Goch
Un o'r mythau cyffredin am ddechrau'r Rhyfel Mawr Gwladgarol yw bod milwyr y Fyddin Goch wedi'u digalonni cymaint gan yr ergyd gyntaf nes iddyn nhw bron â rhoi'r gorau i wrthsefyll. Mae’r rhesymau am hyn yn gysylltiedig nid yn unig â threchu brwydrau ar y ffin, ond hefyd â “morâl gwael y milwyr ar ôl gormes, newyn, dadfeddiant, ac yn gyffredinol oherwydd amharodrwydd rhannau eang o gymdeithas i ymladd dros y gyfundrefn droseddol. ”
Yn y cyfamser, mae tystiolaeth gan gadfridogion yr Almaen nad ydynt yn cytuno â'r farn bod y Fyddin Goch wedi rhoi'r gorau i wrthwynebiad. O ddyddiadur Pennaeth Staff Cyffredinol Byddin yr Almaen, y Cadfridog F. Halder, am fisoedd cyntaf y rhyfel:
Mehefin 24, 1941.
Roedd y gelyn yn y llain ffin yn cynnig ymwrthedd bron ym mhobman. Os nad oedd yn deall y sefyllfa yn iawn, roedd hyn yn ganlyniad i syndod tactegol, a arweiniodd at y ffaith bod gwrthwynebiad y gelyn yn anhrefnus, yn ddaduniad ac felly'n aneffeithiol.
Mehefin 26, 1941.
Mae Army Group South yn symud ymlaen yn araf, gan ddioddef colledion sylweddol yn anffodus. Mae'r gelyn sy'n gweithredu yn erbyn Army Group South yn arddangos arweinyddiaeth gadarn ac egnïol.
Mehefin 28, 1941.
Ar ochr dde Grŵp 1af Panzer, treiddiodd 8fed Corfflu Tanciau Rwsia yn ddwfn i'n safle ac aeth i gefn yr 11eg Adran Panzer. Mae'n amlwg bod y treiddiad gelyn hwn wedi achosi dryswch mawr yn ein cefn. Mae gwybodaeth o'r ffrynt yn cadarnhau fod y Rwsiaid yn ymladd at y dyn olaf yn mhob man. Dim ond mewn rhai mannau y maent yn ildio.
Mae'n drawiadol, pan fydd batris magnelau, ac ati yn cael eu dal, dim ond ychydig o ildio. Mae rhai Rwsiaid yn ymladd nes eu bod yn cael eu lladd, eraill yn ffoi, taflu oddi ar eu gwisgoedd a cheisio mynd allan o'r amgylchyn dan gochl gwerinwyr.
Gorffennaf 4, 1941.
Mewn rhai ardaloedd, mae criwiau tanciau gelyn yn gadael eu cerbydau, ond yn y rhan fwyaf o achosion maent yn cloi eu hunain yn y tanciau ac mae'n well ganddynt losgi eu hunain ynghyd â'u cerbydau.
Cyfanswm colled o tua 54,000 o bobl = 2.15% o 2.5 miliwn (mewn 13 diwrnod).
1. Ymosodiad ar focsys ffin Sofietaidd 2. Tanc Sofietaidd wedi'i ddinistrio
Milwyr Almaenig
Gorffennaf 11, 1941.
Mae'r gelyn yn ymladd yn ffyrnig ac yn ffanatig. Dioddefodd y ffurfiannau tanc golledion sylweddol o ran personél ac offer. Mae'r milwyr wedi blino.
Mae'r gelyn yn cynnal gwrth-ymosodiadau cryf o'r de a'r de-orllewin yn ardal Berdichev ac o'r gogledd yn ardal Zhitomir yn erbyn y lletem sy'n symud ymlaen gan 1st Tank Group.
Gorffennaf 15, 1941.
Mae milwyr Rwsiaidd yn ymladd, fel o'r blaen, gyda'r ffyrnigrwydd mwyaf.
Gorffennaf 16, 1941.
Yn gyffredinol, mae arweiniad cadarn a phwrpasol i'w deimlo'n amlwg yng ngweithrediadau hedfan y gelyn.
Gorffennaf 17, 1941.
Colledion: Rhwng Mehefin 22 a Gorffennaf 13, roedd cyfanswm o 92,120 o bobl allan o weithredu, sef 3.68% o'r cyfanswm.
Gorffennaf 18, 1941.
Smolensk Mae grŵp mawr o'r gelyn yn cynnal ymosodiadau egnïol i wahanol gyfeiriadau, gan geisio dianc rhag yr amgylchiad.
Gorffennaf 20, 1941.
Ar flaen Canolfan Grŵp y Fyddin, llwyddodd y gelyn i dorri'r amgylchiad yn ardal Nevel. Heddiw, yn gyffredinol, mae'r sefyllfa mewn nifer o sectorau o flaen Canolfan Grŵp y Fyddin wedi gwaethygu'n sylweddol. Ar ochr ddeheuol grŵp y fyddin, llwyddodd y gelyn i dreiddio i'n ffurfiannau brwydro. Ar y sector dwyreiniol sydd newydd ei greu o'r ffrynt i'r gogledd a'r de o Smolensk, mae'r gelyn yn cynnal ymosodiadau egnïol.
Ar 14-18 Mehefin, ger Soltsy, grŵp o filwyr yr Almaen (56fed corfflu mecanyddol dan arweiniad E. Manstein) oedd y cyntaf i gael eu hamgylchynu.
Gorffennaf 21, 1941.
Ar ochr ogleddol grŵp y fyddin, bu'n rhaid i'n milwyr, yn anffodus, adael Velikiye Luki.
Gorffennaf 22, 1941.
Yn rhanbarth Uman, mae'r 16eg a'r 11eg adran tanciau yn cymryd rhan mewn brwydrau ystyfnig gyda lluoedd mawr o danciau gelyn.
Gorffennaf 23, 1941.
Mewn rhai ffurfiannau, mae colledion swyddogion yn cyrraedd 50%! .
Gorffennaf 25, 1941.
Trodd nifer y milwyr tanciau gelyn allan i fod yn fwy na'r disgwyl. Nodir yn arbennig dycnwch gwrthsafiad y gelyn. O flaen Army Group South, roedd y gelyn ar ei orau mewn materion o arweinyddiaeth gyffredinol a chynnal gweithrediadau sarhaus ar raddfa weithredol. O flaen y Grwpiau Byddin “Canolfan” a “Gogledd”, dangosodd y gelyn ei ochr ddrwg yn hyn o beth.
Gorffennaf 26, 1941.
Grŵp y Fyddin De: Mae'r gelyn unwaith eto wedi dod o hyd i ffordd i dynnu ei filwyr rhag bygythiad yr amgylchiad sy'n dod i'r amlwg. Hyn, ar y naill law, yw y gwrth-ymosodiadau ffyrnig yn erbyn ein blaenwyr o'r 17eg Fyddin, ac ar y llaw arall, y gelfyddyd fawr gyda pha un y mae yn tynnu ei filwyr allan o ardaloedd dan fygythiad.
Yn gyffredinol, dylid nodi bod amddiffyniad y gelyn wedi dwysáu a bod y defnydd o'i danciau a'i awyrennau wedi gwella.
Gorffennaf 31, 1941
Mae'r gelyn yn ymosod ar ein milwyr ar hyd y ffrynt ac ar yr ystlys ddeheuol. Mae'r sefyllfa'n arbennig o llawn tyndra yn ardal Yelnya, lle mae'r gelyn yn lansio ymosodiadau parhaus o bob ochr.
Awst 2, 1941.
Collodd Army Group South 63 mil o bobl a derbyniodd atgyfnerthiad o 10 mil o bobl. Collodd Canolfan Grŵp y Fyddin 74.5 mil o bobl a derbyniodd atgyfnerthiadau o 23 mil o bobl. Collodd Army Group North 42 mil o bobl a derbyniodd atgyfnerthiad o 14 mil o bobl.
Awst 4, 1941.
Colledion rhwng Mehefin 22 a Gorffennaf 31, 1941: 205,175 o swyddogion heb eu comisiynu a phreifat ac 8,126 o swyddogion.
Awst 6, 1941.
Mae'r gelyn yn lansio gwrthymosodiadau cryf gyda chefnogaeth tanciau.
Colledion o 22.6 i 3.8 1941: 9188 o swyddogion, 231801 o swyddogion heb eu comisiynu a phreifat.
1. T-34 yn malu gwn Almaeneg 2. hwrdd tanc T-34
Awst 8, 1941.
Ar y gyffordd rhwng milwyr Kleist a Shwedler, torrodd y gelyn drwodd i Boguslav. Dylech roi sylw i ddewrder y gelyn wrth gynnal gweithrediad arloesol.
Datblygodd sefyllfa anodd gyda phersonél rheoli, yn enwedig gyda phenaethiaid catrodau a bataliwn ar gyfer ffurfiannau modur. Mae'r sefyllfa gyda rheolwyr magnelau yr un mor anodd.
Awst 10, 1941.
Colledion: 9,898 o swyddogion, 256,454 o swyddogion heb eu comisiynu a dynion wedi'u rhestru.
Awst 11, 1941.
Mae'r sefyllfa gyffredinol yn dangos yn fwy ac yn gliriach bod colossus Rwsia, a oedd yn paratoi'n ymwybodol ar gyfer rhyfel, er gwaethaf yr holl anawsterau cynhenid mewn gwledydd â chyfundrefn dotalitaraidd, wedi'i danamcangyfrif gennym ni. Gellir ymestyn y datganiad hwn i bob agwedd economaidd a threfniadol, i ddulliau cyfathrebu ac, yn arbennig, i alluoedd milwrol pur y Rwsiaid.
Awst 15, 1941.
Cwestiwn am dalu am golledion. Yn ystod 50 diwrnod o ymladd, collwyd 10 mil o swyddogion, hynny yw, 200 o bobl y dydd.
Mae Von Leeb yn adrodd i von Brauchitsch am ymosodiad gelyn mawr a lansiwyd o'r de i gyfeiriad Staraya Russa.
Awst 24, 1941.
Grŵp y Fyddin De: Mae ein hunedau yn ymladd brwydrau caled iawn ger Dnepropetrovsk. Mae'r gelyn yn taflu'r holl unedau sydd ar gael ac sydd newydd eu ffurfio i'r frwydr, fel y gall ein ffurfiannau tanc, sydd ar eu pennau eu hunain yn ymladd yn y maes hwn, symud ymlaen yn araf iawn yn unig.
Gostyngiad o 40% ar gyfartaledd yng nghryfder ymladd mewn adrannau milwyr traed ac mewn adrannau tanciau 50% ar gyfartaledd.
Awst 28, 1941.
10.30 – Galwad ffôn gan von Bock: Dywedodd yn gyffrous wrthyf fod gallu Grŵp y Fyddin i wrthsefyll yn dod i ben. Os bydd y Rwsiaid yn parhau â gweithrediadau sarhaus, yna ni fydd yn bosibl dal y sector dwyreiniol o flaen grŵp y fyddin.
Marsial Maes P. von Kleist, cadlywydd Grŵp 1af Panzer:
Roedd ymddygiad y milwyr Rwsiaidd, hyd yn oed yn y brwydrau cyntaf, mewn cyferbyniad trawiadol ag ymddygiad y Pwyliaid a chynghreiriaid y Gorllewin wrth drechu. Hyd yn oed amgylchynu, parhaodd y Rwsiaid ymladd ystyfnig. Lle nad oedd ffyrdd, roedd y Rwsiaid yn parhau i fod yn anhygyrch yn y rhan fwyaf o achosion. Roedden nhw bob amser yn ceisio torri trwodd i'r dwyrain... Anaml roedd ein hamgylchynu o'r Rwsiaid yn llwyddiannus.
Dangosodd y Rwsiaid eu bod yn rhyfelwyr o'r radd flaenaf o'r cychwyn cyntaf, ac roedd ein llwyddiannau yn ystod misoedd cyntaf y rhyfel yn syml oherwydd gwell hyfforddiant. Ar ôl ennill profiad ymladd, daethant yn filwyr o'r radd flaenaf. Buont yn ymladd gyda dycnwch eithriadol ac roedd ganddynt ddygnwch anhygoel... 70
Criwiau marw gwn peiriant a gwn magnelau y Fyddin Goch
O nodiadau J. Goebbels:
Mae dewrder yn ddewrder wedi'i ysbrydoli gan ysbrydolrwydd. Mae dycnwch y Bolsieficiaid yn amddiffyn eu hunain yn eu pillboxes yn Sevastopol yn debyg i ryw fath o reddf anifeiliaid, a chamgymeriad dwfn fyddai ei ystyried yn ganlyniad argyhoeddiadau neu fagwraeth Bolsieficiaid. Mae Rwsiaid bob amser wedi bod fel hyn ac, yn fwyaf tebygol, byddant bob amser yn aros fel hyn.
Dywedodd rheolwr lluoedd daear yr Almaen, y Cadfridog Maes V. Brauchitsch, fis ar ôl dechrau'r Rhyfel Mawr Gwladgarol (a gofnodwyd gan F. Halder dyddiedig Gorffennaf 24, 1941):
Mae unigrywiaeth y wlad a chymeriad unigryw'r Rwsiaid yn rhoi penodoldeb arbennig i'r ymgyrch. Y gwrthwynebydd difrifol cyntaf. 71
Ynglŷn â bataliynau cosbi'r Almaen
Mae'n hysbys bod cwmnïau cosbi a bataliynau wedi'u creu yn y Fyddin Goch yn unol â gorchmynion Rhif 227 o Orffennaf 28, 1942. Ni chawsant eu creu naill ai yn ystod enciliad haf 1941, nac yn ystod amddiffyniad Moscow, er bod y rhain roedd cyfnodau rhyfel yn anodd iawn.
Ond nid yr Undeb Sofietaidd oedd y cyntaf i ddefnyddio bataliynau cosbi. Y cyntaf i gael unedau milwrol o'r fath ar y ffrynt dwyreiniol oedd milwyr yr Almaen (dywedodd gorchymyn Rhif 227 nad yr ochr Sofietaidd a'u dyfeisiodd). Ni ddarganfyddais union ddyddiad ymddangosiad bataliynau cosbi'r Almaen. Mae gwybodaeth eu bod wedi ymddangos yn syth ar ôl y gorchfygiad ger Moscow. Ond mae F. Halder yn ei ddyddiadur ar Orffennaf 9, yn ystod adroddiad pennaeth adran sefydliadol yr OKH, yr Uwchfrigadydd Walter Bule, yn gwneud nodyn am y bataliwn cosbi:
Gorffennaf 9, 1941.
Trodd trefnu “bataliwnau cosbi” yn syniad da.
Awst 1, 1941.
Mae’r bataliwn cosbi wedi dioddef colledion o 25 y cant hyd yn hyn; mae 170 o bobl wedi’u recriwtio i gymryd eu lle.
Medi 25, 1941.
Roedd diwrnod 24.9 yn ddiwrnod tyngedfennol iawn i'r OKW. Mae hyn oherwydd methiant ymosodiad yr 16eg Fyddin yn Llyn Ladoga, lle y cyfarfu ein milwyr ag ymosodiad difrifol gan y gelyn, pan gyrrwyd 8fed Adran Panzer yn ôl a chyfyngwyd yr ardal yr oeddem yn byw ynddi ar lan ddwyreiniol afon Neva.
Yn hyn o beth, gwnaeth y Fuhrer y penderfyniadau a ganlyn ar unwaith: ... f) dylid trosglwyddo'r bataliwn wrth gefn (bataliwn cosbi) i ardal  72
Mae milwyr yr Almaen nad ydynt eto wedi profi trechu, gan arwain at droseddwyr llwyddiannus i bob cyfeiriad, yn trefnu bataliynau cosbi. Am ba reswm? Dylid nodi y galwyd ar fataliynau cosbi i gynnal disgyblaeth filwrol yn ystod cyfnodau milwrol anodd.
Ynglŷn â galluoedd y gorchymyn Sofietaidd
Oberst Cyffredinol G. Guderian:
...Yn yr Ail Ryfel Byd daeth yn amlwg bod gan y gorchymyn uchel Sofietaidd alluoedd uchel hefyd ym maes strategaeth...
Nodweddir cadfridogion a milwyr Rwsiaidd gan ufudd-dod. Ni chollasant eu presenoldeb meddwl hyd yn oed yn amodau anoddaf 1941...
Y Cadfridog G. Blumentritt, pennaeth staff y 4edd Fyddin yn symud ymlaen yn Belarus:
Cawsom ein hwynebu gan fyddin yr oedd ei rhinweddau ymladd yn llawer gwell na'r holl fyddinoedd eraill yr oeddem erioed wedi dod ar eu traws ar faes y gad...
Eisoes roedd brwydrau Mehefin 1941 yn dangos i ni sut le oedd y fyddin Sofietaidd newydd. Collasom hyd at hanner cant y cant o'n personél mewn brwydrau. Bu gwarchodwyr y ffin a merched yn amddiffyn yr hen gaer yn Brest am dros wythnos, gan frwydro i'r eithaf, er gwaethaf ffrwydro ein gynnau trymaf a bomio awyr. Buan y dysgodd ein milwyr beth oedd yn ei olygu i ymladd yn erbyn y Rwsiaid... 73
1. G. Friesner, cadlywydd Grŵp y Fyddin “De Wcráin” 2. G. Blumentritt, pennaeth staff y 4edd Fyddin 3. P. von Kleist, cadlywydd Grŵp 1af Panzer 4. J. Goebbels, Gweinidog Propaganda o Almaen
O ddyddiadur J. Goebbels:
Mawrth 5, 1945.
Unwaith eto mae'r Fuhrer yn beirniadu'r Staff Cyffredinol yn hallt... Mae'r Fuhrer yn iawn pan ddywed fod diwygio milwrol yn Ffrainc wedi'i wneud nid yn ystod y Chwyldro Ffrengig, ond dim ond yn ystod rhyfeloedd Napoleon. Cyflawnodd Stalin y diwygiad hwn mewn modd amserol [sy'n golygu glanhau staff rheoli'r Fyddin Goch] ac felly mae bellach yn mwynhau ei fanteision. Os gorfodir diwygiad o'r fath arnom heddiw gan ein trechiadau, bydd yn rhy hwyr i lwyddiant terfynol.
Mawrth 16, 1945.
Mae'r Staff Cyffredinol yn rhoi llyfr i mi gyda gwybodaeth fywgraffiadol a phortreadau o gadfridogion a marsialiaid Sofietaidd. O'r llyfr hwn nid yw'n anodd cael gwybodaeth amrywiol am ba gamgymeriadau rydym wedi'u gwneud yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r marsialiaid a'r cadfridogion hyn, ar gyfartaledd, yn eithriadol o ifanc, gyda bron dim un ohonyn nhw dros 50 oed. Maen nhw <...> yn bobl hynod egniol, ac ar eu hwynebau gallwch ddarllen bod ganddyn nhw gefndir gwerin da... Yn fyr, fe'm gorfodir i ddod i'r casgliad annymunol bod arweinwyr yr Undeb Sofietaidd yn dod o wladolion gwell strata na'n rhai ni...
Hysbysaf y Fuehrer am lyfr y Staff Cyffredinol am farsialiaid a chadfridogion Sofietaidd a roddwyd i mi i’w hadolygu, gan ychwanegu fy mod yn cael yr argraff nad ydym yn gallu cystadlu o gwbl ag arweinwyr o’r fath. Mae'r Fuehrer yn rhannu fy marn yn llawn. Mae ein cadfridogion yn rhy hen, maent wedi goroesi eu defnyddioldeb <...>, sy'n sôn am ragoriaeth aruthrol y cadfridogion Sofietaidd. 74
Portread grŵp o benaethiaid blaenau'r Rhyfel Mawr Gwladgarol. Yn eistedd, o'r chwith i'r dde: I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov. Yn sefyll, o'r chwith i'r dde: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Kh.
Oberst General G. Friessner, cadlywydd Grŵp y Fyddin “De Wcráin”:
...Yn ystod y rhyfel, gwyliais wrth i'r gorchymyn Sofietaidd ddod yn fwy a mwy profiadol...
...Mae'n gwbl wir bod y gorchymyn Sofietaidd uchel, gan ddechrau o Stalingrad, yn aml yn rhagori ar ein holl ddisgwyliadau. Cyflawnodd symudiad cyflym a throsglwyddo milwyr yn fedrus, gan symud cyfeiriad y prif ymosodiad, dangosodd sgil wrth greu pennau pontydd a gosod mannau cychwyn arnynt ar gyfer y trosglwyddiad dilynol i'r ymosodol ...
Marsial Maes P. von Kleist:
Dysgodd eu rheolwyr wersi'r gorchfygiadau cyntaf ar unwaith ac mewn amser byr dechreuodd weithredu'n rhyfeddol o effeithiol.
 
2. Am golledion yr Almaen
Yn gyffredinol ystyrir colledion milwrol yr Almaen yn ystod misoedd cyntaf y rhyfel yn fach. Dyfynnir yn aml yma dystiolaeth F. Halder:
Rhagfyr 14, 1941.
Colledion o 22.6 i 10.12. 1941: clwyfedig - 18,220 o swyddogion, 561,575 o swyddogion heb gomisiwn a phreifat; lladd - 6,827 o swyddogion, 155,972 o swyddogion heb gomisiwn a phreifat; ar goll - 562 o swyddogion, 31,922 o swyddogion heb eu comisiynu a phreifat.
Collwyd cyfanswm o 25,609 o swyddogion a 749,469 o swyddogion heb gomisiwn a dynion a restrwyd.
Cyfanswm y colledion, heb gyfrif y sâl, oedd 775,078 o bobl, neu 24.22% o gyfanswm cryfder y fyddin ar y Ffrynt Dwyreiniol (cyfartaledd o 3.2 miliwn o bobl) ... 75
Mae F. Halder yn amcangyfrif colledion Wehrmacht rhwng Mehefin 22 a Rhagfyr 10, 1941 yn 195,283 o bobl wedi'u lladd ac ar goll. Ac yn ôl B. Müller-Hillebrand, roedd colledion rhwng Mehefin 22 a diwedd Tachwedd 1941 yn 244 mil o bobl. Y gwahaniaeth yw 50 mil o bobl.
Mae'r niferoedd yn amrywio'n sylweddol (nid wyf yn rhoi amcangyfrifon Sofietaidd o golledion yr Almaen yn fwriadol). Hyd yn hyn, nid oes ffigurau digon dibynadwy ar gyfer colledion byddin yr Almaen, a gafwyd trwy gyfrifiad ystadegol uniongyrchol (er y gallai rhywun anghytuno â hyn). Eglurir hyn gan y diffyg data cyflawn ar golledion yr Almaen ar lefel y fyddin ac adran. Mae darnau o'r deunyddiau hyn, gan gynnwys o blith dogfennau a ddaliwyd gan y Fyddin Goch (mae eu hastudiaeth yn darparu gwybodaeth ddiddorol). Yn ogystal, mae llawer o anghysondebau rhwng ffigurau swyddogol anafusion yr Almaen ac amcangyfrifon cadfridogion yr Almaen.
Dyfyniadau o'r llyfr gan B. Müller-Hillebrand “German Land Army, 1933-1945”:
Cyn y rhyfel yn erbyn yr Undeb Sofietaidd, ychydig iawn o golledion a ddioddefodd byddin yr Almaen. Ym mhob ymgyrch filwrol yn y gorffennol ers dechrau'r rhyfel, collodd lluoedd daear yr Almaen gyfanswm o lai na 100 mil o bobl wedi'u lladd ac ar goll. Collwyd yr un nifer mewn lladd yn ystod wyth wythnos gyntaf y rhyfel yn erbyn yr Undeb Sofietaidd. Credai'r OKH y byddai colledion mawr yn yr ymgyrch hon. Felly, ffurfiodd bataliynau maes wrth gefn ym mron pob adran cyn dechrau'r ymgyrch yn erbyn y wladwriaeth Sofietaidd.
Ym mis Mehefin 1941, roedd gan y lluoedd daear ar gael iddynt, heb gyfrif y fintai gonsgript a aned ym 1922 a ddaeth i mewn i'r fyddin wrth gefn ar 1 Mai, 1941, dros 400 mil o filwyr wrth gefn hyfforddedig, gan gynnwys y fintai gonscript a aned ym 1921. , y mae tua 80 ohonynt hyfforddwyd mil o bobl fel rhan o fataliynau o adrannau wrth gefn, ac roedd y gweddill yn gwbl barod fel rhan o'r fyddin wrth gefn. Fodd bynnag, daeth yn amlwg yn fuan nad oedd y fath ragfeddwl yn ddigonol. Arhosodd y colledion trwm a ddisgwylid ar ddechrau’r ymgyrch bron yr un mor uchel yn ystod misoedd yr haf. Eisoes yn ystod y pedair wythnos gyntaf, trosglwyddodd bataliynau maes wrth gefn yr adrannau eu holl bersonél i'r unedau gweithredol.
...Y prinder personél ar ddiwedd mis Awst oedd: mewn 14 rhanbarth - dros 4,000 o bobl, mewn 40 - dros 3,000 o bobl, mewn 30 - dros 2,000 o bobl ac mewn 58 - ychydig yn llai na 2,000 o bobl.
Angladd yn y Wehrmacht ar y Ffrynt Dwyreiniol
Costiodd y llwyddiannau mawr a gafwyd yn ystod yr ymgyrch (hyd at ddiwedd Tachwedd 1941) golled o tua 230 mil o bobl wedi eu lladd a 14 mil ar goll. Os cymerwn i ystyriaeth hefyd fod nifer y clwyfedigion deirgwaith yn uwch na chyfanswm y colledion a laddwyd ac a gollwyd, a hyd yn oed pe bai rhai o'r clwyfedigion yn dychwelyd i'r blaen ar ôl gwella, yna erbyn diwedd Tachwedd 1941 roedd tua 740 mil o bobl allan. o weithredu, a Mae'n troi allan i fod yn bosibl i wneud iawn am y golled hon o ddim ond 400 mil o bobl.
Er mwyn trefnu atgyfnerthiadau newydd, dechreuodd rheolwr y fyddin wrth gefn ar Awst 15, 1941 weithred i ailddosbarthu personél. Ar Hydref 22 yr un flwyddyn, sefydlodd y gallai 250 mil o bobl o'r milwyr consgripsiwn iau gael eu rhyddhau ar gyfer y blaen pan gânt eu disodli gan uwch swyddogion consgripsiwn, yn ogystal â milwyr nad oeddent yn gwbl addas ar gyfer gwasanaeth mewn unedau gweithredol. Cyflawnwyd yr ailddosbarthiad hwn o fewn y lluoedd daear gweithredol yn y Dwyrain ac yn enwedig yn y Gorllewin ac o fewn y fyddin wrth gefn. Diolch i fesurau i glirio'r cefn, yn bennaf o'r fyddin wrth gefn, rhyddhawyd 25 mil o swyddogion a swyddogion preifat heb gomisiwn ychwanegol at ddefnydd y milwyr yn y Dwyrain.
Erbyn diwedd Tachwedd 1941, roedd y diffyg yn y fyddin weithredol yn y Dwyrain yn dod i gyfanswm o 340 mil o bobl. Roedd hyn yn golygu bod y milwyr traed ar gyfartaledd wedi colli tua chwarter o'u cryfder gwreiddiol pan ddechreuodd ymladd trwm yn y gaeaf.
Ym mis Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 1941, ad-drefnwyd pum adran milwyr traed yn ôl y “model dwyreiniol” (81, 212, 215, 223 a 227) o’r Gorllewin a’u trosglwyddo i sector gogleddol y Ffrynt Dwyreiniol. Yn gyfnewid am hyn, trosglwyddwyd pedair adran a oedd wedi'u curo'n wael o'r Ffrynt Dwyreiniol i'r Gorllewin, y bu'n rhaid eu hailgyflenwi a'u had-drefnu ar yr un pryd: y 5ed, 8fed a'r 28ain Adran Troedfilwyr ... y 71ain Adran Troedfilwyr ... roedd y 99ain Adran Troedfilwyr Ysgafn yn trosglwyddo o Ffrynt y Dwyrain ym mis Tachwedd ffrynt i Serbia...
Ar Dachwedd 6, 1941, dywedodd adran sefydliadol Staff Cyffredinol y Lluoedd Tir, yn y nodyn a gyflwynwyd “Asesiad o allu ymladd y fyddin ddaear bresennol yn y Dwyrain,” fod gan adrannau troedfilwyr ar gyfartaledd 65% o'u cychwynnol. gallu ymladd, rhaniadau tanc - tua 35%. 77
Sylwch ar weithgareddau milwrol yr Almaen yn ôl yn 1941:
- Dewiswyd cronfa gyfan y fyddin o bersonél, a oedd yn cynnwys y fintai ym 1921 a 1922;
– Trosglwyddo pum adran gyflawn o’r gorllewin i’r dwyrain a phedair “adran wedi’u curo’n ddifrifol” o’r dwyrain i’r gorllewin (mae hyn mewn gwirionedd yn ailgyflenwi personél – faint oedd yr ailgyflenwi?);
– Ailddosbarthu personél (disodli gydag uwch fintai, defnyddio cenhedloedd nad ydynt yn Almaenig fel unedau cefn a chyflenwi). Rhoddodd hyn hefyd gynnydd yn nifer y milwyr.
Os yw'r data am 200-300 mil o Almaenwyr a laddwyd yn cyfateb i realiti, mae'n golygu bod mwyafrif byddin yr Almaen mewn gwasanaeth. Hyd yn oed o gymryd i ystyriaeth y colledion yn y clwyfedig, prinder y fyddin Almaenig oedd 340 mil o bobl. Credaf nad yw hwn yn brinder critigol i fyddin yr Almaen. Yna pam ym mis Tachwedd-Rhagfyr na all y Wehrmacht ganolbwyntio goruchafiaeth driphlyg mewn lluoedd i gyfeiriadau'r prif ymosodiad, yn ôl canonau clasurol y rhyfela? Ar ben hynny, roedd gan yr Almaen nifer o gynghreiriaid (nid oedd yr Almaen yn ymladd yr Undeb Sofietaidd yn unig!), y mae angen cynnwys eu colledion yn y cyfrif cyffredinol hefyd.
Beth mae cadfridogion yr Almaen eu hunain yn ei ddweud am eu colledion? Sut wnaethon nhw asesu'r sefyllfa ar lawr gwlad?
Dyma sut yr asesodd Pennaeth Staff Cyffredinol yr Almaen F. Halder gyflwr gallu ymladd y Wehrmacht ar ddiwedd Tachwedd 1941:
Tachwedd 27, 1941.
Mae ein milwyr ar drothwy lludded llwyr o rymoedd materol a dynol. 78
Nid yw colledion anwrthdroadwy ond 200 mil o filwyr a swyddogion, ac mae byddin yr Almaen eisoes ar fin disbyddu ei hadnoddau dynol. Neu a oes mwy o golledion?
Angladd yn y Wehrmacht ar y Ffrynt Dwyreiniol
Mae rheolwr Canolfan Grŵp y Fyddin, Maes Marshal Fedor von Bock, yn ei lyfr “Safais wrth gatiau Moscow,” yn adrodd am golledion a oedd yn dod yn eithaf difrifol i grŵp y fyddin. Ar Hydref 31ain mae cofnod (yma ac isod mae dyfyniadau o lyfr von Bock yn nodi dyddiad mynediad):
31/10/41
Mae ein colledion yn dod yn amlwg iawn. Mewn ffurfiannau grwpiau byddin, mae mwy nag ugain o fataliynau yn cael eu rheoli gan brif raglawiaid.
Mae Oberleutnant yn cyfateb i reng uwch-lefftenant Sofietaidd a Rwsiaidd. Yn ôl von Bock, roedd y colledion yn y corfflu swyddogion mor ddifrifol nes bod y prif raglawiaid yn rheoli bataliynau pan ddylent fod yn gorchymyn platŵn. Ysgrifennodd F. Halder hefyd am golledion sylweddol ymhlith swyddogion. Yn naturiol, yr unedau milwyr traed a ddioddefodd y colledion mwyaf arwyddocaol mewn swyddogion. Roedd hyn yn gorfodi nid yn unig i ddenu swyddogion iau llai profiadol, ond hefyd i gymryd eu lle swyddogion o ganghennau eraill o'r fyddin. Digwyddodd sefyllfa debyg yn y Fyddin Goch.
Effeithiodd colledion a difrifoldeb yr ymladd ar filwyr yr Almaen. Ynglŷn â'r 24ain Panzer Corps, a ddioddefodd golledion difrifol yn y brwydrau ym mis Hydref, ysgrifennodd G. Guderian:
Yn raddol cafodd ymladd trwm ei effaith ar ein swyddogion a'n milwyr... Ac nid oedd yn sioc gorfforol, ond yn sioc feddyliol na ellid ei hanwybyddu. Ac yr oedd y ffaith fod ein swyddogion goreu wedi eu hattal mor fawr mewn canlyniad i'r brwydrau diweddaf yn rhyfeddol. 80
Erbyn canol mis Tachwedd 1941, yn ôl P. Karel (ffugenw Paul Karl Schmidt, a ymladdodd yn y dwyrain yn yr SS) yn y llyfr “Eastern Front”:
Roedd adrannau troedfilwyr yr Almaen wedi colli rhwng 30 a 50 y cant o'u personél yn ystod y cynnydd di-baid a'r ymladd trwm di-baid, ac nid oedd y rhaniadau arfog a groesodd y ffin ym mis Mehefin i gyd ond yn atgofion (dim mwy na thraean o'u cryfder arferol).
Gadewch imi bwysleisio bod P. Karela yn dweud bod yr adrannau troedfilwyr wedi colli hyd at 30-50% o'u personél. Beth yw cymhareb y colledion hyn rhwng lladd a chlwyfo? Yn ôl y data uchod gan F. Halder, nid oedd cyfanswm colledion byddin yr Almaen yn fwy na 25%.
A dyma beth mae'r un awdur yn ei ysgrifennu am 10fed Adran Panzer y 40fed Panzer Corps, ganol mis Hydref 1941:
Roedd yr adran... yn colli ei chryfder olaf. Pan adroddodd yr Uwchfrigadydd Fischer am y nifer wirioneddol o filwyr parod i ymladd ac offer defnyddiadwy yn ei uned i bennaeth ei gorfflu, ebychodd y Cadfridog Stumme: “Fy Nuw! Oes, dim ond patrôl rhagchwilio gwell sydd gennych chi.”
Yr hyn a oedd yn weddill o'r adran tanc oedd yr un cryfder â phatrôl rhagchwilio wedi'i atgyfnerthu! Adroddiadau F. von Bock ar gyfer Tachwedd 21:
21/11/41
...o ran nifer yr adrannau, a barnu wrth hyn yn y bwrdd gwyrdd, nid yw cydbwysedd y grymoedd yn waeth nag arfer. Ond mae'r gostyngiad mewn effeithiolrwydd ymladd - mewn rhai cwmnïau dim ond 20 i 30 o bobl oedd ar ôl - mae colledion mawr yn y staff gorchymyn a gor-ymdrech o bobl, ynghyd â'r oerfel, yn rhoi darlun bron yn hollol wahanol.
Mewn cwmnïau Almaeneg unigol yng Nghanolfan Grŵp y Fyddin, dim ond 20 i 30 o bobl oedd ar ôl. I ddeall a yw hyn yn llawer neu ychydig, nerth rheolaidd y cwmni Germanaidd oedd 191 o bobl. Hynny yw, mae'r cwmnïau y mae von Bock yn ysgrifennu amdanynt wedi colli o 85 i 90% o'u personél. Dyma bris buddugoliaethau Almaeneg yn ystod haf a hydref 1941. Ac nid propaganda Sofietaidd yw hwn, dyma eiriau cadfridog Almaeneg a welodd y sefyllfa ar lawr gwlad.
1. F. von Bock rheolwr Canolfan Grŵp y Fyddin 2. V. Brauchitsch pennaeth y lluoedd daear (1938-1941) 3. G. Cadlywydd Guderian 2il Grŵp Panzer
Mae hyn i gyd yn gwbl groes i ddata swyddogol yr Almaen. I ddangos sefyllfa milwyr yr Almaen, byddaf yn dyfynnu dyfyniadau o lyfr von Bock ar gyflwr Canolfan Grŵp y Fyddin yn symud ymlaen i Moscow. Rwy’n argymell darllen yn ofalus; rwy’n meddwl bod y dadansoddiad o’r sefyllfa gan gadfridog yr Almaen ym mis Tachwedd-Rhagfyr 1941 yn haeddu sylw:
20/11/41
...Mae asgell dde'r 4edd Fyddin yn analluog i weithrediadau sarhaus gweithredol yn y dyfodol rhagweladwy, mae galluoedd yr 17eg a'r 173ain adran, y rhai a gymerodd ran mewn brwydrau amddiffynnol trwm, wedi llwyr ddihysbyddu, dioddefodd y rhaniadau sy'n weddill golledion trwm. Mae Corfflu XII a XX hefyd yn hynod o wan ac ni allant dorri trwy safleoedd y gelyn.
21/11/41
Es i o Gzhatsk i leoliad y Corfflu XII. Mae'r brwydrau ffyrnig a gymerodd le wedi gwneud argraff amlwg ar bennaeth y corfflu ac mae'n disgrifio cyflwr ei adrannau yn y lliwiau mwyaf tywyll, y mae eu galluoedd, yn ôl ef, wedi llwyr ddihysbyddu.
Mae colledion, yn enwedig ymhlith swyddogion, yn cael eu teimlo. Mae llawer o raglawiaid yn rheoli bataliynau, ac mae un prif raglaw yn bennaeth ar gatrawd. Lleihawyd nifer rhai catrodau i 250 o bobl. Mae'r personél yn dioddef o amodau llety oer ac annigonol. Yn fyr, nid yw'r corfflu, ym marn ei rheolwr, bellach yn gallu gweithredu fel uned ymladd.
23/11/41
Yn lleoliad y XX Corps, dywedodd ei bennaeth wrthyf am ddifrifoldeb y brwydrau y cymerodd y corfflu ran ynddynt, a chwynodd hefyd am y gofynion uchel a roddwyd ar yr unedau gan y gorchymyn uchel: “Mae'n ofynnol i ni gyrraedd y Moscow o hyd. Camlas, heb sylweddoli hynny wedyn Ni fyddwn yn gallu cymryd un cam.”
1/12/41
Mae brwydrau’r 14 diwrnod diwethaf wedi dangos nad yw “dinistr llwyr” y fyddin Rwsiaidd sy’n ein gwrthwynebu yn ddim byd mwy na ffantasi. Mae stopio wrth gatiau Moscow, lle mae'r rhwydwaith o briffyrdd a rheilffyrdd yr un dwysaf yn nwyrain Rwsia i gyd, yn golygu cymryd rhan mewn brwydrau anodd yn erbyn gelyn sy'n llawer mwy niferus na ni. Yn y cyfamser, mae milwyr grŵp y fyddin yn gwbl barod ar gyfer hyn. Ond hyd yn oed os daw'r amhosibl yn bosibl a'n bod yn llwyddo i ddal tiriogaethau newydd o amgylch Moscow i ddechrau yn ystod yr ymosodiad, nid oes gennyf ddigon o filwyr o hyd i amgylchynu'r ddinas a'i selio'n dynn o'r de-ddwyrain, y dwyrain a'r gogledd-ddwyrain. Felly, mae'r sarhaus parhaus yn ymosodiad heb ystyr na phwrpas, yn enwedig o ystyried y ffaith bod amser yn agosáu at y pwynt angheuol pan fydd lluoedd y milwyr ymosod wedi blino'n llwyr. Mae angen i chi benderfynu nawr beth i'w wneud nesaf. Ar hyn o bryd, mae milwyr Canolfan Grŵp y Fyddin wedi'u hymestyn dros flaen o fwy na 1000 cilomedr, tra bod gennyf un adran fel gwarchodfa. O dan amodau o'r fath, gan gymryd i ystyriaeth y colledion mewn swyddogion a'r gostyngiad sydyn yn effeithiolrwydd ymladd y milwyr, ni fydd lluoedd grŵp y fyddin yn gallu gwrthsefyll hyd yn oed sarhaus trefnus canolig iawn ...
6/12/41
Mae cwynion gan unedau am y rhagoriaeth aer a gyflawnwyd gan y Rwsiaid yn tyfu.
7/12/41
Diwrnod anodd. Yn ystod y nos, dechreuodd adain dde 3ydd Grŵp Panzer dynnu'n ôl. Mae lletemau gelyn annymunol ar adain ogleddol y grŵp tanciau yn gwneud eu hunain yn teimlo. Cynyddodd y gelyn hefyd yn sylweddol y pwysau ar asgell dde'r 9fed Fyddin. Anfonais bopeth yr oeddwn wedi llwyddo i'w gasglu ar frys i'r 3ydd Grŵp Panzer; Anfonwyd catrawd y 255ain adran ar dryciau - bataliwn ar y tro - tua Klin, lle y cyrhaeddodd y bataliwn cyntaf y bore yma. Yr unig gronfa wrth gefn y llwyddodd 4ydd Grŵp Panzer i'w chrafu gyda'i gilydd oedd cwmni wedi'i atgyfnerthu.
10/12/41
(Telegram i V. Brauchitsch, Cadlywydd Lluoedd Tir yr Almaen)
“Rwy’n cael fy ngorfodi i ailadrodd yr hyn yr wyf eisoes wedi adrodd arno lawer gwaith: ni fydd blaen grŵp y fyddin yn gallu dal ei safleoedd presennol am amser hir gyda’r lluoedd sydd ar gael. Hyd yn oed os llwyddwn i ddileu lletem y gelyn i'n hamddiffynfeydd mewn rhai mannau, bydd hyn yn cael ei gyflawni ar gost disbyddu'r milwyr olaf sydd ar gael i ymladd yn llwyr. Rhennir y safbwynt hwn gan holl reolwyr y fyddin...
Am y rheswm hwn, fe'm gorfodir i ailadrodd sawl gwaith y galw a fynegwyd yn flaenorol am anfon atgyfnerthiadau yn gyflym. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau i frwydro yn erbyn brwydrau amddiffynnol gyda rhywfaint o siawns o lwyddo, heb dyngu milwyr grŵp y fyddin i siawns ddall.”
Bedd milwr Almaenig ar y Ffrynt Dwyreiniol
Dywedodd Von Bock na fyddai lluoedd grŵp y fyddin yn gallu gwrthsefyll hyd yn oed sarhaus canolig iawn. Gofynnodd yn gyson am atgyfnerthion i'w filwyr. O nodiadau rheolwr yr Almaen, gellir sylwi ar gymhlethdod sefyllfa milwyr yr Almaen ger Moscow. Yn hyn o beth, mae canlyniad gwrthdramgwydd y Fyddin Goch ym mis Rhagfyr yn ymddangos yn eithaf naturiol.
Ym 1941, mewn brwydrau ystyfnig gyda byddin yr Almaen, gan gynnwys ei hunedau tanciau sioc, roedd “naddion” yn ddieithriad yn cael eu dileu. Daeth yr unedau gorau gyda phrofiad enfawr i'r amlwg. Nid yw’n gyd-ddigwyddiad i filwyr a swyddogion y Fyddin Goch ddweud am fyddin yr Almaen ym 1943 nad oedd yr Almaenwr yr un fath o gwbl ag yn 1941.
Mae angen ichi ddeall, pan fyddant yn sôn am rai rhaniadau a ffurfiannau Almaenig ar ddiwedd 1941, yna, yn ôl cadfridogion yr Almaen, eu bod ymhell o fod yn cyfateb i'r unedau milwrol hynny a groesodd y ffin rhwng yr Almaen a'r Sofietiaid ar 22 Mehefin, 1941.
Dim ond 340 mil o bobl oedd prinder swyddogol byddin yr Almaen erbyn Rhagfyr 1941. A dyma pan oedd colledion mewn nifer o gwmnïau troedfilwyr yn dod i 85-90%, pan mai dim ond 250 o bobl ar ôl o'r catrodau troedfilwyr gyda chryfder enwol o 3049 o bobl (yn colli 92%), pan oedd adrannau tanc yn dihysbyddu eu galluoedd ymladd. A yw ffigurau swyddogol yr Almaen yn cyfateb i realiti?
Ac yn olaf: ym mis Hydref 1944, cyhoeddwyd symud “uwch-gyfanswm” yn yr Almaen, cafodd dynion rhwng 16 a 60 oed eu consgriptio. Beth ddigwyddodd i'r nifer fawr o Almaenwyr ifanc, o ystyried mân golledion ar y ffrynt dwyreiniol? Ond roedd yna gynghreiriaid Almaenig hefyd. Mae'n amlwg nad oedd adnodd cynnull yr Almaen a'i chynghreiriaid yn gyfyngedig i un neu ddwy filiwn o bobl. Cyfanswm yn 1939-1945. Yn ôl ffynonellau amrywiol, cafodd rhwng 18 a 22 miliwn o bobl eu drafftio i fyddin yr Almaen yn unig. Mae hyn heb gynghreiriaid! Beth ddigwyddodd iddyn nhw? Efallai iddynt ddioddef mân golledion yn 1941-1942. ymosod, ac yna hefyd encilio i'r Almaen gyda mân golledion, wedi hynny ildiont. Neu efallai bod y mwyafrif ohonyn nhw wedi cael eu “gwaredu” ar y ffrynt dwyreiniol.
Beth yw gwir golledion yr Almaenwyr a'u cynghreiriaid ar y Ffrynt Dwyreiniol?
 
3. Gyda phwy ymladdodd y Fyddin Goch?
Mae'n ddefnyddiol gwybod gyda phwy y bu'r Fyddin Goch yn ymladd trwy gydol y Rhyfel Mawr Gwladgarol. Byddaf yn darparu data ar filwyr Echel a ddaliwyd (gwledydd Ewropeaidd). Nid yn unig yr unedau ymladd uniongyrchol a ddaliwyd, ond hefyd yr unedau cefn a oedd yn ymwneud â chyflenwi ac atgyweirio. O'r data hyn gellir barnu'n fras gyfanswm nifer milwyr yr Almaen a'i chynghreiriaid.
Yn y cyfnod rhwng Mehefin 22, 1941 a Medi 2, 1945, daliwyd y canlynol (mae milwyr gwledydd yr Echel yn Ewrop mewn print trwm):
Cenedligrwydd/Cyfanswm
Almaenwyr - 2.389560 miliwn o bobl
Hwngariaid - 513.767 mil o bobl
Rwmaniaid – 187,370 mil o bobl
Awstriaid - 156.682 mil o bobl
Tsieciaid a Slofaciaid - 69.977 mil o bobl
Pwyliaid - 60,280 mil o bobl
Eidalwyr - 48.957 mil o bobl
Ffrangeg - 23,136,000 o bobl
Iwgoslafia (Croatiaid yn bennaf) - 21,822,000 o bobl
Moldovans - 14.129 mil o bobl
Iseldireg - 4.729 mil o bobl
Gwlad Belg - 2,010 mil o bobl
Lwcsembwrg - 652 o bobl
Daniaid - 457 o bobl
Sbaenwyr - 452 o bobl
Norwyaid - 101 o bobl
Swedeniaid - 72 o bobl
1. Carcharorion rhyfel Hwngari 2. Carcharorion rhyfel Rwmania
Mae cyfansoddiad byddin y gelyn yn amrywiol iawn, mae bron pob gwlad Ewropeaidd yn cael ei chynrychioli. Nid yr Almaenwyr yn unig a ymladdodd. Fe wnaethon nhw ddenu llawer o wledydd a chenhedloedd Ewrop i'w hymgyrch dwyreiniol.
Mae yna farn bod yr Almaen wedi gorfodi ei chynghreiriaid i ymladd (y Ffrancwyr, Gwlad Belg, Iseldireg, Daniaid, yn ogystal â Sbaenwyr, Croatiaid, Eidalwyr, Hwngariaid, Ffiniaid, Rwmaniaid, ac ati). Ar ben hynny, fe'u gorfododd gymaint nes i'r Ffrancwyr o filwyr yr SS ymladd i'r olaf yn Berlin ym mis Mai 1945. Sut cawsant eu gorfodi i wneud hyn, a hyd yn oed dan yr amodau hynny?
Ac eto, faint wnaeth yr Almaen orfodi’r cynghreiriaid a faint oedden nhw eu hunain eisiau cymryd rhan yn yr adran ar ôl y fuddugoliaeth?
 
Casgliad
I grynhoi, gallwn ddweud bod paratoadau systematig ar gyfer rhyfel wedi digwydd yn yr Undeb Sofietaidd. Roeddent yn paratoi i wrthyrru streic gyntaf y gelyn, ac roedd mesurau amddiffynnol wedi'u cynllunio i ddyfnder mawr ar ei chyfer. Lluniwyd cynlluniau yswiriant ar gyfer ardaloedd, byddinoedd ac adrannau. Camau gweithredu amddiffynnol yn union oedd y canllaw.
Ers gwanwyn 1941, cyrhaeddodd milwyr y ffin orllewinol ac adeiladwyd amddiffynfeydd. Ar y degfed diwrnod o Fehefin, dechreuodd milwyr anfon i'w sectorau (a nodir gan gynlluniau cyflenwi). Digwyddodd hyn pan adawodd y milwyr eu chwarteri gaeaf gyda'r holl offer angenrheidiol ar gyfer brwydro. Roedd yn rhaid i'r milwyr fod yn barod ar gyfer brwydr. Digwyddodd ymadawiad milwyr i bwyntiau newydd fel rhan o ymarferion tactegol.
Digwyddodd y defnydd hwn o filwyr gyda chyfranogiad uniongyrchol penaethiaid ardal. Roedd yn rhaid i reolwyr rhanbarth feddu ar ddealltwriaeth o'r sefyllfa yn yr ardaloedd a'r nodau cyfredol. Roedd y defnydd mwyaf trefnus yn PribOVO, yn waeth yn KOVO. Yn ZapOVO, ni chynhaliwyd y broses hon mewn gwirionedd, ac eithrio ar gyfer adleoli rhaniadau dwfn. Yn ôl pob tebyg, ychydig o reolaeth oedd gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl dros leoli milwyr ardal. O ganlyniad, yr oedd yr ardaloedd milwrol yn barod ar gyfer rhyfel i wahanol raddau, fel y dangosodd dechrau'r rhyfel.
Dyna un peth.
Yn ail. Ni chafodd y llu awyr yn yr ardal, ac eithrio'r Odvo, ei roi ar barodrwydd ymladd (roedd rôl hedfan yn y rhyfel yn arwyddocaol iawn). Ar ben hynny, yn yr adrannau awyr bu proses o ddiarfogi, tynnu gynnau peiriant a chanonau o awyrennau. Arweiniodd hyn oll at drechu'r Awyrlu yn nyddiau cyntaf y rhyfel. Cafodd y ffactor hwn effaith sylweddol ar lwyddiannau dilynol y gelyn. Sut gallai hyn ddigwydd? Ar bwrpas neu beidio?
Trydydd. Tystiolaeth niferus o ddiarfogi rhai unedau: er enghraifft, anfon gwrth-awyrennau a magnelau maes i saethu gwersylla ar drothwy'r rhyfel, a gymhlethodd y frwydr yn erbyn awyrennau a thanciau'r gelyn yn sylweddol. Mae angen deall y mater hwn cymaint â phosibl. Pam? Un peth yw ymladd ag arfau mewn llaw ac eithaf peth arall yw cwrdd â'r gelyn yn y barics gyda phopeth a ddaeth i law. A fu difrod bwriadol o orchmynion a brad? Awdurdododd rhywun gynnal yr arddangosfa yn Brest a chaniatáu i beilotiaid Almaeneg archwilio dinasoedd Gorllewin Belarus. I ba raddau yr effeithiodd gweithredoedd o'r fath ar allu'r Fyddin Goch i gynnal ymgyrchoedd ymladd? A beth yw rôl y ffactor hwn yn nhrychineb haf 1941 yn gyffredinol?
Pedwerydd. Pa mor barod oedd y fyddin a'r swyddogion rheoli ar gyfer rhyfel. Roeddem yn paratoi ar gyfer rhyfel, ond ni all unrhyw faint o baratoi gymryd lle profiad ymladd llawn, sy'n cynnwys cynllunio gwirioneddol a gweithredu gweithrediadau, rhyngweithio rhwng gwahanol fathau o filwyr, ac ati. Cafodd milwyr yr Almaen y profiad hwn. Roedd gan yr ochr Sofietaidd bersonél cyfyngedig yn yr ymladd yn Khalkhin Gol a Rhyfel y Gaeaf - yn amlwg dim digon ar gyfer profiad ymladd cynhwysfawr, llawn. Yn ôl tystiolaeth cadfridogion yr Almaen eu hunain, ymddangosodd profiad o'r fath ymhlith milwyr a swyddogion Sofietaidd yn ystod misoedd cyntaf y rhyfel. Ac fe wnaethon nhw ei feistroli'n llwyddiannus.
Roedd llawer o resymau am fethiant misoedd cyntaf y rhyfel. Dwi wedi sortio rhai allan. Er mwyn deall yn gywir beth ddigwyddodd, mae'n bwysig gwahaniaethu'n glir rhyngddynt. Darganfyddwch ystyr pob un. Er enghraifft, i wahanu methiant i gyflawni gorchmynion, sabotage, a gweithredoedd sabotage llwyr, ar y naill law, ac anallu a diffyg profiad cadlywydd, ar y llaw arall. Peidiwch â thapio popeth gyda'ch gilydd.
A gyda llaw, sut wnaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch ddychmygu brwydrau yn y dyfodol? Yn ôl G. Zhukov, nid oedd y Staff Cyffredinol yn disgwyl streic mor enfawr a consentrig. A ddylem ni ysgrifennu hyn i lawr fel y rhesymau dros y gorchfygiad?
Roedd cyfarwyddebau cyn y rhyfel yn aml yn cynnwys “peidio ag ildio i gythruddiadau.” Ceisiodd yr arweinyddiaeth wleidyddol Sofietaidd beidio ag ysgogi'r Almaen, nid i roi rheswm dros ryfel. Mae awydd o'r fath yn dangos cymhlethdod cysylltiadau rhyngwladol, sy'n haeddu dadansoddiad cynhwysfawr ar wahân.
Roedd y rhyfel yn agosáu. Ar ben hynny, mae pawb yn rhybuddio am y peth: y Prydeinig, cudd-wybodaeth, attaches milwrol Sofietaidd, defectors Almaeneg niferus (mwy nag 20 yn hysbys mewn deg diwrnod cyn y rhyfel), maent yn credu bod hyd yn oed y llysgennad yr Almaen i'r Undeb Sofietaidd F. Schulenburg, trwy drydydd partïon , rhybuddiodd yr arweinyddiaeth wleidyddol Sofietaidd am yr ymosodiad (er nad wyf wedi dod o hyd i dystiolaeth ddogfennol o'r fath).
1. F. Schulenburg, Llysgennad yr Almaen i'r Undeb Sofietaidd 2. W. Churchill, Prif Weinidog Prydain Fawr 3. A. Mikoyan Commissar y Bobl dros Fasnach Dramor yr Undeb Sofietaidd
Fel yr ysgrifenodd W. Churchill, gwyddai I. Stalin am yr ymosodiad oedd ar ddod. Dywedodd Stalin wrth Churchill, a oedd yn ymweld â'r Undeb Sofietaidd ym mis Awst 1942:
Nid oedd angen unrhyw rybudd arnaf. Roeddwn i'n gwybod y byddai'r rhyfel yn dechrau, ond roeddwn i'n meddwl y gallwn i ennill chwe mis arall. 84
Cadarnheir hyn gan V. Molotov. Roedd awydd i ohirio'r rhyfel. Ond pan ddaeth yn anochel (rhoddodd yr Almaen y gorau i ymateb yn ddiplomyddol i gamau Sofietaidd a dechrau canolbwyntio milwyr ar y ffin), rhoddwyd rhybudd i'r milwyr a'r fflyd yn ardaloedd y gorllewin (Mehefin 18-19). At hynny, gwnaed hyn gyda golwg ar ddifrifoldeb cysylltiadau rhyngwladol, a adlewyrchwyd mewn gweithredoedd penodol ar lawr gwlad.
Nawr hoffwn ddyfynnu nifer o farnau cyfranogwyr yn y digwyddiadau hynny. Mae Anastas Mikoyan yn bersonoliaeth hynod iawn, iau hir wleidyddol, a lwyddodd ar yr un pryd i aros yn y cysgodion:
Nos Sadwrn, Mehefin 21, 1941, gyda'r hwyr, roeddem ni, aelodau'r Politburo, yn fflat Stalin. Fe wnaethom gyfnewid barn. Roedd y sefyllfa yn llawn tyndra.
Roedd Stalin yn dal i feddwl na fyddai Hitler yn dechrau rhyfel. Yna cyrhaeddodd Timoshenko, Zhukov a Vatutin (yno). Dywedasant eu bod newydd dderbyn gwybodaeth gan ddiffygiwr y byddai milwyr yr Almaen yn croesi ein ffin ar Fehefin 22 am 4 o'r gloch y bore.
Roedd Stalin y tro hwn hefyd yn amau cywirdeb y wybodaeth, gan ddweud: onid oedd y diffygydd wedi'i drosglwyddo'n bwrpasol i'n cythruddo?
Gan ein bod ni i gyd wedi dychryn yn fawr ac wedi mynnu bod mesurau brys yn cael eu cymryd, cytunodd Stalin “rhag ofn” i roi cyfarwyddyd i’r milwyr i’w rhoi ar barodrwydd i ymladd...
Gwahanasom tua thri o'r gloch y boreu ar Fehefin 22, 1941, ac awr yn ddiweddarach deffroasant fi : rhyfel !
Yn syth, casglodd aelodau o'r Politburo gyda Stalin a darllen gwybodaeth bod Sevastopol a dinasoedd eraill wedi'u bomio.
...Roedd Stalin mewn cyflwr mor ddigalon... 85
Mae hwn mewn rhyw ffordd yn asesiad canonaidd o ddechrau'r rhyfel. Ac anfonwyd y gyfarwyddeb i'r milwyr rhag ofn. Ydych chi'n meddwl bod y llywodraeth Sofietaidd wedi gwneud penderfyniadau difrifol mewn gwleidyddiaeth ryngwladol rhag ofn? Neu a oedd gennych chi safbwynt clir a dealladwy (heb ei hysbysebu, ond i chi'ch hun) ar nifer o faterion gyda mesurau penodol os oedd angen?
Yn ei atgofion, ysgrifennodd G. Zhukov am sut y gofynnodd ef a S. Timoshenko ar noson Mehefin 21 am ganiatâd gan I. Stalin i ddod â'r milwyr i barodrwydd ymladd llawn, ac roedd yn ystyried syniad o'r fath yn "gynamserol." Mae Zhukov yn ysgrifennu:
“Rhaid i ni roi cyfarwyddeb ar unwaith i’r milwyr ddod â’r holl filwyr yn yr ardaloedd ffiniol i fod yn barod ar gyfer ymladd,” meddai Comisiynydd y Bobl.
Nesaf, darllenwyd y gyfarwyddeb ddrafft. Nododd I. Stalin, yn ôl G. Zhukov:
Mae’n gynamserol rhoi cyfarwyddeb o’r fath yn awr; efallai y bydd y mater yn dal i gael ei ddatrys yn heddychlon.
Fodd bynnag, ychydig o baragraffau yn ddiweddarach, mae'r marsial yn dyfynnu cyfarwyddeb a anfonwyd at y milwyr, sy'n cyfeirio at barodrwydd ymladd llawn y milwyr. A yw Stalin yn gwahardd ac yn awdurdodi ar yr un pryd? Heb ei ddeall! A sut i egluro dod â milwyr PribOVO i barodrwydd ymladd ers Mehefin 18?
Mae V. Molotov yn nodi nad yw G. Zhukov bob amser yn disgrifio'r digwyddiadau ar drothwy'r rhyfel yn gywir:
Mae gan Zhukov lawer o ddarpariaethau dadleuol yn ei lyfr. Ac mae infidels. Dywed, fel cyn dechreu y rhyfel, y mae yn adrodd i Stalin, yr wyf yn bresenol hefyd, fod yr Almaeniaid yn ymgymeryd ag ymsymudiadau, yn creu perygl rhyfel, ac fel pe buaswn yn gofyn y cwestiwn iddo: Beth, ydych yn meddwl fod bydd yn rhaid i ni frwydro yn erbyn yr Almaenwyr?” Y fath beth digywilydd. Y ffwl olaf, fel petai. Mae pawb yn deall, ond dydw i ddim yn deall dim byd. Mae'n ysgrifennu bod Stalin yn hyderus y byddai'n gallu atal y rhyfel. Ond os ydych chi'n beio Stalin yn unig am bopeth, yna ef yn unig a adeiladodd sosialaeth, ar ei ben ei hun enillodd y rhyfel. Ac nid Lenin oedd yr unig un â gofal, ac nid Stalin oedd yr unig un yn y Politburo. Mae pawb yn gyfrifol. Nid yw'r hyn nad oeddent yn ei wybod yn wir. Wedi'r cyfan, daeth Kirponos a Kuznetsov â'r milwyr yn barod, ond ni wnaeth Pavlov.
Mae pawb yma eisiau rhyddhau eu hunain o gyfrifoldeb. Fodd bynnag, rhoddodd Kuznetsov, morwr a gweinidog materion morwrol, gyfarwyddiadau gyda'r nos rhwng Mehefin 21 a Mehefin 22 i fod yn barod ar gyfer cyrch awyr. Ni wnaeth Zhukov hyn... 87
Gwyddom fod rhyfel o gwmpas y gornel, ein bod yn wannach na'r Almaen, y byddai'n rhaid i ni gilio.
Y cwestiwn cyfan oedd lle byddai'n rhaid i ni encilio - i Smolensk neu i Moscow, buom yn trafod hyn cyn y rhyfel. 88
Mae cyfranogwyr yn yr un digwyddiad yn ei weld yn “wahanol”. (Gyda llaw, nid oes yr un ohonynt yn dweud bod yr Undeb Sofietaidd yn paratoi i ymosod ar yr Almaen.) Ni ddylech ganolbwyntio yn unig ar asesiadau o'r fath (maent yn eithaf goddrychol). Mae eu hawduron yn dilyn eu nodau eu hunain. Mae angen astudio'n gynhwysfawr pa benderfyniadau gwleidyddol, economaidd a milwrol a wnaed ac a weithredwyd. Gweler pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd ym 1940-1941. yn yr ardaloedd gorllewinol, yn unol â chyfarwyddebau Comissariat Amddiffyn y Bobl a'r Staff Cyffredinol, pa gyfarwyddebau a anfonwyd i'r ardaloedd o Moscow, a pha orchmynion a roddwyd yn yr ardaloedd eu hunain - yn unol â'r cyfarwyddebau hyn.
Yn gyntaf, gadewch i ni restru'r holl gyfarwyddebau a gorchmynion hysbys mewn trefn gronolegol. Fel hyn byddwn yn gweld a deall y duedd (ystyr fewnol a dilyniant penderfyniadau). Pam ei fod yn bwysig? Ni all person sy'n deall tuedd yr hyn sy'n digwydd gael ei ddrysu gan ffeithiau unigol a gymerwyd allan o'u cyd-destun. Yn seiliedig ar drefn a chronoleg yr holl ddata ffeithiol, rwyf am weithredu'r prosiect “Ffaith Hanes”.
Mae yna lawer o ansicrwydd a chwestiynau o hyd. Mae'r ffaith nad yw pob dogfen sy'n ymwneud â'r Rhyfel Mawr Gwladgarol wedi'i dad-ddosbarthu yn chwarae rhan arwyddocaol yn y tanddatganiad. O 2005 ymlaen, roedd gan y TsAMO RF (Archif Ganolog Gweinyddiaeth Amddiffyn Ffederasiwn Rwsia) 10 miliwn o ffeiliau o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol mewn storfa gyfrinachol, tra bod 2 filiwn yn y parth cyhoeddus. Nid yw nifer sylweddol o ddogfennau Staff Cyffredinol wedi'u dad-ddosbarthu, gan gynnwys telegramau gan y Staff Cyffredinol i'r milwyr (pwy a ŵyr, efallai yn eu plith mae telegram gan y Staff Cyffredinol dyddiedig Mehefin 18). Yr wyf yn siŵr y bydd dad-ddosbarthu’r dogfennau hyn yn dileu llawer o faterion dadleuol.
Rwy'n gwahodd pawb i ddelio â'r materion hyn gyda'i gilydd!
__________
Annwyl ddarllenydd, anfonwch eich adolygiad a sylwadau am y llyfr i.
Gyda'ch cymorth chi byddwn yn:
- Camgymeriadau cywir,
– darparu dogfennau a ffeithiau pwysicach,
– gwneud disgrifiadau o ddigwyddiadau yn fwy cyflawn a chywir.
 
Annwyl Ddarllenydd!
Rwy'n eich gwahodd i GYFRANOGI wrth lunio hanes dibynadwy o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol!
Pam fod hyn yn angenrheidiol?
Oherwydd NID YW'N DDERBYNIOL ailysgrifennu hanes ein gwlad!
Pam maen nhw'n ailysgrifennu hanes y Rhyfel Mawr Gwladgarol?
Daeth yr Undeb Sofietaidd allan o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol heb or-ddweud fel pŵer mawr. Mae'r rhyfel hwn yn un o'r platiau sy'n cefnogi byd-olwg y person a fu unwaith yn Sofietaidd, ac yn awr yn Rwsia.
PAN DDIWEDD Y DADLEUON, mae'r stori'n mynd rhywbeth fel hyn
Mae “partneriaid gorllewinol” eisiau newid plât craidd ein byd-olwg. Maent yn ymdrechu i ddewis syniadau, prosiectau, cyflawniadau a buddugoliaethau.
Ceir adolygiad o'r gamp a'r hyn oedd ynddi. Mae llawer o ddigwyddiadau a ffeithiau yn cael eu tawelu. Mae nodweddion pobl benodol yn diflannu. Ar y gorau, dim ond enwau sydd ar ôl.
Mae nifer fawr o fythau yn cael eu creu, y tu ôl i'r rhain nid yn unig y cwrs, ond hefyd gwir ystyr y digwyddiadau sy'n datblygu yn weladwy.
Ydych chi eisiau i'ch plant wybod beth, yn erbyn pwy a sut yr ymladdodd eu hendeidiau?
Beth ydw i'n ei gynnig?
Rwy'n bwriadu creu prosiect hanesyddol a fydd, yn seiliedig ar ffeithiau a dogfennau, yn dangos hanes dibynadwy'r Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Dychmygwch wefan gyda map hanesyddol manwl o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol gyda data wedi'i lwytho ar:
Mae’n anodd deall digwyddiadau hanesyddol heb fap.
- economeg,
- gwleidyddiaeth,
- llif masnach,
- technoleg,
- lluoedd arfog,
- etc.
Bydd y map yn ymateb i'ch cliciau, gan egluro a dangos y paramedrau a ddewiswyd (amser, rhan flaen, math o offer, sector economaidd, ac ati).
Mewn adran ar wahân byddwch yn gallu ymgyfarwyddo â chynnwys cytundebau, cyfarwyddebau, gorchmynion, crynodebau ac adroddiadau. Darllenwch ef eich hun a dod i'ch casgliadau eich hun!
Bydd y prosiect yn dangos sut yr oedd mewn gwirionedd, heb addasu'r ffeithiau i gyd-fynd â'r syniad cyffredinol (gydag arwydd minws a chydag arwydd plws).
Beth a wneir
Mae sylfaen ddogfennol y prosiect wedi'i chasglu'n rhannol. Ystyrir y gweithrediad technegol, sut le fydd y wefan, sut i drefnu'r deunydd, ac ati.
Cyflwynais rai o'r dogfennau a gasglwyd mewn dau o'm llyfrau. Maent yn dangos digwyddiadau adnabyddus ac anhysbys, a'r prif adroddwr yw'r dogfennau eu hunain.
Byddwn yn falch iawn o glywed eich barn amdanynt.
Oeddech chi'n hoffi'r prosiect? Ydych chi eisiau cymryd rhan?
Rwy'n chwilio am bobl o'r un anian! Mae cyfranogiad pawb yn bwysig i'r Prosiect.
1. Dywedwch wrthym am y prosiect. Rydych chi'n blogiwr, mae gennych chi dudalennau ar rwydweithiau cymdeithasol neu ddim ond llawer o ffrindiau a chydnabod.
- Rhoi gwybod am y prosiect,
- Ail-bostio erthyglau,
– Rhowch ddolen i’r llyfrau a gwefan y prosiect.
Rhowch wybod i fwy o bobl amdano!
2. Gweithredu Rydych chi'n ddylunydd, yn rhaglennydd, yn ysgrifennwr copi, yn drefnydd... neu dim ond awgrymiadau defnyddiol sydd gennych chi Bydd y prosiect yn elwa o'ch cyfranogiad! Fy post:
3. Cefnogaeth ariannol. Mae hyd yn oed 14 rubles yn arwyddocaol ar gyfer y prosiect. Mae'r prosiect yn cychwyn ar gyfnod newydd o weithredu!
Gallwch anfon unrhyw swm ar amser cyfleus. Mwy o fanylion ar wefan y prosiect -
Waeth beth fo'r math o gyfranogiad, rydych chi'n gwneud cyfraniad sylweddol i weithrediad y Prosiect.
E-bost:
Gwefan y prosiect:
Diolch am eich diddordeb yn y llyfr ac yn y prosiect Ffeithiau Hanes! Mae eich barn yn bwysig i mi.
 
Cyfranogwyr y prosiect “Ffaith Hanes”
Diolchaf i bawb a gefnogodd y prosiect “Ffaith Hanes”. Mae hwn yn brosiect byw. A gall pawb gymryd rhan ynddo mewn unrhyw ffurf.
Isod hoffwn gyflwyno rhai o gyfranogwyr y prosiect. Roedd eu mewnbwn yn bwysig iawn i’r prosiect, a daethant yn rhan o’r llyfr hwn! Ydych chi eisiau bod yn eu plith? Darllenwch sut i wneud hynny ().
Gweriniaeth Khakassia
Ruslan Ozerov
Saveliy Popov
Dmitry Panchenko
rhanbarth Novosibirsk
Dmitry Erokhin
Konstantin Tanov
Olga Gamova
Ilya Kamov
rhanbarth Rostov
Valery Alatortsev
Veronica Pannikova
rhanbarth Krasnoyarsk
Dmitry Pan
Arthur Vatinov
Vadim Guzeev
Anastasia Savitskaya
Moscow
Anatoly Venikov
Ilya Pashkov
Valery Artemov
 
Dogfennaeth
1. Ar hanfodion defnyddio lluoedd arfog yr Undeb Sofietaidd Rhif 103202/s. Medi 18, 1940
2. Ystyriaethau Staff Cyffredinol y Fyddin Goch ar y cynllun ar gyfer lleoli'n strategol Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd pe bai rhyfel yn digwydd yn erbyn yr Almaen a'i chynghreiriaid. [heb fod yn gynharach na Mai 15, 1941]
3. Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr ZapOVO Rhif 503859/ss/ov. [dim hwyrach na Mai 20, 1941]
4. Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr PribOVO Rhif 503920/ss/ov. [dim hwyrach na Mai 30, 1941]
5. Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr KOVO Rhif 503862/ss/s. [dim hwyrach na Mai 20, 1941]
6. Cyfarwyddeb Cyngor Milwrol y ZapOVO i bennaeth y 3edd Fyddin Rhif 002140/ss/ov. Mai 14, 1941
7. Ar dorri ffin yr Undeb Sofietaidd rhwng Tachwedd 1940 a Mehefin 10, 1941 Rhif 1996/6. Mehefin 12, 1941
8. Ar osod dyddiad ar gyfer ymosodiad ar yr Undeb Sofietaidd. Mehefin 10, 1941
9. Memo gan Ddirprwy Gomisiynydd y Bobl dros Faterion Mewnol ar ganiatâd i wagio teuluoedd prif staff y datodiad ffin Shakiai. Mehefin 20, 1941
10. Gorchymyn i gryfhau diogelwch ffiniau, dim. Mehefin 20, 1941
11. Cyfarwyddeb y Cyngor Milwrol KOVO Rhif A1-00211. Mehefin 11, 1941
12. Cyfarwyddeb i Gyngor Milwrol KOVO Rhif 504205. Mehefin 13, 1941
13. Gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn yr Undeb Sofietaidd L/g 0042. Mehefin 19, 1941
14. Trefniadaeth ffrynt a phenodi staff rheoli. Mehefin 21, 1941
15. Gorchymyn i'r 12fed Corfflu Mecanyddol Rhif 0033. Mehefin 18, 1941
16. Cyfarwyddeb ZAPOVO i benaethiaid y 3ydd, y 4ydd a'r 10fed byddin. Cyfarwyddeb Rhif 1. Mehefin 22, 1941
17. Cyfarwyddeb Rhif 2 i Gynghorau Milwrol LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. Mehefin 22, 1941
18. O brotocol holi D. G. Pavlov dyddiedig Gorffennaf 7, 1941.
19. Cyfarwyddeb pencadlys Rhanbarth Milwrol Arbennig y Baltig. Mehefin 18, 1941
20. Detholiad o drefn pencadlys Dosbarth Milwrol Arbennig y Baltig. Mehefin 19, 1941
21. Telegram Rhif 217 i adran awyr ZapOVO. Mehefin 21, 1941
22. Adroddiad gan bennaeth Fflyd Baltig y Faner Goch i bennaeth ardaloedd milwrol arbennig Leningrad a'r Baltig, pennaeth milwyr y ffin. Mehefin 20, 1941
23. Ymddiddan rhwng V. M. Molotov a'r Llysgennad V. Schulenburg. Mehefin 21, 1941
24. Cyfarwyddeb i bennaeth y milwyr ZapOVO. Mehefin 13, 1941
25. Cyfarwyddeb i Gynghorau Milwrol y Ffryntiadau Rhif 3. Mehefin 22, 1941
26. Cwestiynau a anfonwyd gan y “Comisiwn Cyffredinol Pokrovsky” at gadlywyddion y Fyddin Goch
27. Protocol sesiwn llys caeedig coleg milwrol Goruchaf Lys yr Undeb Sofietaidd dyddiedig 22 Gorffennaf, 1941.
28. Nodyn gan y Pennaeth Staff Cyffredinol i Stalin a V.M. [heb fod yn gynharach na Hydref 5, 1940]
29. Gorchymyn i bencadlys Dosbarth Milwrol Arbennig y Baltig i gadlywyddion yr 8fed, yr 11eg a'r 27ain. Mehefin 21, 1941
30. Gorchymyn gan bennaeth y 6ed Fyddin i benaethiaid y 4ydd Corfflu Mecanyddol, 8fed Adran y Tanciau a'r 81ain Adran Reiffl Modur. Mehefin 20, 1941
31. Nodyn gan gyngor milwrol KOVO Rhif A1-00209. [dim hwyrach nag Ebrill 12, 1941]
1. Ar hanfodion defnyddio lluoedd arfog yr Undeb Sofietaidd Rhif 103202/s.
Medi 18, 1940
Yn arbennig o bwysig
Y gyfrinach fawr
Dim ond yn bersonol
Ysgrifenedig mewn un copi
Adroddaf er ystyriaeth ichi ar sail y defnydd strategol o Luoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd yn y Gorllewin a’r Dwyrain ar gyfer 1940 a 1941.
I. Ein gwrthwynebwyr tebygol
Mae’r sefyllfa wleidyddol bresennol yn Ewrop yn creu’r tebygrwydd o wrthdaro arfog ar ein ffiniau gorllewinol.
Efallai bod y gwrthdaro arfog hwn yn gyfyngedig i'n ffiniau gorllewinol yn unig, ond ni ellir diystyru'r posibilrwydd o ymosodiadau o Japan ar ein ffiniau yn y Dwyrain Pell.
Ar ein ffiniau gorllewinol, y gelyn tebycaf fydd yr Almaen; fel i'r Eidal, mae ei chyfranogiad yn y rhyfel yn bosibl, neu yn hytrach ei hymddangosiad yn y Balcanau, yn creu bygythiad anuniongyrchol i ni.
Gallai gwrthdaro arfog rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen gynnwys Hwngari mewn gwrthdaro milwrol â ni, yn ogystal â'r Ffindir a Rwmania er mwyn dial.
Gyda niwtraliaeth arfog debygol ar ran Iran ac Afghanistan, mae ymosodiad agored yn erbyn yr Undeb Sofietaidd gan Dwrci, wedi'i ysbrydoli gan yr Almaenwyr, yn bosibl.
Felly, mae angen i'r Undeb Sofietaidd fod yn barod i ymladd ar ddau ffrynt: yn y Gorllewin yn erbyn yr Almaen, gyda chefnogaeth yr Eidal, Hwngari, Rwmania a'r Ffindir, ac yn y Dwyrain - yn erbyn Japan fel gelyn agored, neu elyn yn meddiannu safle o niwtraliaeth arfog, a all bob amser fynd i wrthdaro agored.
II. Lluoedd arfog gwrthwynebwyr posibl
Y prif elyn mwyaf pwerus yw'r Almaen.
Ar hyn o bryd, mae'r Almaen wedi defnyddio 205 - 226 o adrannau troedfilwyr (gan gynnwys hyd at 8 â modur) a 15 - 17 o adrannau tanc, ac i gyd - hyd at 243 o adrannau, 20,000 o feysydd. gynnau o bob safon, 10,000 o danciau ac o 14,200 i 15,000 o awyrennau, ac o'r rhain mae 4,500 - 5,000 o awyrennau bomio, 3,500 - 4,000 o ddiffoddwyr, 400 - 600 o awyrennau rhagchwilio, 3,03,000 - 3,03,000 awyrennau trafnidiaeth a hyfforddi
O'r nifer o adrannau a nodir, mae hyd at 85 o filwyr traed a hyd at 9 adran tanc wedi'u crynhoi yn y Dwyrain a'r De-ddwyrain.
Mae'r sefyllfa filwrol bresennol yng Ngorllewin Ewrop yn caniatáu i'r Almaenwyr drosglwyddo'r rhan fwyaf o'u lluoedd yn erbyn ein gwledydd gorllewinol. ffiniau.
Gyda'r rhyfel yn erbyn Lloegr yn dal heb ei orffen, gellir tybio y bydd hyd at 50 o adrannau yn cael eu gadael yn y gwledydd a'r rhanbarthau a feddiannir gan yr Almaen gan yr Almaen a hyd at 20 o adrannau yn nyfnderoedd y wlad.
Felly, o'r 243 adran uchod, bydd hyd at 173 o adrannau - y mae hyd at 140 o wŷr traed, 15-17 tanc, 8 modur, 5 ysgafn a 3 yn yr awyr a hyd at 1200 o awyrennau - yn cael eu cyfeirio yn erbyn ein ffiniau.
Bydd y Ffindir yn gallu gosod adrannau milwyr 15-18 yn erbyn yr Undeb Sofietaidd.
Rwmania - ar hyn o bryd mae ganddi hyd at 45 o adrannau milwyr traed a thua 1,100 o awyrennau, a gellir disgwyl y bydd o leiaf 30 o adrannau milwyr traed, 3 adran marchfilwyr a thua 1,100 o awyrennau yn cael eu defnyddio yn erbyn yr Undeb Sofietaidd. Hwngari - bydd yn gallu maesu hyd at 15 adran milwyr traed, 2 adran danc a 2 frigâd marchfilwyr yn erbyn yr Undeb Sofietaidd.
Yn gyfan gwbl, gan gymryd i ystyriaeth y gwrthwynebwyr tebygol uchod yn erbyn yr Undeb Sofietaidd yn y Gorllewin, gellir defnyddio'r canlynol:
Yr Almaen - 173 o filwyr traed. div.; 10,000 o danciau; 13,000 o awyrennau
Y Ffindir - 15 o filwyr traed. div.; 0 tanciau; 400 o awyrennau
Rwmania - 30 o filwyr traed. div.; 250 o danciau; 1100 o awyrennau
Hwngari - 15 o filwyr traed. div.; 300 o danciau; 600 o awyrennau
Cyfanswm - 233 o filwyr traed. div.; 10550 tanciau; 15,100 o awyrennau.
SYLWCH: Fel y nodwyd uchod - nid yw'r Eidal a Türkiye yn cael eu hystyried yn wrthwynebwyr uniongyrchol ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn y tabl.
Yn y Dwyrain, mae gan Japan, sydd ar hyn o bryd yn rhyfela â China, 49 o wŷr traed yn ei byddin. rhaniadau, tua 56,000 o feysydd. gynnau, hyd at 1,570 o danciau a thancenni a 3,420 o awyrennau tir a môr.
Os bydd rhyfel yn y blynyddoedd i ddod, bydd Japan yn gallu cynyddu ei byddin i 63 o wŷr traed. rhaniadau.
Ar gyfer gweithredoedd yn erbyn yr Undeb Sofietaidd, gall y gorchymyn Japaneaidd osod hyd at 50 o wŷr traed. adrannau, gyda hyd at 30 o wŷr traed. gellid crynhoi adrannau, 1,200 o danciau a thancenni, 850 o ynnau trwm a 3,000 o awyrennau (1,500 o dir a 1,500 o'r môr) i ffiniau'r Undeb Sofietaidd o fewn 25 - 30 diwrnod.
Nid yw byddin Manchukuo yn cael ei hystyried fel un o bwysigrwydd eilradd.
Felly, mewn rhyfel ar ddau ffrynt, rhaid i'r Undeb Sofietaidd ystyried y posibilrwydd o ganolbwyntio ar ei ffiniau - tua 280 - 290 o adrannau milwyr traed, 11,750 o danciau, 30,000 o ynnau maes o safon ganolig a thrwm, 18,000 o awyrennau.
III. Cynlluniau gweithredol tebygol gwrthwynebwyr
Data dogfennol ar gynlluniau gweithredol gwrthwynebwyr posibl yn y Gorllewin ac yn y Dwyrain Staff Cyffredinol K.A. nid oes ganddo.
Gallai’r defnydd strategol damcaniaethol mwyaf tebygol o wrthwynebwyr posibl fod:
Yn y Gorllewin:
Mae'n debyg y bydd yr Almaen yn defnyddio ei phrif luoedd i'r gogledd o geg yr afon. San er mwyn cyflawni a datblygu'r brif ergyd o Ddwyrain Prwsia trwy SSR Lithwania i'r cyfarwyddiadau i Riga, Kovno ac ymhellach i Dvinsk - Polotsk, neu i Kovno - Vilno ac ymhellach i Minsk.
Ar yr un pryd, mae angen disgwyl ymosodiadau consentrig ategol gan Lomza a Brest, gyda'u datblygiad dilynol i gyfeiriad Baranovichi, Minsk.
Bydd datblygiad y gweithrediad ar Riga yn cael ei gyfuno: 1) â glaniad ar arfordir Môr y Baltig yn rhanbarth Libau gyda'r nod o weithredu ar ystlys a chefn ein byddinoedd sy'n gweithredu ar y Neman Isaf a 2) gyda chipio archipelago Moonsund a glanio ar diriogaeth SSR Estonia gyda'r nod o ymosod ar Leningrad.
Mae hefyd yn eithaf tebygol, ar yr un pryd â phrif ymosodiad yr Almaenwyr o Ddwyrain Prwsia, y byddant yn ymosod o flaen Kholm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav ar Dubno, Brody gyda'r nod o gyrraedd cefn ein grŵp Lvov a chipio Gorllewin Wcráin.
Os bydd y Ffindir yn cymryd ochr yr Almaen, yna mae'n bosibl y bydd ei byddin yn cael ei chefnogi gan adrannau Almaeneg i ymosod ar Leningrad o'r gogledd-orllewin.
Yn y De, mae'n bosibl disgwyl trosglwyddiad ar yr un pryd gyda byddin yr Almaen i'r ymosodol o ranbarthau gogledd Rwmania i gyfeiriad cyffredinol Zhmerinka gan fyddin Rwmania, gyda chefnogaeth adrannau Almaeneg.
O ystyried y senario damcaniaethol a amlinellwyd ar gyfer yr Almaen, gellir disgwyl y defnydd a'r grwpio canlynol o'i heddluoedd:
– i'r gogledd o geg yr afon. Gall y San Germans gael hyd at 123 o wŷr traed a hyd at 10 adran danc a’r rhan fwyaf o’u awyrennau ar ffrynt Memel-Sedlce;
- i'r de o geg yr afon. San - hyd at 50 o filwyr traed a 5 adran tanc, gyda'u prif grŵp yn ardal Kholm, Tomashev, Lublin.
Mae'n bosibl y bydd yr Almaenwyr, er mwyn atafaelu Wcráin, yn canolbwyntio eu prif rymoedd yn y de, yn ardaloedd Siedlce a Lublin, i gyflawni'r brif ergyd i gyfeiriad cyffredinol Kyiv.
Mae'n debyg y byddai ymosodiad ategol i'r gogledd o Ddwyrain Prwsia yn cyd-fynd â'r ymosodiad hwn, fel y nodir uchod.
Gyda'r opsiwn hwn o weithredu, dylai'r Almaen ddisgwyl y bydd yr Almaenwyr yn dyrannu 110-120 o adrannau milwyr traed, y rhan fwyaf o'u tanciau a'u hawyrennau ar gyfer gweithrediadau yn y de, gan adael 50-60 o adrannau milwyr traed, rhai tanciau ac awyrennau ar gyfer gweithrediadau yn y gogledd.
Y prif, mwyaf manteisiol yn wleidyddol i'r Almaen, ac, felly, y mwyaf tebygol yw'r opsiwn 1af o'i gweithredoedd, h.y. gyda defnyddio prif fyddin y Germaniaid i'r gogledd o genau yr afon. San.
Yr amserlen fras ar gyfer lleoli byddinoedd yr Almaen ar ein ffiniau gorllewinol yw 10-15 diwrnod o ddechrau crynhoi.
Cwblhau'r gwaith o leoli 30 o adrannau troedfilwyr Rwmania ar ein ffin â Rwmania, a'u prif grŵp - hyd at 18 o wŷr traed. adrannau - yn ardal Botogoshchani, Sugawa, gallwch ddisgwyl 15 - 20 diwrnod.
Mewn perthynas â byddin y Ffindir, disgwylir y defnydd canlynol:
1. yn y blaen o Gwlff y Ffindir i Savondina hyd at 6 o wŷr traed. adrannau a gefnogir gan 3-4 adran Almaeneg;
2. i orchuddio'r cyfeiriad i Kuopio, Ioemsu - ar flaen Onkamo, Ilomantiki, Nurmes - hyd at 3 o wŷr traed. rhaniadau;
3. i gwmpasu cyfeiriad Uleabor ar flaen Kukhtonii, Suomussamiemi - hyd at 2 o filwyr traed. rhaniadau;
4. yn ardal Merkjärvi - hyd at 2 o filwyr traed. rhaniadau;
5. yn ardal Petsamo - hyd at 2 o filwyr traed. rhaniadau.
Gellir disgwyl lleoli byddin y Ffindir yn derfynol yn ôl yr opsiwn a nodir ar yr 20fed - 25ain diwrnod.
Mae'r tebygolrwydd o grynhoad lluoedd sylweddol o fyddin y Ffindir yng nghyfeiriad Vyborg-Leningrad, a gefnogir yma gan adrannau Almaeneg, yn rhag-benderfynu ar y posibilrwydd o weithredoedd gelyn gweithredol i'r cyfeiriad hwn.
Yn y dyfodol, yn y theatr hon, ni ellir diystyru'r posibilrwydd o ergydion cynorthwyol gan y gelyn yng nghyfarwyddiadau Petrozavodsk a Kandalaksha.
Gweithredoedd mwyaf tebygol fflydoedd llynges y gelyn fydd:
llynges yr Almaen
a) gwarchae ym Môr y Baltig;
b) darparu a glanio milwyr yn rhanbarth Libau a chipio archipelago Moonsund;
c) yr awydd i dorri i mewn i Gwlff y Ffindir a gorfodi ein llynges i adael i'r dwyrain;
d) ym Môr y Gogledd, gall yr Almaenwyr ddatblygu gweithrediadau mordeithio a gweithrediadau llongau tanfor i rwystro ein porthladdoedd yn Murmansk ac Arkhangelsk.
Bydd gan lynges yr Eidal ei phrif weithrediadau yn y Môr Du.
Yn y Dwyrain
Fel y soniwyd uchod, gallwn ddisgwyl crynodiadau yn ein herbyn o Japan - hyd at 50 o adrannau milwyr traed, hyd at 1200 o danciau a hyd at 3000 o ynnau hunanyredig, a'r tanciau a'r awyrennau hyn a hyd at 30 o wŷr traed. gellir crynhoi rhaniadau o fewn 25 - 30 diwrnod, ac o'r pwynt hwnnw gallwn ddisgwyl newid i ymosodiad cyffredinol gan fyddin Japan.
Credaf y bydd y gorchymyn Japaneaidd yn fwyaf tebygol o osod cipio ein rhanbarth Primorye fel nod uniongyrchol ei weithredoedd o luoedd daear a llynges. Cadarnheir hyn gan bresenoldeb 4 adran byddin Japan, saith adran milwyr traed yn erbyn Primorye a gwaith dwys i baratoi'r theatr i'r cyfeiriad hwn.
Wrth baratoi gweithredoedd yn erbyn Japan, mae hefyd yn angenrheidiol cymryd i ystyriaeth gweithredoedd yn erbyn ein glannau dwyreiniol a phorthladdoedd llynges gref Japan.
IV. Hanfodion Ein Defnydd Strategol
Yn y cyfnod hwn, os oes angen lleoli lluoedd arfog yr Undeb Sofietaidd yn strategol ar ddwy ffrynt, mae angen ystyried y theatr Orllewinol fel y brif theatr, a dyma lle y dylid canolbwyntio ein prif luoedd.
Yn y Dwyrain, o ystyried y tebygolrwydd y bydd lluoedd Japaneaidd sylweddol yn ymddangos yn ein herbyn, mae angen neilltuo grymoedd o'r fath a fyddai'n gwarantu sefydlogrwydd y sefyllfa yn llawn i ni.
Dylai gweddill ein ffiniau gael eu gorchuddio â grymoedd lleiaf, sef:
a) yr 88fed Adran Troedfilwyr, darnau sbâr a gwarchodwyr ffin yn dal i warchod Arfordir y Gogledd;
b) gwarchod glannau'r Môr Du o Odessa i Kerch, yn ogystal â Fflyd y Môr Du, yn parhau i fod yn 156ed Adran Troedfilwyr, darnau sbâr, amddiffynfeydd arfordirol a gwarchodwyr ffiniau;
c) gwarchod arfordir y Môr Du o Kerch i Sukhumi - y 28ain Adran Reifflau Mynydd a Gwarchodlu Ffiniau;
d) Darperir Transcaucasia trwy adael 5 adran reiffl, ac o'r rhain mae 4 adran mynydd, 2 adran farchfilwyr a 2 frigâd danc;
e) mae'r ffiniau yng Nghanolbarth Asia yn cael eu diogelu gan 2 adran reiffl mynydd, 4 adran marchoglu a gwarchodwyr ffin.
Yn gyfan gwbl, gadewir y milwyr maes canlynol ar y ffiniau gogleddol a deheuol:
11 rhaniad reiffl, 7 ohonynt yn adrannau mynydd;
6 adran wyr meirch a 2 frigâd danc.
Ar gyfer camau gweithredu yn y Dwyrain, yn erbyn Japan, mae angen penodi:
28 saeth. rhaniadau, y mae 4 ohonynt yn adrannau modurol;
2 adran tanc;
4 rhaniad marchoglu;
3 brigâd tudalen ar wahân;
3 brigâd yn yr awyr;
8 o frigadau tanciau, a chyfanswm o 5741 o danciau a thanciau;
44 o gatrodau hedfan, yn cynnwys 2,655 o awyrennau a 692 o awyrennau’r Pacific Fleet, am gyfanswm o 3,347 o awyrennau.
Yn gyfan gwbl ar ôl ar ffiniau gogleddol, deheuol a dwyreiniol yr Undeb Sofietaidd:
39 saethau, rhaniadau ;
2 adran tanc;
10 rhaniad marchoglu;
3 adran. saeth brigadau;
3 brigâd yn yr awyr;
10 brigâd tanc;
69 o gatrodau hedfan.
Penodir y canlynol i gynnal gweithrediadau yn y Gorllewin:
143 saethau rhaniadau; y mae 6 ohonynt yn genedlaethol – Baltig;
7 rhaniad modur;
16 adran tanc;
10 rhaniad marchoglu;
15 o frigadau tanciau;
159 o gatrodau hedfan, gyda 6422 o awyrennau ar 15 Medi.
V. Sylfeini Ein Defnydd Strategol yn y Gorllewin
Gellir defnyddio prif luoedd y Fyddin Goch yn y Gorllewin, yn dibynnu ar y sefyllfa, naill ai i'r de o Brest-Litovsk er mwyn torri'r Almaen i ffwrdd o wledydd y Balcanau gydag ergyd bwerus i gyfeiriadau Lublin a Krakow ac ymhellach i Breslau (Bratislav) yng nghyfnod cyntaf y rhyfel , ei amddifadu o'i seiliau economaidd pwysicaf a dylanwadu'n bendant ar wledydd y Balcanau ynghylch eu cyfranogiad yn y rhyfel; neu i'r gogledd o Brest-Litovsk, gyda'r dasg o orchfygu prif fyddin yr Almaen o fewn Dwyrain Prwsia a chipio'r olaf.
Bydd y penderfyniad terfynol ar leoli yn dibynnu ar y sefyllfa wleidyddol a fydd yn datblygu ar ddechrau'r rhyfel, ond mewn amodau amser heddwch rwyf o'r farn bod angen datblygu'r ddau opsiwn.
Yr opsiwn cyntaf yw ei ddefnyddio i'r de o Brest-Litovsk. Dylai hanfodion y defnydd hwn fod fel a ganlyn:
1. Gorchuddiwch ein ffiniau yn gryf gydag amddiffyniad gweithredol yn ystod y cyfnod o grynhoi milwyr.
2. Mewn cydweithrediad â byddin ystlys chwith y Ffrynt Gorllewinol, mae lluoedd Ffrynt y De-orllewin yn trechu grŵp Lublin-Sandomierz y gelyn yn bendant ac yn cyrraedd yr afon. Fistwla. Wedi hynny, taro i gyfeiriad cyffredinol Kielce, Krakow a chyrraedd yr afon. Tilitsa a rhannau uchaf yr afon. Oder.
3. Yn ystod y llawdriniaeth, gorchuddiwch ffiniau Gogledd Bukovina a Bessarabia yn gadarn.
4. Trwy weithredoedd gweithredol y ffryntiau Gogledd-Orllewinol a Gorllewinol, piniwch y rhan fwyaf o luoedd yr Almaen i'r gogledd o Brest-Litovsk ac yn Nwyrain Prwsia, tra'n gorchuddio cyfarwyddiadau Minsk a Pskov yn gadarn.
Mae streic ein lluoedd i gyfeiriad Krakow a Bratislava, gan dorri i ffwrdd yr Almaen o wledydd y Balcanau, yn ennill arwyddocâd gwleidyddol eithriadol.
Yn ogystal, bydd streic i'r cyfeiriad hwn yn digwydd ar diriogaeth yr hen Wlad Pwyl, sy'n dal i gael ei pharatoi'n wael o ran amddiffyn.
Wrth ddefnyddio Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd yn unol â'r prif opsiwn hwn, cynigir y grwpio canlynol.
Yn uniongyrchol yn y Gorllewin, lleolir tair ffrynt - Gogledd-orllewin, Gorllewin a De-orllewin, gyda ffiniau:
– rhwng y Gogledd-orllewin a'r Gorllewin yn debyg i Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Alenshtein;
– rhwng gorllewinol a de-orllewinol – afon. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
Ffrynt Gogledd-orllewinol - prif dasgau:
1. Mae amddiffyn arfordir Môr y Baltig, ynghyd â Fflyd y Baltig, yn atal glaniadau amffibiaid y gelyn.
2. Gorchuddiwch gyfarwyddiadau Minsk a Riga-Pskov yn gadarn ac ni chaniateir i'r Almaenwyr oresgyn ein tiriogaeth o dan unrhyw amgylchiadau.
3. Er mwyn lleihau blaen yr 11eg Fyddin a meddiannu safle cychwyn mwy manteisiol ar gyfer y tramgwyddus, yn ystod y cyfnod o grynhoi milwyr, mewn cydweithrediad â 3ydd Fyddin Ffrynt y Gorllewin, dal ardal Sejny, Suwalki a chyrraedd blaen Shitkemen, Filipovo, Rachki.
4. Ar ôl crynhoi milwyr, taro i gyfeiriad cyffredinol Insterburg, Alenstein, ynghyd â Ffrynt y Gorllewin, pin i lawr y lluoedd Almaenig yn Nwyrain Prwsia.
Bydd gan y blaen 8 ac 11 byddin.
8fed Fyddin - lleoli ar y Polangen, Jurburg ffrynt, yn cynnwys:
6 saeth, rhaniadau;
1 frigâd tanc.
11eg Fyddin - lleoliad cychwynnol blaen Yurburg, Druskeniki, yn cynnwys:
9 saeth, rhaniadau;
1 frigâd tanc.
Mae gan y gorchymyn blaen ar gael ar unwaith:
1 saethau, rhaniad ar amddiffyn yr arfordir yn rhanbarth Libau;
1 saeth, rhaniad - yn ardal Mitava;
Corfflu Mecanyddol (o Ardal Filwrol Leningrad) - y tu ôl i'r 8fed Fyddin;
Corfflu Mecanyddol (Pribovo) - y tu ôl i'r 11eg Fyddin.
Yn gyfan gwbl, bydd gan Ffrynt y Gogledd-Orllewin:
17 saeth rhaniadau;
4 rhaniad tanc;
2 adran reiffl modur;
2 frigâd danc;
20 o gatrodau hedfan.
Cael 3 saeth yng ngwarchodfa'r Uchel Reoli y tu ôl i'r Ffryntiadau Gogledd-Orllewinol a Gorllewinol. adrannau yn ardal Dvinsk, Polotsk, Minsk.
Mae Ffrynt y Gorllewin - y brif dasg - yn cwmpasu cyfeiriad Minsk yn gadarn, gan ganolbwyntio milwyr, gyda streic ar yr un pryd â Ffrynt y Gogledd-Orllewin, i gyfeiriad cyffredinol Alenstein, yn nodi lluoedd yr Almaen sy'n canolbwyntio yn Nwyrain Prwsia. Gyda thrawsnewid byddinoedd y Ffrynt De-orllewinol i'r sarhaus, ymosodiad y fyddin ystlys chwith i gyfeiriad cyffredinol Ivangorod, helpu'r Ffrynt De-orllewinol i drechu grŵp Lublin y gelyn ac, gan ddatblygu'r llawdriniaeth ar Radom ymhellach, cefnogi'r gweithredoedd o'r Ffrynt De-orllewinol o'r gogledd.
Mae gan y blaen bedair byddin - 3, 10, 13 a 4.
3edd Fyddin - lleoli ar y Grodno, Shchuchin ffrynt, yn cynnwys:
5 saeth, rhaniadau;
1 frigâd tanc;
10fed Fyddin - wedi'i leoli ar ffrynt Shchuchin, Ostrov, yn cynnwys:
10 saeth, rhaniadau;
1 adran rhaniad tanc;
3 rhaniad marchoglu;
1 frigâd tanc.
13eg Fyddin - wedi'i leoli ar ffrynt Ostrov, Drogichin, yn cynnwys:
5 saeth, rhaniad.
4edd Fyddin - lleoli ar flaen Drogichin, Brest-Litovsk, Pischa, yn cynnwys:
12 saethau, rhaniadau;
2 adran tanc;
1 adran reiffl modur;
2 frigâd danc;
llynges afon Pinsk.
Yn ogystal, mae gan y gorchymyn rheng flaen 3 saeth ar gael ar unwaith. adrannau yn ardal Volkovysk, Slonim.
Yn gyfan gwbl, bydd gan Ffrynt y Gorllewin:
35 o saethau rhaniadau;
3 rhaniad tanc;
1 reiffl modur. rhaniad;
3 rhaniad marchoglu;
4 brigâd tanc;
39 o gatrodau hedfan.
Felly, o arfordir Môr y Baltig i Brest-Litovsk (gan gynnwys), yn ôl yr opsiwn hwn, bwriedir defnyddio'r canlynol:
55 o saethau, rhaniadau ;
7 rhaniad tanc;
3 reiffl modur, rhaniadau;
3 rhaniad marchoglu;
6 brigâd tanc;
1 frigâd yn yr awyr;
59 o gatrodau hedfan.
Mae Ffrynt y De-orllewin - y brif dasg - yn gorchuddio ffiniau Bessarabia a Gogledd Bukovina yn gadarn, trwy ganolbwyntio milwyr, mewn cydweithrediad â 4ydd Byddin Ffrynt y Gorllewin, yn trechu grŵp y gelyn Lublin-Sandomierz a chyrraedd yr afon. Fistwla. Wedi hynny, taro i gyfeiriadau Kielce - Petrokov a Krakow, dal yr ardal Kielce - Petrokov a chyrraedd yr afon. Pilica a rhannau uchaf yr afon. Oder.
Mae gan y blaen 6 byddin - 5, 19, 6, 12, 18 a 9.
5ed Fyddin - lleoli ar flaen Shatsk, Vladimir-Volynsky, yn cynnwys:
12 saethau, rhaniadau;
1 adran tanc;
1 frigâd tanc.
19eg Fyddin - lleoli ar y ffrynt Vladimir-Volynsky, Lyubycha, yn cynnwys:
7 saeth, rhaniad.
Daw'r gorchymyn a phencadlys y fyddin o Ardal Filwrol Gogledd y Cawcasws.
6ed Fyddin - lleoli ar flaen Lyubych, Senyava, Surokov (dwyrain Yaroslavsk), yn cynnwys:
15 o saethau, rhaniadau;
2 adran wyr meirch;
1 frigâd tanc.
12fed Fyddin - lleoli ar flaen Surokov, Przemysl, chyngaws. Tyrava Voloska (12 km i'r de-ddwyrain o Birga), sy'n cynnwys:
15 o saethau, rhaniadau;
2 adran tanc;
1 reiffl modur, rhaniadau;
2 gorfflu mecanyddol o OdVO;
1 frigâd tanc.
18fed Fyddin - lleoli ar y blaen Tyrava-Voloska, Lipkani, yn cynnwys:
12 o saethau, rhaniadau, y dylai o leiaf 7 ohonynt fod ar adain dde'r fyddin ar gyfer yr ymosodiad ar Tarnow.
Mae'r gorchymyn a phencadlys y fyddin gan yr HVO.
9fed Fyddin - lleoli ar y blaen Lipkana, ar hyd yr afon. Prut, i arfordir y Môr Du, sy'n cynnwys:
8 saeth, rhaniadau, un ohonynt (156) yn amddiffyn arfordir y Crimea;
3 adran wyr meirch, dau ohonynt o Ardal Filwrol Gogledd y Cawcasws;
1 frigâd tanc.
Byddin fecanyddol marchfilwyr - yn rhanbarth Lviv, sy'n cynnwys:
4 rhaniad tanc;
2 adran reiffl modur; 4 ac 8 mechkor. KOVO;
2 adran wyr meirch (5 marchoglu).
Yn ogystal, mae gan y gorchymyn blaen ar gael ar unwaith:
1 saethau, rhaniad yn ardal Dubno-Brody;
1 saeth, rhaniad - yn ardal Khodorov;
Corfflu mecanyddol, sy'n cynnwys 2 adran danc ac 1 reiffl modur - yn rhanbarth Tarnopol, ar ôl iddo gyrraedd Ardal Filwrol Moscow.
Yn gyfan gwbl, bydd gan y Ffrynt De-orllewinol:
rhaniadau 70 pp;
9 rhaniad tanc;
4 rhaniad reiffl modur;
7 rhaniad marchoglu;
5 brigâd tanc;
81ain gatrawd hedfan.
Yng ngwarchodfa'r Uchel Reoli y tu ôl i'r Ffrynt De-orllewinol mae:
5 saeth, rhaniadau - yn ardal Shepetovka, Proskurov, Berdichev.
Felly, i'r de o Brest-Litovsk i arfordir y Môr Du gyda'r opsiwn lleoli hwn yn cael ei neilltuo:
75 saethau, rhaniadau ;
9 rhaniad tanc;
4 rhaniad reiffl modur;
7 rhaniad marchoglu;
5 brigâd tanc;
88 o gatrodau hedfan.
Gall yr adrannau uchod ganolbwyntio:
ar y 5ed dydd o ddechrau'r cynnull: 17 o saethau, rhaniadau;
ar ddiwrnod 6 - 22 saethau, rhaniadau;
ar y 10fed diwrnod - 24 saeth, rhaniadau;
ar y 15fed dydd - 29 saethau, rhaniadau;
ar ddiwrnod 20 - 46 saethau, rhaniadau;
ar y 25ain dydd - 56 o saethau, rhaniadau;
ar ddiwrnod 30 - 68 saethau, rhaniadau;
ar ddydd 35 — 75 o saethau, rhaniadau.
O ganlyniad, gyda chapasiti presennol y rheilffyrdd yn y de-orllewin, dim ond ar y 30ain diwrnod o ddechrau'r cynnull y gellir cwblhau crynodiad prif rymoedd y byddinoedd blaen, a dim ond ar ôl hynny y bydd yn bosibl lansio ymosodiad cyffredinol i datrys y tasgau a osodir uchod.
Defnydd mor hwyr o fyddinoedd Ffrynt y De-orllewin yw unig anfantais, ond difrifol, yr opsiwn hwn.
Yr ail opsiwn yw ei ddefnyddio i'r gogledd o Brest-Litovsk.
Dylai hanfodion y defnydd hwn fod fel a ganlyn:
1. Gorchudd cryf o gyfarwyddiadau i Minsk a Pskov yn ystod y cyfnod o grynhoi milwyr.
2. Gosod gorchfygiad penderfynol ar brif fyddin y Germaniaid a ganolwyd yn Nwyrain Prwsia a chipio yr olaf.
3. Gyda streic ategol gan Lviv, nid yn unig yn gorchuddio Gorllewin Wcráin, Gogledd Bukovina a Bessarabia yn gadarn, ond hefyd yn trechu grŵp y gelyn yn ardal Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Mae gorchfygiad yr Almaenwyr yn Nwyrain Prwsia a chipio'r olaf o arwyddocâd economaidd eithriadol ac, yn anad dim, yn wleidyddol i'r Almaen, a fydd yn anochel yn effeithio ar gwrs pellach cyfan y frwydr yn erbyn yr Almaen.
Wrth ddatrys y broblem hon mae angen cymryd i ystyriaeth:
1. Gwrthwynebiad cryf, gyda chyflwyniad grymoedd sylweddol, a fydd ym mhob achos yn sicr yn cael eu darparu gan yr Almaen yn y frwydr dros Ddwyrain Prwsia.
2. Amodau naturiol anodd Dwyrain Prwsia, sy'n hynod gymhlethu cynnal gweithrediadau tramgwyddus.
3. Parodrwydd eithriadol y theatr hon ar gyfer amddiffyn ac yn enwedig mewn peirianneg a chysylltiadau ffyrdd.
I gloi, mae ofnau'n codi y gallai'r frwydr ar y ffrynt hwn arwain at frwydrau hirfaith, clymu ein prif rymoedd ac na fydd yn rhoi'r effaith angenrheidiol a chyflym, a fydd yn ei dro yn ei gwneud hi'n anochel ac yn cyflymu mynediad gwledydd y Balcanau i'r wlad. rhyfel yn ein herbyn.
Os yw’n anochel y caiff ein Lluoedd Arfog eu defnyddio o dan yr opsiwn hwn, cynigir y grwpiau canlynol.
Bydd y ffiniau rhwng ffryntiadau'r Gogledd-Orllewin, y Gorllewin a'r De-orllewin yr un fath ag yn yr opsiwn defnyddio cyntaf.
Ffrynt y Gogledd-Orllewin - y brif dasg yw canolbwyntio milwyr, ymosod ar y gelyn gyda'r nod eithaf, ynghyd â Ffrynt y Gorllewin, trechu ei grŵp yn Nwyrain Prwsia a meddiannu'r olaf.
Mae gan y blaen 8 ac 11 byddin.
8fed Fyddin - lleoli ar y Polangen, Jurburg ffrynt, yn cynnwys:
10 saeth, rhaniadau, dau ohonynt o SSR Latfia;
2 adran tanc;
1 adran modur;
1 frigâd tanc.
11eg Fyddin - lleoli ar flaen Jurburg (hawl) Druskeniki, yn cynnwys:
11 saeth adrannau, dau ohonynt o SSR Lithwania;
2 adran tanc;
1 adran modur;
1 frigâd tanc.
Mae gan y Front Command ar gael ar unwaith:
- ar diriogaeth SSR Latfia - un saeth. adran sy'n gwarchod yr arfordir yn rhanbarth Libau, dwy saeth. adrannau SSR Estonia - wrth gefn yn rhanbarth Mitava;
- yn ardal Shavli, Ponevezh - 6 saeth. rhaniadau, o blith adrannau gyda chyfnod parodrwydd o 15 - 30 diwrnod.
Yn gyfan gwbl, bydd gan Ffrynt y Gogledd-Orllewin:
30 o saethau, rhaniadau, o ba rai y mae 6 yn wladol ;
2 adran modur;
4 rhaniad tanc;
2 adran. brigadau tanciau;
20 o gatrodau hedfan, a chyfanswm o 1140 o awyrennau.
Ffrynt y Gorllewin - y brif dasg yw taro i'r gogledd o'r afon. Mae Bug, i gyfeiriad cyffredinol Alenstein, ynghyd â byddinoedd Ffrynt y Gogledd-Orllewin, yn trechu byddinoedd yr Almaen sy'n canolbwyntio ar diriogaeth Dwyrain Prwsia, yn dal yr olaf ac yn cyrraedd rhannau isaf yr afon. Fistwla.
Ar yr un pryd, gyda streic gan y fyddin ystlys chwith, i gyfeiriad cyffredinol Ivangorod, ynghyd â byddinoedd y Ffrynt De-orllewinol, trechu grŵp gelyn Ivangorod-Lublin a hefyd cyrraedd yr afon. Fistwla.
Mae gan y ffrynt bedair byddin - 3, 10, 13 (o Ardal Filwrol Moscow) a 4.
3edd Fyddin - lleoli ar y Grodno, Shchuchin ffrynt, yn cynnwys:
6 saeth rhaniadau;
1 frigâd tanc.
10fed Fyddin - wedi'i leoli ar ffrynt Shchuchin, Chizhov, sy'n cynnwys:
15 saeth rhaniadau;
1 adran modur;
2 adran tanc;
3 rhaniad marchoglu;
1 frigâd tanc.
13eg Fyddin - lleoli ar flaen Chizhov, Vysoko-Litovsk, yn cynnwys:
6 saeth rhaniadau;
1 frigâd tanc.
4edd Fyddin - lleoli ar flaen Vysoko-Litovsk, Brest-Litovsk, Pischa, yn cynnwys:
10 saeth rhaniadau;
2 frigâd danc;
llynges afon Pinsk.
Yn ogystal, mae gan y gorchymyn blaen ar gael ar unwaith:
4 saeth rhaniadau - yn ardal Slonim, Volkovysk;
Corfflu mecanyddol, sy'n cynnwys 2 adran danc ac 1 reiffl modur (o Ardal Filwrol Moscow) - yn rhanbarth Lida, Baranovichi;
1 adran adran tanc - yn ardal Pruzhany.
Yn gyfan gwbl, bydd gan Ffrynt y Gorllewin:
41 saethau rhaniad;
2 adran modur;
5 rhaniad tanc;
3 rhaniad marchoglu;
4 brigâd tanc;
70 o gatrodau hedfan.
Yng ngwarchodfa’r Uchel Reoli y tu ôl i Ffryntiadau’r Gogledd-Orllewin a’r Gorllewin mae:
14 saeth adrannau, 4 gorchymyn corfflu ac 1 fyddin (o Ardal Filwrol yr Ordnans) - yn rhanbarth Dvinsk, Polotsk; Minsk.
Mae cronfa wrth gefn yr Uchel Reoli wedi'i bwriadu ar gyfer datblygu ymosodiad, neu ar gyfer gwrthymosodiad yn erbyn gelyn sy'n symud ymlaen. Ni ellir diystyru'r posibilrwydd o ddefnyddio rhan o'r adrannau wrth gefn ar gyfer gweithrediadau yn y cyfeiriad Leningrad-Vyborg.
Felly, o arfordir y Môr Baltig i flaenddyfroedd yr afon. Pripyat, yn erbyn y posibilrwydd o 120 - 123 o adrannau troedfilwyr a modurol a 10 adran tanciau o'r Almaenwyr, bydd gennym ni:
85 saethau adrannau, y mae 6 ohonynt yn genedlaethol;
4 rhaniad modur;
9 rhaniad tanc;
7 brigâd tanc;
3 rhaniad marchoglu;
90 o gatrodau hedfan, a thua 5,500 o danciau a 5,500 o awyrennau i gyd.
Yn ogystal, gall hedfan Ffrynt y Gogledd sydd wedi'i leoli yn ardal Leningrad ac i'r de, ac eithrio awyrennau amddiffyn awyr mynydd, fod yn gysylltiedig yn rhannol neu'n gyfan gwbl yma. Leningrad.
Gellir crynhoi'r rhaniadau uchod yn y cyfnodau canlynol:
ar y 5ed diwrnod o ddechrau'r cynnull - 13 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 8 – 28 saeth. rhaniadau; ar ddiwrnod 10-30 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 15 – 44 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 20 – 66 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 25 – 79 o saethau. adrannau, mae'r adrannau sy'n weddill yn cyrraedd erbyn diwrnod 30.
Felly, bydd crynodiad y byddinoedd yn dod i ben ar yr 20fed diwrnod o ddechrau'r cynnull, bydd adrannau wrth gefn y blaen a'r Uchel Reoli yn canolbwyntio yn nyddiau cyntaf y llawdriniaeth.
Yn ystod 20 diwrnod y crynodiad o filwyr a chyn iddynt fynd ar y sarhaus, mae'n ofynnol i'r byddinoedd amddiffyn yn weithredol, gan ddibynnu ar ardaloedd caerog, i gau ein ffiniau yn gadarn ac atal yr Almaenwyr rhag goresgyn ein tiriogaeth.
Ar yr amod bod y rheilffyrdd yn gweithredu'n gwbl unol â'r cynllun cludo milwyr, dylid gosod y diwrnod trosglwyddo i drosedd gyffredinol ar 25 diwrnod o ddechrau'r cynnull, h.y. 20 diwrnod o ddechrau'r crynodiad o filwyr.
Tasgau’r llu awyr fydd:
1. Gweithredu ar y cyd â lluoedd daear yn erbyn ffurfiannau ymladd y gelyn ac, yn anad dim, yn erbyn ei grwpiau mawr.
2. Ymladd awyrennau'r gelyn mewn meysydd awyr ac yn yr awyr.
3. Ynghyd ag awyrennau y llynges a’r llynges, y frwydr yn erbyn llynges y gelyn ym Môr y Baltig a’i hymdrechion i lanio lluoedd ymosodol amffibaidd.
4. Atal ymosodiadau gelyn yn yr awyr.
5. Gwahardd cludiant milwrol mewn crynodiadau.
6. Streiciau yn erbyn cyfleusterau milwrol-diwydiannol mawr.
BLAEN De-orllewinol - y brif dasg yw gorchuddio Gorllewin Wcráin a Bessarabia gydag amddiffyniad gweithredol yn y Carpathians ac ar hyd y ffin â Rwmania, ar yr un pryd, gyda streic o flaen Bridges - Velikie, Rawa-Russka, Senyawa, i gyfeiriad cyffredinol Lublin, ynghyd â byddin ystlys chwith y Ffrynt Gorllewinol, trechu grŵp gelyn Ivangorod-Lublin a chyrraedd rhannau canol yr afon. Fistwla.
Mae gan y blaen bum byddin - 5, 6, 12, 18 a 9.
5ed Fyddin - lleoli ar flaen Shatsk, Vladimir-Volynsky, Stoyanov, yn cynnwys:
6 saeth rhaniadau;
1 adran rhaniad tanc;
1 frigâd tanc.
6ed Fyddin - lleoli ar flaen Mosty - Velikiye, Rava-Russka, Senyava, Medyka, yn cynnwys:
10 saeth rhaniadau;
2 cavaliers, rhaniadau;
1 frigâd tanc.
12fed Fyddin - lleoli ar y ffrynt Medyka, Przemysl, Turka, yn cynnwys:
6 saeth rhaniadau;
1 frigâd tanc.
18fed Fyddin - lleoli ar flaen Turka, Lipcani, yn cynnwys:
4 saeth rhaniadau.
Gorchymyn a phencadlys y fyddin gan yr HVO.
9fed Fyddin - lleoli ar y blaen Lipkana, ar hyd yr afon. Prut i arfordir y Môr Du, sy'n cynnwys:
5 saeth rhaniadau ac 1 adran (156) wrth amddiffyn arfordir y Crimea;
3 adran wyr meirch (2 ohonynt o Ardal Filwrol Gogledd Cawcasws);
1 frigâd tanc.
Byddin fecanyddol marchfilwyr - yn ardal Zholkiev, Yavorov, Lviv. Cyfansawdd:
4 rhaniad tanc;
2 adran modur;
2 adran marchoglu.
Yn ogystal, mae gan y gorchymyn blaen ar gael ar unwaith:
3 saeth rhaniadau - yn ardal Brody, Rivne, Lutsk;
Corfflu mecanyddol (o OdVO), yn rhanbarth Lutsk.
Yn gyfan gwbl, bydd gan y Ffrynt De-orllewinol:
40 saeth rhaniadau;
3 rhaniad modur,
7 rhaniad tanc;
7 rhaniad marchoglu;
4 brigâd tanc;
58 o gatrodau hedfan, a chyfanswm o 3,480 o awyrennau.
Cael 4 saeth yng ngwarchodfa'r Prif Reoli y tu ôl i'r Ffrynt De-orllewinol yn ardal Shepetovka, Proskurov, Berdichev. rhaniadau.
Felly, i'r de o Brest-Litovsk yn erbyn 50 o adrannau milwyr yr Almaen, 30 o filwyr traed Rwmania a 15 o Hwngari, bydd gennym ni:
44 o saethau rhaniadau;
3 rhaniad modur;
7 rhaniad tanc;
4 brigâd tanc;
7 rhaniad marchoglu;
58 o gatrodau hedfan.
Gellir crynhoi'r rhaniadau a nodir yn y cyfnodau canlynol:
ar y 5ed diwrnod o ddechrau'r cynnull - 17 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 6 – 19 saethau. rhaniadau;
ar ddiwrnod 10 – 23 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 15 – 34 saeth. rhaniadau;
ar ddiwrnod 20 – 39 saeth. rhaniadau.
Tasgau’r lluoedd awyr ar y Ffrynt De-orllewinol fydd:
1. Camau ar y cyd â lluoedd daear yn erbyn ffurfiannau ymladd y gelyn;
2. Ymladd awyrennau gelyn;
3. Ynghyd ag awyrennau'r llynges a'r llynges, y frwydr yn erbyn llynges y gelyn yn y Môr Du a'i ymdrechion i lanio lluoedd ymosodol amffibaidd;
4. Atal ymosodiadau gelyn yn yr awyr;
5. Cymorth i hedfan Ffrynt y Gorllewin ar gyfer tasgau'r Uchel Reoli;
6. Gwahardd cludiant milwrol mewn crynodiadau;
7. Streiciau yn erbyn cyfleusterau milwrol-diwydiannol y gelyn.
Yn gyfan gwbl, yn y Gorllewin, o arfordir Môr y Baltig i arfordir y Môr Du, neilltuir y canlynol:
129 saethau. rhaniadau;
7 rhaniad reiffl modur;
16 rhaniad tanc;
10 rhaniad marchoglu;
11 o frigadau tanciau;
148 o gatrodau hedfan.
Lleoli yng ngogledd-orllewin ein ffiniau.
Waeth beth fo'r penderfyniad ar leoli yn y Gorllewin, rhaid i leoli strategol yng ngogledd-orllewin ein ffiniau fod yn israddol yn bennaf i amddiffyn Leningrad, gan gwmpasu rheilffordd Murmansk a chynnal ein goruchafiaeth lwyr yng Ngwlff y Ffindir. Gorchudd dibynadwy o Leningrad yw'r brif dasg yn y gogledd. Rhaid sicrhau Leningrad yn gadarn i ni ym mhob cyflwr.
Mae'r Ffindir yn unig yn mynd i mewn i'r rhyfel yn annhebygol; yr achos mwyaf realistig yw cyfranogiad y Ffindir a'r Almaen yn y rhyfel ar yr un pryd.
Gan ystyried y cydbwysedd grymoedd a nodwyd yn flaenorol, dylid lleihau ein gweithredoedd yn y gogledd-orllewin yn bennaf i amddiffyn ein ffiniau yn weithredol.
Ar gyfer gweithrediadau yn y gogledd-orllewin, bwriedir cael Ffrynt Gogleddol yn cynnwys tair byddin a chorfflu reiffl ar wahân yn SSR Estonia.
14 Byddin - gyda'r prif dasgau - amddiffyn yr arfordir gogleddol a'n ffiniau yng ngogledd Karelia i Ukhta.
Mae cyfansoddiad y fyddin yn 4 adran.
7 Fyddin (yn awr yn cael ei ffurfio) - gyda phrif dasgau amddiffyn y cyfarwyddiadau Ukhtinsky, Rebolsky a Petrozavodsk.
Cyfansoddiad y fyddin: 3 saeth. rhaniadau.
23 Fyddin - gyda'r dasg o amddiffyn y cyfeiriad Vyborg-Leningrad.
Cyfansoddiad y fyddin:
4 saeth rhaniadau;
2 frigâd danc.
65 adran. saethwyr. corfflu, gyda'r dasg o amddiffyn arfordir SSR Estonia ac ynysoedd Ezel a Dago, sy'n cynnwys:
1 saeth rhaniadau;
1 adran saethwr brigadau;
1 frigâd tanc.
Yn ogystal, mae gan y gorchymyn blaen ar gael ar unwaith:
1 saeth rhaniad yn ardal Leningrad;
1 saeth frigâd i Benrhyn Hanko.
Yn gyfan gwbl, neilltuir y canlynol ar gyfer camau gweithredu fel rhan o Ffrynt y Gogledd:
13 saeth rhaniadau;
2 adran. saeth brigadau;
3 brigâd tanc;
20 o gatrodau hedfan, a chyfanswm o 970 o danciau a 1050 o awyrennau.
Gellir defnyddio grymoedd y Ffrynt Gogleddol a nodir ar y 6ed – 8fed diwrnod o ymfyddino.
Tasgau'r lluoedd awyr blaen fydd:
1. Cynorthwyo lluoedd daear gyda gweithredoedd yn erbyn lluoedd daear y gelyn ac, yn anad dim, yn erbyn ei grwpiau mawr;
2. Dinistrio awyrennau'r gelyn;
3. Ynghyd ag awyrennau llyngesol, streic ar lynges y Ffindir a'r Almaen.
Tasgau lluoedd y llynges (YN y ddau opsiwn)
1. Fflyd y Gogledd:
a) dal Murmansk yn gadarn, gan amddiffyn, ynghyd â'r 14eg Fyddin, arfordir Penrhyn Kola a phenrhynau Rybachy a Sredny;
b) mewn achos o ymosodiad gan y Ffindir - i gynorthwyo'r 14eg Fyddin i gipio porthladd Petsamo;
c) cynnal gweithrediadau mordeithio gyda llongau tanfor ar lwybrau morol yn rhan orllewinol Norwy ac ar Afon Hattegat;
d) Mae sector amddiffyn arfordirol y Môr Gwyn, ynghyd ag unedau'r ArchVO, yn amddiffyn y ceg i'r Môr Gwyn yn gadarn.
2. Baner Goch Fflyd Baltig:
1) yn achos cyfranogiad y Ffindir:
a) ynghyd ag awyrennau, dinistrio fflyd frwydr y Ffindir;
b) cymorth i luoedd daear sy'n gweithredu ar arfordiroedd Gwlff y Ffindir ac ar Benrhyn Hanko, gan ddiogelu eu hochrau a dinistrio amddiffynfeydd arfordirol y Ffindir;
c) sicrhau bod modd trosglwyddo 1 - 2 adran milwyr traed o arfordir SSR Estonia i Benrhyn Hanko;
2) atal glaniadau amffibaidd yr Almaen ar arfordir SSR Latfia ac Estonia; trechu llynges yr Almaen pan fydd yn ceisio mynd i mewn i Gwlff y Ffindir. Fflyd Môr Du:
a) trwy osod meysydd mwyngloddio, gweithredoedd llongau tanfor ac awyrennau, atal taith fflyd y gelyn i'r Môr Du;
b) trwy weithredoedd gweithredol Fflyd y Môr Du, dinistrio fflyd y gelyn sydd wedi torri trwodd i'r Môr Du;
c) amddiffyn ein glannau yn weithredol rhag y fflyd arwynebol o elynion posibl sydd wedi torri trwodd i'r Môr Du;
d) atal glaniadau ar lannau'r Môr Du yn y Crimea a'r Cawcasws;
e) trwy weithredoedd gweithredol ac, yn anad dim, hedfan, gosod mwyngloddiau o'r awyr, i ymladd yn gyson â llynges y gelyn, yn enwedig ym Môr Marmara;
f) diogelu ochr y Ffrynt De-orllewinol yn gadarn rhag y môr;
g) os bydd ymosodiad gan Rwmania, dinistrio fflyd Rwmania a thorri ar draws ei chyfathrebiadau morwrol;
h) os bydd ymosodiad Twrcaidd, trechu ei fflyd, torri ar draws ei chysylltiadau môr yma, a dinistrio harbwr Trebizond.
VI. Sylfeini Ein Defnydd Strategol yn y Dwyrain
Dylai sylfeini ein defnydd strategol yn y Dwyrain fod fel a ganlyn:
1. O dan bob amgylchiad, atal y Japaneaid rhag goresgyniad Primorye a gwarchod arfordiroedd y Cefnfor Tawel, Môr Okhotsk, Sakhalin a Kamchatka rhag ymdrechion posibl gan filwyr Japan i lanio milwyr;
2. Gan fanteisio ar ragoriaeth lluoedd yng nghyfnod cychwynnol y rhyfel a'r cyfle i drechu'r Japaneaid yn dameidiog, yn syth, ar ôl i'r cynnull a'r crynodiad o filwyr gael ei gwblhau, ewch ar sarhaus cyffredinol, trechu'r echelon cyntaf o filwyr Japaneaidd ac ewch i flaen Taonan, Qiqihar, Beianzhen, Samsin, Boli, Dongning. Yn y dyfodol, cofiwch gamau gweithredu i drechu prif rymoedd byddin Japan ac i gipio Gogledd Manchuria.
Mewn achos o ryfel ar yr un pryd yr Undeb Sofietaidd yn y Gorllewin a'r Dwyrain, mae'r canlynol wedi'u bwriadu ar gyfer gweithredoedd yn y Dwyrain:
24 saeth rhaniadau;
2 adran tanc;
4 rhaniad reiffl modur;
8 brigâd tanc;
4 rhaniad marchoglu;
44 o gatrodau hedfan, a chyfanswm o 5,741 o danciau a thanciau a 3,347 o awyrennau;
Amur Flotilla, Fflyd y Môr Tawel a garsiynau o ardaloedd caerog.
Er mwyn hwyluso rheolaeth, mae angen cadw Ffrynt y Dwyrain Pell a lleoli'r Ffrynt Traws-Baikal o bencadlys ac adrannau'r Ardal Filwrol Traws-Baikal.
Ffrynt Traws-Baikal - dylai'r prif dasgau fod fel a ganlyn:
1. Trwy gamau pendant yn y cyfarwyddiadau Solun, Taonan a Hailar - Qiqihar, dinistrio'r grŵp Solun a Hailar o Siapan a, gan osgoi'r grib Bol gyda'r prif rymoedd. Khingan o'r de, ewch i ardal Taonan, Qiqihar ar gyfer camau gweithredu pellach yng Ngogledd Manchuria;
2. Gorchuddiwch ffin ddeheuol yr MPR.
Bydd gan y blaen 17 ac 16 byddin.
17 Mae'r fyddin yn cael ei defnyddio ar gyfer ymgyrchoedd ar Thessaloniki yn ardal Lamyin Sume, dinas Salkhita, dinas Hamar Daba, Tamtsak Bulak. Cyfansoddiad y fyddin:
4 rhaniad modur;
2 frigâd tanc;
3 brigâd arfog â modur.
16 Mae'r fyddin yn cael ei defnyddio ar gyfer ymgyrchoedd ar Qiqihar - yn ardal yr orsaf. Matsievskaya, Staro-Tsurtskhatuy, Borzya, yn cynnwys:
6 saeth rhaniadau;
2 adran tanc;
1 adran modur;
2 adran wyr meirch;
1 frigâd tanc.
Ffrynt y Dwyrain Pell - prif dasgau:
1. Trwy gamau gweithredol yn y cyfarwyddiadau Sakhalin, Sungari a Primorsky, trechu'r unedau Siapan a chyrraedd blaen Beianzhen, Sanxing, Boli, Ning-An ar gyfer camau gweithredu pellach yng Ngogledd Manchuria;
2. O dan bob amgylchiad, dal Primorye a diogelu arfordir y Cefnfor Tawel, Môr Okhotsk, Sakhalin a Kamchatka rhag ymdrechion posibl gan filwyr Japan i lanio milwyr.
Mae'r ffrynt yn cynnwys tair byddin a byddin ar wahân. ffrâm.
Bydd y blaen yn weithredol yn israddio Fflyd y Môr Tawel a'r Llynges Amur, gyda'r olaf yn cael ei ailbennu i'r byddinoedd.
2. Byddin y Faner Goch - ar gyfer gweithrediadau i gyfeiriad Beianzhen ac ymhellach i Harbin, fe'i lleolir yn ardaloedd Blagoveshchensk, Poyarkovoe, Mikhailovsk, Ivanovskoye, sy'n cynnwys:
33 o saethau rhaniadau;
1 frigâd tanc.
15 Fyddin - ar gyfer gweithrediadau i gyfeiriad Sanxing, Boli ac ymhellach i Fanzhen, a ddefnyddir yn ardal Stalinsk, Mikhailo-Semenovskoye, Birobidzhan ac un adran (35) - Bikin, sy'n cynnwys:
3 saeth rhaniadau;
1 frigâd tanc.
Byddin y Faner Goch 1af - wedi'i lleoli yn ardal Dvoryanka, Grodskovsky Ur, Mikhailovsky, yn cynnwys:
10 saeth rhaniadau;
3 saeth brigadau;
2 adran wyr meirch;
3 brigâd tanc.
Saeth arbennig. Corfflu - ynghyd â Llynges y Môr Tawel Gogleddol, yn amddiffyn ardal gaerog Amur Isaf, De-Kastri, Bae Nogaev, Sakhalin a Kamchatka, gan atal milwyr Japaneaidd rhag glanio. Ar y cyfle cyntaf, cymerwch feddiant o ran ddeheuol Sakhalin.
Cyfansoddiad y corff:
2 saeth rhaniadau;
1 saeth brigâd
Mae gan y gorchymyn blaen 3 brigâd yn yr awyr ar gael yn syth;
Teithiau Llu Awyr:
1. Dinistrio personél y gelyn ac amddiffynfeydd mewn cydweithrediad â milwyr;
2. Dinistrio awyrennau'r gelyn;
3. Dinistrio'r Sypingchai, Changchun, Qiqihar, Harbin, Jilin, Mukden, Jyo-Sampo, Lafazhang, Echo cyffyrdd rheilffordd a thwneli i wahardd trafnidiaeth filwrol.
4. Ynghyd â Fflyd y Môr Tawel:
a) taro cysylltiadau môr Japaneaidd o'r ynysoedd i Ogledd Manchuria;
b) ymosodiad ar lynges, lluoedd trafnidiaeth a glanio Japan; c) darparu cymorth i luoedd daear a llynges i amddiffyn Kamchatka a Sakhalin;
5. cwmpasu crynodiad, lleoli a gweithredu ein milwyr gydag awyrennau ymladd;
6. ar gyfarwyddiadau arbennig gan yr Uchel Reoli, cynnal cyrchoedd ar Ynysoedd Japan.
Tasgau Fflyd y Môr Tawel:
1. ynghyd â milwyr y fyddin, amddiffyn glannau'r Cefnfor Tawel rhag ceg yr afon. Tumen-Ulla i Nikolaevsk-on-Amur, arfordir Môr Okhotsk, Sakhalin a Kamchatka;
2. cau Culfor Tatar rhag treiddiad llongau Japaneaidd;
3. ymosodiad gan longau tanfor ac awyrennau ar gyfathrebiadau morwrol Japaneaidd ym Môr Japan a'u gwarchae o borthladdoedd Corea ac arfordir gorllewinol y metropolis;
4. mordeithio llongau tanfor oddi ar Kamchatka a glannau dwyreiniol Ynysoedd Japan;
5. darparu ochr chwith Byddin y Faner Goch 1af yn ardal baeau Posyet a Slavyansky.
Gan adrodd am hanfodion ein defnydd strategol yn y Gorllewin a'r Dwyrain, gofynnaf iddynt gael eu hystyried.
CEISIADAU:
cynlluniau defnyddio 1 a 3 yn y Gorllewin, ar fapiau 40 canrif mewn/dm; Cynllun graffeg dor. cludiant ar ddalennau.
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd S. Timoshenko
Pennaeth y Staff Cyffredinol
Fyddin Goch
Byddin Cyffredinol K. Meretskov
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.” Ysgutor: Dirprwy Bennaeth y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau, Uwchfrigadydd Vasilevsky. Sgript. Llofnod.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 239, tt. 197-244.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. Ystyriaethau Staff Cyffredinol y Fyddin Goch ar y cynllun ar gyfer defnydd strategol o Luoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd pe bai rhyfel yn digwydd yn erbyn yr Almaen a'i chynghreiriaid [1]
[heb fod yn gynharach na Mai 15, 1941]
Rwyf yn adrodd er eich ystyriaeth ystyriaethau ar y cynllun ar gyfer defnyddio Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd yn strategol pe bai rhyfel yn digwydd yn erbyn yr Almaen a'i chynghreiriaid.
I. Ar hyn o bryd, yn ôl Cyfarwyddiaeth Cudd-wybodaeth y Fyddin Goch [2], mae gan yr Almaen tua 230 o filwyr traed, 22 tanc, 20 â modur, 8 adran awyr a 4 marchfilwyr, a chyfanswm o tua 284 o adrannau.
O'r rhain, ar 15 Mai, 1941, roedd hyd at 86 o filwyr traed, 13 tanc, 12 â modur ac 1 adran farchfilwyr, a chyfanswm o hyd at 112 o adrannau, wedi'u crynhoi ar ffiniau'r Undeb Sofietaidd.
Yn y sefyllfa wleidyddol bresennol, rhagdybir y bydd yr Almaen, os bydd ymosodiad ar yr Undeb Sofietaidd, yn gallu chwarae yn ein herbyn hyd at 137 o wŷr traed, 19 tanc, 15 â modur, 4 marchoglu a 5 adran yn yr awyr, a hyd at 180 o adrannau i gyd.
Mae'n debyg y bydd y 104 o adrannau sy'n weddill yng nghanol y wlad wrth gefn - 22 o adrannau milwyr traed, 1 adran wyr meirch, 1 adran milwyr traed, 1 adran awyr, cyfanswm o 25 adran; yn Denmarc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a Ffrainc - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 air. rhag. div., cyfanswm o 45 o adrannau; Iwgoslafia - 7 adran troedfilwyr, 7 adran i gyd; Gwlad Groeg - 7 adran milwyr traed, 1 adran marchoglu, 8 adran i gyd; Bwlgaria - 3 adran milwyr traed, 3 adran i gyd; Affrica - 5 adran milwyr traed, 1 adran marchoglu, 1 TD, 7 adran i gyd; Norwy - 9 adran milwyr traed, 9 adran i gyd; cyfanswm 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 aer. rhag. rhaniadau; cyfanswm o 104 o adrannau [yng nghanol y wlad ar y ffiniau gorllewinol, yn Norwy, yn Affrica, yng Ngwlad Groeg a'r Eidal] [3] .
Yn fwyaf tebygol, bydd prif luoedd byddin yr Almaen, sy'n cynnwys 76 o wŷr traed, 11 tanc, 8 modur, 2 wŷr meirch a 5 awyr, a chyfanswm o hyd at 100 o adrannau, yn cael eu defnyddio i'r de o Demblin i streicio i gyfeiriad Kovel , Rivne, Kyiv.
Mae'n debyg y bydd y streic hon yn cyd-fynd â streic yn y gogledd o Ddwyrain Prwsia i Vilna a Riga, yn ogystal ag ymosodiadau cryno, byr o Suwalki a Brest i Volkovysk, Baranovichi.
Yn y deheu- barth dylem ddisgwyl ymosodiadau [ ar yr un amser a byddin yr Almaen- yn myned ar yr ymosodiad i gyfeiriad cyffredinol Zhmerinka— o fyddin Rwmania, yn cael eu cynnal gan raniadau Germanaidd. Nid yw'r posibilrwydd o ymosodiad ategol gan yr Almaenwyr o'r ochr arall i'r afon wedi'i eithrio ychwaith. San i gyfeiriad Lviv] a) i gyfeiriad Zhmerinka - byddin Rwmania, yn cael ei chynnal gan adrannau Almaeneg; b) i gyfeiriad Munkacs, Lviv; c) Sanok, Lviv.
Gall cynghreiriaid tebygol yr Almaen chwarae yn erbyn yr Undeb Sofietaidd: Y Ffindir - hyd at 20 o adrannau troedfilwyr, Hwngari - 15 adran troedfilwyr, Rwmania - hyd at 25 o adrannau troedfilwyr.
Yn gyfan gwbl, gall yr Almaen a'i chynghreiriaid ddefnyddio hyd at 240 o adrannau yn erbyn yr Undeb Sofietaidd.
O ystyried bod yr Almaen ar hyn o bryd yn cadw ei byddin yn symud, gyda'i chefn yn cael ei defnyddio, mae ganddi'r cyfle i'n rhybuddio [4] rhag defnyddio a lansio ymosodiad annisgwyl.
Er mwyn atal hyn [a threchu byddin yr Almaen], nid wyf o'r farn ei bod yn angenrheidiol o dan unrhyw amgylchiadau i roi'r fenter i orchymyn yr Almaen, i atal [5] y gelyn wrth ei ddefnyddio ac i ymosod ar fyddin yr Almaen ar hyn o bryd pan fydd yn y cam lleoli ac nid yw wedi cael amser eto i drefnu blaen a rhyngweithiad canghennau milwrol.
II. Nod strategol cyntaf gweithredoedd milwyr y Fyddin Goch oedd trechu prif luoedd byddin yr Almaen a anfonwyd i'r de o Dęblin, a chyrraedd blaen Ostroleka, r. Narev, Lowicz, Lodz, Kreuzburg, Oppeln, Olomouc. Y nod strategol dilynol yw: trwy ymosod o ardal Katowice i gyfeiriad gogleddol neu ogledd-orllewinol, trechu lluoedd mawr y Ganolfan ac adain ogleddol ffrynt yr Almaen a chipio tiriogaeth Gwlad Pwyl gynt a Dwyrain Prwsia. Y dasg ar unwaith yw trechu byddin yr Almaen i'r dwyrain o'r afon. Vistula ac i gyfeiriad Krakow, ewch i'r afon. R. Cul, Vistula a chipio rhanbarth Katowice [6], ac ar gyfer hynny:
a) cyflawni'r brif ergyd gyda lluoedd y Ffrynt De-orllewinol i gyfeiriad Krakow a Katowice, gan dorri'r Almaen oddi wrth ei chynghreiriaid deheuol;
b) cyflwyno streic ategol gydag adain chwith Ffrynt y Gorllewin i gyfeiriad Siedlce, Dęblin, gyda’r nod o binio grŵp Warsaw i lawr a chynorthwyo Ffrynt y De-orllewin i drechu grŵp Lublin y gelyn;
c) cynnal amddiffyniad gweithredol yn erbyn y Ffindir, Dwyrain Prwsia, Hwngari a Rwmania a bod yn barod i streicio yn erbyn Rwmania mewn amodau ffafriol.
Felly, bydd y Fyddin Goch yn dechrau gweithrediadau sarhaus o flaen Chizhov, Motovisko gyda 152 o adrannau yn erbyn 100 o adrannau Almaeneg. Darperir ar gyfer amddiffyniad gweithredol ar rannau eraill o ffin y wladwriaeth [7].
III. Yn seiliedig ar y cynllun a nodir ar gyfer defnydd strategol, rhagwelir y bydd Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd yn cael eu grwpio fel a ganlyn:
1. Dylid dosbarthu lluoedd daear y Fyddin Goch sy'n cynnwys 198 o adrannau troedfilwyr, 61 o adrannau troedfilwyr, 31 o adrannau milwyr traed, 13 o adrannau marchfilwyr (cyfanswm o 303 o adrannau a 74 o gatrawdau magnelau o'r RGK) fel a ganlyn:
a) Dylai’r prif heddluoedd sy’n cynnwys 163 o adrannau troedfilwyr, 58 o adrannau troedfilwyr, 30 o adrannau milwyr traed a 7 adran wŷr meirch (cyfanswm o 258 o adrannau) a 53 o gatrodau magnelau’r RNA fod yn y Gorllewin, ac o’r rhain: fel rhan o’r Gogledd, y Gogledd-orllewin, Ffryntiadau gorllewinol a de-orllewinol - 136 o adrannau troedfilwyr , 44 TD, 23 MD, 7 CD (cyfanswm o 210 o adrannau) a 53 o gatrodau magnelau RGK; fel rhan o gronfa wrth gefn yr Uchel Reoli y tu ôl i'r ffryntiadau De-orllewinol a Gorllewinol - 27 o adrannau milwyr traed, 14 o adrannau troedfilwyr, 7 adran milwyr traed (48 adran i gyd);
b) Mae gweddill y lluoedd, sy'n cynnwys 35 o adrannau troedfilwyr, 3 TD, 1 md, 6 cd (cyfanswm o 45 adran) a 21 ap RGK, wedi'u neilltuo i amddiffyn ffiniau Dwyrain Pell, deheuol a gogleddol yr Undeb Sofietaidd, ac o'r rhain
- yn y Dwyrain Pell ac yn Rhanbarth Milwrol y Gorllewin - 22 o adrannau troedfilwyr, 3 TD, 1 md, 1 cd (cyfanswm o 27 o adrannau) a 14 ap RGK;
- yng Nghanolbarth Asia - 2 reiffl mynydd a 3 marchoglu. rhaniadau (cyfanswm o 5 is-adran);
– Transcaucasia – 8 adran reiffl a 2 wŷr meirch (cyfanswm o 10 adran) a 2 ap RGK;
- ar amddiffyn arfordir Môr Du y Gogledd Cawcasws a Crimea - 2 t.
– ar arfordir y Môr Gwyn – adran 1af.
Dangosir y grwpiad manwl o rymoedd ar y map atodedig [8].
2. Dylid dosbarthu Awyrlu'r Fyddin Goch, sy'n cynnwys y 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP a 6 TBP (cyfanswm o 218 catrawd awyr) fel a ganlyn:
a) Bydd y prif heddluoedd, sy'n cynnwys 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP a 5 TBP - cyfanswm o 165 o gatrodau awyr, yn cael eu defnyddio yn y Gorllewin, ac o'r rhain:
- fel rhan o ffryntiau'r Gogledd, y Gogledd-Orllewin, y Gorllewin a'r De-Orllewin - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp ac 1 tbp - cyfanswm o 144 o gatrodau awyr;
- fel rhan o gronfa wrth gefn yr Uchel Reoli y tu ôl i ffryntiau'r De-Orllewin a'r Gorllewin - 14 dbp a 4 mbp, cyfanswm o 21 catrawd awyr;
b) Dylid gadael y lluoedd sy'n weddill sy'n cynnwys 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP ac 1 TBP - cyfanswm o 53 catrawd awyr - i amddiffyn y ffiniau Dwyrain Pell, deheuol a gogleddol a phwynt amddiffyn awyr y mynyddoedd. Moscow, o'r rhain:
- yn y Dwyrain Pell ac yn Ardal Filwrol y Gorllewin - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP ac 1 TBP, cyfanswm o 33 catrawd awyr;
– yn SaVO – 1 IAP ac 1 Shap, cyfanswm o 2 gatrawd awyr;
– yn ZakVO – 9 iap, 2 uned ymladd milwyr traed, cyfanswm o 11 catrawd awyr;
– yn ArchVO – 1 ist. gatrawd awyr
Ar amddiffynfa dinas Moscow mae 6 catrawd hedfan ymladd.
Dangosir y grwpiad manwl o rymoedd ar y map atodedig [9].
Yn ogystal â'r Awyrlu a nodir, heddiw mae 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP a 22 DIS, yn y cam ffurfio ac yn gwbl barod i ymladd, ar gyfer cyfanswm o 115 o gatrodau awyr, y gall eu parodrwydd llawn. cael ei gyfrif ar 1.1.42.
Bwriedir i'r catrodau awyr hyn, wrth iddynt ddod yn barod, gael eu dosbarthu fel a ganlyn:
- neilltuo 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS, a chyfanswm o 94 catrawd awyr i'r Gorllewin, ac o'r rhain:
– mae'r blaenau'n cynnwys 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, cyfanswm o 87 catrawd awyr;
- fel rhan o gronfa wrth gefn yr Uchel Reoli - 4 IAP, 3 DBP, cyfanswm o 7 catrawd awyr;
– gadael 10 catrawd awyr ar gyfer y Ffrynt Pell a ZakVO a 6 catrawd awyr ar gyfer y ZakVO;
- ar amddiffyn Moscow - 5 ist. catrodau awyr
Mae'r dyddiadau bras ar gyfer mynediad i wasanaeth y catrodau awyr hyn yn ôl y tabl ar y mapiau [10].
IV. Cyfansoddiad a thasgau'r ffryntiau a ddefnyddir yn y Gorllewin (map 1:1,000,000) [11]:
Ffrynt y Gogledd (LVO) - 3 byddin, sy'n cynnwys 15 reiffl, 4 tanc a 2 adran modur, a chyfanswm o 21 adran, 18 catrawd hedfan a Llynges y Gogledd, gyda'r prif dasgau - amddiffyn Leningrad, porthladd Murmansk , Kirov zhel. ffyrdd ac, ynghyd â Llynges y Baltig, yn sicrhau ein goruchafiaeth lwyr yn nyfroedd Gwlff y Ffindir. At yr un diben, bwriedir trosglwyddo amddiffynfa arfordir gogleddol a gogledd-orllewinol SSR Estonia i Ffrynt y Gogledd o PribOVO.
Y ffin flaen ar y chwith yw Ostashkov, Ostrov, Võru, Viljandi, neuadd. ynysoedd Matasalu, Ezel a Dago yn unig.
Pencadlys blaen - Pargolovo.
Ffrynt Gogledd-orllewinol (PribOVO) - tair byddin, yn cynnwys 17 adran reiffl [(6 cenedlaethol ohonynt)], 4 tanc, 2 adran modur, a chyfanswm o 23 adran a 13 catrawd hedfan, gyda'r tasgau: - yn gorchuddio Riga yn gadarn gyda amddiffynfa ystyfnig a chyfeiriad Vilna, yn atal goresgyniad gelyn o Ddwyrain Prwsia; amddiffyn yr arfordir gorllewinol ac ynysoedd Ezel a Dago i atal glaniadau amffibaidd y gelyn.
Y ffin flaen ar y chwith yw Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Margerabova, Letzen. blaen pencadlys - Ponevezh.
Ffrynt y Gorllewin (ZapOVO) - pedair byddin, yn cynnwys 31 adran reiffl, 8 tanc, 4 modur a 2 adran farchfilwyr, a chyfanswm o 45 adran a 21 catrawd hedfan.
Amcanion: – gydag amddiffyniad ystyfnig ar flaen Druskeniki, Ostroleka, i orchuddio cyfarwyddiadau Lida a Bialystok yn gadarn;
- gyda thrawsnewid byddinoedd Ffrynt y De-orllewin i'r sarhaus, ymosodiad adain chwith y blaen i gyfeiriad Warsaw, Siedlce, Radom, i drechu grŵp Warsaw a chipio Warsaw [i gyfrannu], yn cydweithrediad â Ffrynt De-orllewinol, i drechu grŵp y gelyn Lublin-Radom, i gyrraedd yr afon. Vistula ac unedau symudol i ddal Radom [a sicrhau'r llawdriniaeth hon o Warsaw a Dwyrain Prwsia].
Y ffin blaen ar y chwith yw'r afon. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
Pencadlys blaen - Baranovichi.
Ffrynt y De-orllewin - wyth byddin, yn cynnwys 74 o adrannau reiffl, 28 tanc, 15 modur a 5 marchfilwyr, a chyfanswm o 122 o adrannau a 91 o gatrodau hedfan, gyda'r tasgau uniongyrchol:
a) gyda thrawiad consentrig gan fyddinoedd adain dde y blaen, amgylchynu a dinistrio'r prif grŵp gelyn i'r dwyrain o'r afon. Vistula yn rhanbarth Lublin;
b) ar yr un pryd, gyda streic o flaen Sieniawa, Przemysl, Lutowiska, trechu lluoedd y gelyn yng nghyfarwyddiadau Krakow a Sandomierz-Keleck a chipio rhanbarth Krakow, Katowice, Kielce, gan fwriadu symud ymlaen ymhellach o'r ardal hon yn y cyfeiriad gogleddol neu ogledd-orllewinol i orchfygu lluoedd mawr o adain ogleddol ffrynt y gelyn a chipio tiriogaeth Gwlad Pwyl gynt a Dwyrain Prwsia;
c) amddiffyn ffin y wladwriaeth â Hwngari a Rwmania yn gadarn a bod yn barod i lansio ymosodiadau consentrig yn erbyn Rwmania o ranbarthau Chernivtsi a Chisinau, gyda'r nod uniongyrchol o drechu'r gogledd. adain byddin Rwmania a chyrraedd llinell yr afon. Moldofa, Iasi [12].
Er mwyn sicrhau bod y cynllun uchod yn cael ei gyflawni, mae angen cymryd y mesurau canlynol ymlaen llaw, hebddynt mae'n amhosibl lansio ymosodiad annisgwyl ar y gelyn o'r awyr ac ar y ddaear:
1. Cynnull milwyr cudd dan gochl hyfforddiant wrth gefn;
2. O dan gochl mynd i mewn i'r gwersylloedd, cynnal crynodiad cudd o filwyr yn nes at y ffin orllewinol, yn gyntaf oll, canolbwyntio holl fyddinoedd wrth gefn yr Uchel Reoli;
3. Canolbwyntiwch hedfan yn gudd ar feysydd awyr maes o ardaloedd anghysbell a nawr yn dechrau defnyddio cefn awyrennau;
4. Yn raddol, dan gochl gwersylloedd hyfforddi ac ymarferion logisteg, datblygu sylfaen y cefn a'r ysbyty.
V. Grwpio cronfeydd wrth gefn yr Uchel Reoli.
Cael 5 byddin yng ngwarchodfa'r Uchel Reoli a'u crynhoi:
- dwy fyddin yn cynnwys 9 reiffl, 4 tanc a 2 adran modur, cyfanswm o 15 adran, yn ardal Vyazma, Sychevka, Yelnya, Bryansk, Sukhinichi;
- un fyddin yn cynnwys 4 reiffl, 2 danc a 2 adran modur, a chyfanswm o 8 adran, yn ardal Vileika, Novogrudok, Minsk;
- un fyddin yn cynnwys 6 reiffl, 4 tanc a 2 adran fodurol, a chyfanswm o 12 adran, yn ardal Shepetovka, Proskurov, Berdichev a
- un fyddin yn cynnwys 8 reiffl, 2 danc a 2 adran modur, a chyfanswm o 12 adran, yn ardaloedd Bila Tserkva, Zvenigorodka, Cherkassy.
VI. Yn cwmpasu canolbwyntio a defnyddio.
Er mwyn amddiffyn ein hunain rhag ymosodiad annisgwyl posibl gan y gelyn, i gwmpasu crynodiad a defnydd ein milwyr a'u paratoi ar gyfer y tramgwyddus, mae angen:
1. Trefnwch amddiffyniad cryf a gorchudd o ffin y wladwriaeth, gan ddefnyddio ar gyfer hyn holl filwyr yr ardaloedd ffiniol a bron yr holl awyrennau a neilltuwyd i'w defnyddio yn y gorllewin;
2. Datblygu cynllun manwl ar gyfer amddiffynfeydd awyr y wlad a dod â systemau amddiffyn awyr i fod yn gwbl barod.
Rwyf wedi rhoi gorchmynion ar y materion hyn, ac mae datblygiad cynlluniau ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth ac amddiffyn yr awyr wedi'i gwblhau'n llwyr erbyn 06/01/41.
Mae cyfansoddiad a grwpio'r milwyr gorchudd yn unol â'r map atodedig [13].
Ar yr un pryd, mae angen cyflymu'r gwaith o adeiladu ac arfogi ardaloedd caerog ym mhob ffordd bosibl, i ddechrau adeiladu ardaloedd caerog yn 1942 ar y ffin â Hwngari, a hefyd i barhau i adeiladu ardaloedd caerog ar hyd y llinell. o hen ffin y dalaith [14].
VII. Gosodwyd tasgau'r Llynges yn unol â'm hadroddiadau a gymeradwywyd gennych yn flaenorol.
VIII. Sicrheir lleoli milwyr a'u gweithrediadau ymladd gyda'r cyflenwadau sydd ar gael trwy:
for ammunition - cregyn o safon fechan am dair wythnos;
canolig-calibr - am fis;
trwm-calibre - am fis;
minami - am hanner mis;
gan ergydion gwrth-awyrennau -
37 mm - am 5 diwrnod;
76 mm - am fis a hanner;
85 mm - am 11 diwrnod;
ar gyfer bwledi awyrennau -
bomiau ffrwydrol uchel - am fis;
tyllu arfwisg - am 10 diwrnod;
torri concrid - am 10 diwrnod;
darnio - am fis;
tân - am hanner mis;
ar gyfer tanwydd ac ireidiau -
gasoline B -78 - am 10 diwrnod
Gasolin B-74 - am fis;
gasoline B-70 - am 2.5 mis;
gasoline - am 1.5 mis;
tanwydd disel - am fis.
Mae cronfeydd tanwydd wrth gefn a fwriedir ar gyfer yr ardaloedd gorllewinol wedi'u hatgyfnerthu mewn symiau sylweddol (oherwydd diffyg capasiti ar eu tiriogaeth) yn yr ardaloedd mewnol.
IX. Gofynnwch:
1. Cymeradwyo'r cynllun a gyflwynwyd ar gyfer defnydd strategol o Luoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd a'r cynllun ar gyfer gweithrediadau milwrol arfaethedig yn achos rhyfel â'r Almaen;
2. Awdurdodi'n ddiymdroi i weithredu symudiadau cudd a chrynhoad cudd, yn gyntaf oll, holl fyddinoedd wrth gefn yr Uchel Reoli a hedfan;
3. Galw gan yr NKPS am weithredu adeiladu rheilffyrdd yn gyflawn ac yn amserol yn unol â chynllun 1941, ac yn enwedig i gyfeiriad Lvov;
4. gorfodi diwydiant i gyflawni'r cynllun ar gyfer cynhyrchu rhannau materol o danciau ac awyrennau, yn ogystal â chynhyrchu a chyflenwi bwledi a thanwydd yn llym ar amser.
Cymeradwyo'r cynnig ar gyfer adeiladu ardaloedd caerog newydd [15].
Ceisiadau:
1. Diagram defnydd ar fap 1:1000,000 mewn 1 copi;
2. Cynllun lleoli ar gyfer clawr ar 3 map;
3. Diagram o berthynas grymoedd mewn 1 copi.
4. Tri map o ganolfannau'r awyrlu yn y gorllewin.
[1] Llawysgrif 15 tudalen ar ddalennau teipiadur safonol yw'r ddogfen, wedi'i hysgrifennu mewn inc du gan A. M. Vasilevsky. Mae'r dudalen gyntaf ar ffurflen gyda stamp cornel Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd. Dyddiedig Mai 15, 1941 yn ôl yr arysgrifau ar yr atodiadau - mapiau a diagramau. Mae testun y llawysgrif yn cynnwys eglurhad a chywiriadau o natur strategol, ystadegol a golygyddol, wedi'u gwneud mewn pensil. Yn ôl V. Danilov, fe'u cyflwynwyd gan Ddirprwy Brif Bennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch, yr Is-gapten Cyffredinol N.V. Vatutin. Yn ôl fersiwn arall, honnir bod cywiriadau yn y testun wedi'u gwneud gan law G.K.
[2] Yma ac isod, mae ymadroddion a ychwanegir at y testun yn cael eu rhoi mewn print trwm.
[3] Yma ac isod, mae ymadroddion a dynnwyd yn ddiweddarach o'r testun yn cael eu rhoi mewn cromfachau sgwâr.
[4] Wedi'i danlinellu yn y ddogfen.
[5] Wedi'i danlinellu yn y ddogfen.
[6] Ysgrifennwyd y paragraff olaf ac ymadrodd olaf yr un blaenorol gan N. F. Vatutin.
[7] Ysgrifennwyd y ddau ymadrodd olaf gan N. F. Vatutin.
[8] Nid yw'r map yn cael ei gyhoeddi.
[9] Nid yw'r map yn cael ei gyhoeddi.
[10] Nid yw'r map a'r tabl yn cael eu cyhoeddi.
[11] Nid yw'r map yn cael ei gyhoeddi.
[12] Ysgrifennwyd y gair “concentric” ac ymadrodd olaf y paragraff gan N. F. Vatutin.
[13] Nid yw'r map yn cael ei gyhoeddi.
[14] Ysgrifennwyd y paragraff olaf gan N. F. Vatutin.
[15] Ysgrifenwyd yr ymadrodd gan N. F. Vatutin.
Sgript.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 237, tt. 1-15.
Cyhoeddwyd: 1941: Mewn 2 lyfr. Llyfr 2./ Comp. L. E. Reshin ac eraill; Ed. V.P. Naumova; Mynediad Celf. acad. A.N.Yakovleva. – M.: Sefydliad Rhyngwladol “Democratiaeth”, 1998. – t. 215-221.
3. Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr ZapOVO Rhif 503859/ss/ov
[dim hwyrach na Mai 20, 1941]
Sov. Cyfrinach
O bwysigrwydd arbennig
Enghraifft Rhif 2
Map 1:1 000000.
Er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a lleoli’r milwyr ardal, erbyn Mai 20, 1941, byddwch chi’n bersonol, gyda’r pennaeth staff a phennaeth adran weithredol pencadlys yr ardal, yn datblygu:
a) cynllun manwl ar gyfer amddiffyn ffin y dalaith o Kanchiamiestis i Lyn. Switez (siwt chyfreithlon);
b) cynllun amddiffyn awyr manwl.
I. Tasgau amddiffyn:
1. Atal goresgyniad gelynion daear ac awyr i diriogaeth yr ardal.
2. Bydd amddiffyniad cryf o amddiffynfeydd ar hyd ffin y wladwriaeth yn ymdrin yn gadarn â symud, crynhoi a lleoli milwyr yr ardal.
3. Bydd gweithrediadau amddiffyn awyr a hedfan yn sicrhau gweithrediad arferol y rheilffyrdd a chrynhoad y milwyr.
4. Gan ddefnyddio pob math o ragchwilio ardal, penderfynwch yn amserol natur y crynodiad a'r grŵp o filwyr y gelyn.
5. Trwy weithredu hedfan gweithredol, ennill goruchafiaeth awyr a streiciau pwerus ar y prif gyffyrdd rheilffordd, pontydd, croesfannau a grwpiau milwyr, tarfu ac oedi canolbwyntio a lleoli milwyr y gelyn.
6. Atal lluoedd ymosod yn yr awyr a grwpiau sabotage y gelyn rhag cael eu gollwng a glanio ar diriogaeth yr ardal.
II. Trefnwch amddiffyniad ffin y wladwriaeth, dan arweiniad y cyfarwyddiadau sylfaenol canlynol:
1. Dylai sail yr amddiffyniad fod yn amddiffyniad parhaus o ardaloedd caerog ac amddiffynfeydd maes a grëwyd ar hyd ffin y wladwriaeth, gan ddefnyddio'r holl rymoedd a galluoedd ar gyfer eu datblygiad pellach. Rhowch gymeriad gweithredoedd gweithredol i'r amddiffyniad. Dylai unrhyw ymgais gan y gelyn i dorri trwy'r amddiffynfeydd gael ei ddileu ar unwaith trwy wrthymosodiadau o'r corfflu a chronfeydd wrth gefn y fyddin.
2. Talu sylw arbennig i amddiffyn gwrth-danc. Mewn achos o dorri tir newydd o flaen yr amddiffyniad gan unedau modurol mawr o'r gelyn, rhaid i'r frwydr yn eu herbyn a dileu'r datblygiad gael ei gyflawni trwy orchymyn uniongyrchol yr Ardal Reoli, ac at y diben hwnnw mae rhan fawr y gwrth. - bydd brigadau magnelau tanciau, corffluoedd mecanyddol a hedfan yn cael eu defnyddio'n aruthrol. Tasg y brigadau gwrth-danciau yw cwrdd â'r tanciau wrth linellau parod gyda thân magnelau pwerus ac, ynghyd ag awyrennau, gohirio eu symud ymlaen nes bod ein corfflu mecanyddol modurol yn dynesu ac yn gwrthymosod. Tasg y corfflu mecanyddol yw defnyddio dan orchudd brigadau gwrth-danciau, gyda streiciau ystlys pwerus a consentrig ynghyd â hedfan i drechu unedau mecanyddol y gelyn yn derfynol a dileu'r datblygiad arloesol.
3. Ystyriwch y meysydd canlynol i fod yn arbennig o gyfrifol:
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) o flaen Ostroleka, Malkinya i Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
4. O dan amodau ffafriol, dylai'r holl filwyr amddiffyn a chronfeydd wrth gefn o fyddinoedd ac ardaloedd fod yn barod, ar gyfarwyddiadau'r Uchel Reoli, i lansio streiciau cyflym.
III.
I'r dde mae Ardal Filwrol y Baltig. Pencadlys o'r 3ydd diwrnod o mobileiddio yn Ponevezh. Honnir bod ei 11eg Fyddin ar y chwith yn trefnu amddiffyniad ar ffrynt Jurburg. Kanchiamiestis Shtarm – Kaunas. Ffin gyda PribOVO - Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, pob pwynt ac eithrio Margerabov ar gyfer ZapOVO yn gynwysedig.
I'r chwith mae Ardal Filwrol Arbennig Kyiv. Pencadlys o'r 3ydd diwrnod o mobileiddio Tarnopol. Ei 5ed Byddin ystlys dde yn trefnu amddiffyniad yn y blaen gan gynnwys. llyn Svitez, Krystynopol, Shtarm, Kovel.
Ffin gyda KOVO - Pinsk, Wlodawa, Demblin, i gyd ac eithrio Demblin ar gyfer ZAPOVO cynhwysol.
IV. I gyflawni'r tasgau a neilltuwyd, cael pedwar maes cyflenwi.
Gorchuddio ardal Rhif 1 – 3ydd Fyddin.
Cyfansawdd:
3edd Cyfarwyddiaeth y Fyddin;
rheoli 4 tudalen o'r achos;
adrannau 56, 27, 85 a 24;
rheolaeth ar yr 11eg corfflu mecanyddol;
adrannau tanc 29 a 33;
204 adran modurol;
6 celf gwrth-danc. brigâd;
garsiwn ardal gaerog Grodno;
11eg adran hedfan gymysg;
rhannau ffin.
Dylid dod ag haen symudol gyntaf y 24ain Adran Troedfilwyr i ardal Grodno ddim hwyrach na 5ed diwrnod y cynnull.
Pennaeth yr ardal - Comander y 3ydd Fyddin. Storm Grodno.
Border ar y chwith - Celf. Novelnya, hawlio. Sokulka, hawlio. Shchuchin, hawlio. Friedrichskof.
Mae'r dasg yn amddiffynfa gref o ardal gaerog Grodno ac amddiffynfeydd maes ar y blaen Kanchiamiestis, tan hawliad Shchuchin. gorchuddio cyfarwyddiadau Lida, Grodno a Bialystok.
Ardal clawr Rhif 2 - 10fed Fyddin.
Cyfansawdd:
rheoli 10 byddin;
rheoli adeiladau 1 a 5;
adrannau 8fed, 13eg, 86eg ac 2il;
rheoli 6 kav. amgaeadau;
6ed a 36ain Marchfilwyr. rhaniadau;
rheoli 6 mech. amgaeadau;
adrannau tanc 4ydd a 7fed;
29ain adran modurol;
garsiynau ardaloedd caerog Osovetsky a Zambrovo;
9fed adran hedfan gymysg;
rhannau ffin.
Pennaeth yr ardal - Comander y 10fed Fyddin. Shtarm – Bialystok.
Y ffin ar y chwith yw'r hawliad. Gadewch i ni adio i fyny, Svisloch, Surals, Chileevo ac ymhellach ar hyd yr afon. Byg.
6 marchoglu â chorfflu yn ardal Tykocin, Sokoly, Menlyanin.
Tasg y rhanbarth yw amddiffyn cryf ardaloedd caerog Osowietsky a Zambrowski ac amddiffynfeydd caeau o fewn y ffiniau, gan gwmpasu'r cyfeiriad i Bialystok ac yn enwedig o Johannisburg, Ostroleka ac Ostrow Mazowiecki.
Ardal clawr Rhif 3 - 13eg Fyddin.
Cyfansawdd:
rheoli 2 dudalen o'r achos;
adrannau 113 a 49 pp.;
rheoli 13 mech. amgaeadau;
adrannau tanc 25 a 31;
208fed adran modurol;
43ain adran hedfan gymysg;
rhannau ffin.
Pennaeth yr ardal yw Cadlywydd y 13eg Fyddin, a chyn iddo gyrraedd Belsk cadlywydd yr 2il Gorfflu. Shtarm 13 o'r 3ydd diwrnod o symud - Belsk.
Y ffin ar y chwith yw'r hawliad. Kossofo, Hainuvka, Drogichin, Gura Kalwaria.
Tasg y rhanbarth yw gorchuddio'r cyfeiriad i Bielsk o Kossy a Sokolow yn gadarn gan amddiffyn amddiffynfeydd caeau.
Ardal clawr Rhif 4 - 4 byddin.
Cyfansawdd:
4edd Cyfarwyddiaeth y Fyddin;
rheoli 28 tudalen o'r achos;
6, 42, 75 a 100 o adrannau;
rheoli 14 mech. amgaeadau;
adrannau tanc 22 a 30;
205 adran modurol;
garsiwn ardal gaerog Brest;
10fed adran hedfan gymysg;
rhannau ffin.
Dylid dod ag haen symudol gyntaf y 100fed adran i ardal Cheremkha ddim hwyrach na hynny
4 diwrnod o symud.
Pennaeth yr ardal - Comander y 4ydd Fyddin.
Y ffin ar y chwith yw'r ffin â. Kovo.
Y dasg yw amddiffynfa gadarn o ardal gaerog Brest ac amddiffynfeydd caeau ar hyd glan ddwyreiniol yr afon. Bug, gorchuddiwch y crynodiad a'r defnydd o'r fyddin.
V. Mae gan y gorchymyn ardal ar gael ar unwaith:
1. 21ain Corfflu Troedfilwyr, sy'n cynnwys yr 17eg a'r 50fed Adran Troedfilwyr, heb fod yn hwyrach na'r 15fed diwrnod o symud yn ardal yr orsaf. Druskeniki, Yasidomlya, Skidel, Dembrovo.
2. 47th Infantry Corps, sy'n cynnwys y 55fed, 121ain a'r 155fed Adran Troedfilwyr, heb fod yn hwyrach na'r 15fed diwrnod o ymfudiad yn ardal Pruzhany, Zaprud (map 200,000), Kartuzberez, Bluden.
3. 44th Corps, yn cynnwys 108, 64 a 161ain adran, 37 a 143ain adran - oll mewn mannau lleoli parhaol, gyda'u trosglwyddiad pellach i'r byddinoedd yn unol â'r cynllun lleoli.
4. Brigadau gwrth-danc - 7fed yn ardal yr orsaf. Blasostowica, Grudsk, Jalówka; 8fed - yn ardal Lida.
5. Adeiladau mecanyddol:
17 MK, sy'n cynnwys 27 a 36 o adrannau tanc a 209 o adrannau modur yn rhanbarth Volkovysk;
20 MK - sy'n cynnwys 26 a 38 o adrannau tanc a 210 o unedau modur. adrannau yn ardal Oshmyany.
6. 4ydd Corfflu Awyrennau yn ardal Pukhovichi, Osipovichi.
7. Hedfan - adrannau hedfan ymladd 59 a 60; 12fed a 13eg Adran Fomio.
3ydd Corfflu Hedfan - sy'n cynnwys 42 a 52 o adrannau awyrennau bomio pellter hir a 61 o adrannau ymladd. Defnyddir y corfflu ar aseiniadau gan yr Uchel Reoli.
VI. Tasgau hedfan:
1. Gan ddefnyddio ymosodiadau olynol gan awyrennau ymladd ar ganolfannau a meysydd awyr sefydledig, yn ogystal â gweithrediadau ymladd yn yr awyr, dinistrio awyrennau'r gelyn ac ennill goruchafiaeth awyr o ddyddiau cyntaf y rhyfel.
2. Bydd awyrennau ymladd, mewn cydweithrediad agos â system amddiffyn awyr gyfan yr ardal, yn cwmpasu'n gadarn y broses o symud a chrynhoi milwyr yr ardal, gweithrediad arferol y rheilffyrdd, ac atal awyrennau'r gelyn rhag hedfan trwy diriogaeth yr ardal i mewn i tu mewn i'r wlad.
3. Mewn cydweithrediad â lluoedd daear, dinistrio'r gelyn sy'n symud ymlaen ac atal ei luoedd mecanyddol mawr rhag torri trwy flaen amddiffyn yr ardal.
4. Trwy ymosodiadau pwerus, systematig ar bontydd rheilffordd mawr a chyffyrdd Königsberg, Marienburg, Allenstein, Thorn, Kalisz, Lodz a Warsaw, yn ogystal ag ar grwpiau milwyr y gelyn, yn tarfu ac yn gohirio crynodiad milwyr y gelyn.
VII. Trwy orchymyn Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin:
1. Paratowch y llinellau cefn:
21 sk - ar y blaen Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno.
47 sk - ar flaen Murava, Pruzhany, Camlas Dnieper-Bug i Gorodets.
2. Darparu ar gyfer gwrthymosodiadau gan gorfflu mecanyddol a hedfan mewn cydweithrediad â chorfflu reiffl a brigadau gwrth-danciau.
3. Ailchwilio a pharatoi llinellau cefn ar gyfer holl ddyfnder amddiffyn yr afon. Berezina gan gynnwys.
Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygwch gynllun ar gyfer creu rhwystrau gwrth-danc i'r dyfnder llawn a chynllun ar gyfer pontydd mwyngloddio, cyffyrdd rheilffordd a phwyntiau crynodiad posibl y gelyn (milwyr, pencadlys, ysbytai, ac ati).
4. Datblygu cynllun ar gyfer dod ag ardaloedd caerog ar yr hen ffin dalaith o fewn yr ardal i fod yn barod ar gyfer ymladd.
5. Datblygu: a) cynllun ar gyfer codi milwyr yn effro a neilltuo unedau cymorth i filwyr y ffin; b) cynllun ar gyfer amddiffyn ac amddiffyn y mentrau, strwythurau a chyfleusterau diwydiannol pwysicaf.
6. Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygu, yn unol â chyfarwyddiadau arbennig, gynllun ar gyfer gwacáu ffatrïoedd, ffatrïoedd, banciau a mentrau busnes eraill, asiantaethau'r llywodraeth, warysau, eiddo milwrol a gwladwriaethol, personél milwrol, cyfrwng cludo, ac ati .
7. Yn y cynllun amddiffyn awyr, darparu ar gyfer amddiffyn awyr milwyr ac amddiffyniad awyr y diriogaeth ym mharth amddiffyn awyr y Gorllewin, yn enwedig datblygu'n fanwl:
a) trefniadaeth y gwasanaeth VNOS a hysbysu ar unwaith am feysydd awyr hedfan - awyrennau ymladd yn bennaf, o swyddi VNOS cwmni a llinell, hysbysu pwyntiau a chyfleusterau amddiffyn awyr, cyfarwyddiaethau ardal frigâd a pharthau amddiffyn awyr;
b) defnyddio a gweithredoedd awyrennau ymladd, sefydlu ardaloedd ar gyfer dinistrio awyrennau'r gelyn ar gyfer unedau awyr unigol;
c) amddiffyniad trylwyr gan fagnelau gwrth-awyrennau ac awyrennau ymladd o bwyntiau a chyfleusterau amddiffyn awyr parhaol, ardaloedd dadlwytho ac ardaloedd crynhoi milwyr;
d) materion cyfathrebu a rheoli systemau amddiffyn awyr.
VIII. Cyfarwyddiadau cefn.
Cyn 15fed diwrnod y mobileiddio, caniateir i chi wario:
a) ar gyfer milwyr gorchudd tir:
bwledi - 3 rownd o fwledi;
tanwydd – ar gyfer cerbydau ymladd – 5 ail-lenwi;
– ar gyfer trafnidiaeth – 8 gorsaf nwy;
b) ar gyfer yr Awyrlu:
diffoddwyr - 15 sorties;
awyrennau bomio amrediad byr - 10 sorties;
awyrennau bomio ystod hir - 7 sorties;
swyddogion rhagchwilio - 10 sorties;
c) ar gyfer yr holl filwyr dros dro - 15 dachas y dydd.
Mae darparu pob math o gyflenwadau o bob math i filwyr, atgyweirio ac adfer offer yn cael ei wneud ar draul y cronfeydd wrth gefn a sylfaen atgyweirio'r ardal.
Dylid gwacáu pobl a cheffylau sâl a chlwyfedig o fewn ffiniau'r Zapovovo, gan ddefnyddio'n bennaf y rhwydwaith llonydd o sefydliadau meddygol.
IX. Cyfarwyddiadau cyffredinol
1. Dim ond gyda chaniatâd arbennig yr Uchel Reoli y caniateir hedfan neu groesi ffin y wladwriaeth gyntaf.
2. Rhaid i'r cynllun clawr gynnwys y dogfennau canlynol:
a) nodiadau ar y cynllun gweithredu ar gyfer milwyr yn y clawr, gyda map ynghlwm o'r penderfyniad a grwpio milwyr hyd at y gatrawd a'r uned unigol yn gynwysedig;
b) rhestr o bersonél ymladd;
c) tablau ar gyfer gadael a chrynhoi unedau gorchudd i ffin y wladwriaeth;
d) cynllun ar gyfer defnydd yr Awyrlu, gyda map o'r sylfaen a'r defnydd gweithredol ynghlwm wrtho;
e) cynllun amddiffyn awyr gyda mapiau o leoliad pyst amddiffyn awyr a systemau amddiffyn awyr gweithredol;
dd) cynllun peirianneg gyda chyfrifiadau a map;
g) cynllun dyfais gyfathrebu gyda chyfrifiadau a diagramau;
h) cynllun ar gyfer trefnu cefnogaeth gefn a materol i filwyr daear a lluoedd awyr, gydag atodiad iddynt o fap o drefnu cefn milwyr daear a hedfan;
i) cynllun gwacáu glanweithiol a milfeddygol;
j) cyfarwyddiadau ar gyfer codi unedau cyflenwi ar larwm a neilltuo unedau cymorth ar gyfer unedau ffin;
k) rhestr o wrthrychau a strwythurau sy'n destun gwarchodaeth gan filwyr maes a milwyr NKVD;
l) dogfennau gweithredol (cyfarwyddebau, gorchmynion, cyfarwyddiadau).
3. Rhoddir y cynllun clawr ar waith ar ôl derbyn telegram wedi'i amgryptio oddi wrthyf, llofnododd aelod o'r Prif Gyngor Milwrol, y Pennaeth Staff Cyffredinol, y cynnwys a ganlyn: “Bwrw ymlaen â gweithredu cynllun clawr 1941 .”
4. Caniateir i'r canlynol ddatblygu cynllun gorchudd ac amddiffyn:
yn llawn - Cadlywydd y milwyr, aelod o'r Cyngor Milwrol, pennaeth pencadlys ardal a phrif adran weithredol pencadlys yr ardal;
ynghylch cynllun yr Awyrlu - Comander yr Awyrlu KOVO;
ynghylch y cynllun ar gyfer trefnu'r cefn - dirprwy. pennaeth staff yr ardal ar gyfer logisteg;
o ran y cynllun cyfathrebu milwrol - pennaeth cyfathrebu milwrol yr ardal;
o ran cyfathrebu - pennaeth cyfathrebu yr ardal.
Caniateir i benaethiaid canghennau a gwasanaethau milwrol eraill gyflawni tasgau personol yn eu harbenigedd yn unig, i'w hysbysu o'r cynllun clawr.
Ym mhencadlys y fyddin - Pennaeth y Fyddin, aelod o Gyngor Milwrol y Fyddin, Pennaeth Staff y Fyddin, Pennaeth Adran Gweithrediadau Pencadlys y Fyddin.
5. Datblygu cynllun clawr mewn dau gopi, cyflwyno un copi ataf i'w gymeradwyo trwy'r Pennaeth Staff Cyffredinol, a chadw'r ail gopi, wedi'i selio â sêl y Cyngor Milwrol Dosbarth, yn sêff personol y Pennaeth Dosbarth. Staff.
6. Dylid cadw cynlluniau clawr a ddatblygwyd gan y byddinoedd ac a gymeradwywyd gan y Cyngor Milwrol Dosbarth ar gyfer pob un o'r ardaloedd gorchudd, wedi'u selio â sêl y Cyngor Milwrol Dosbarth, yn sêff personol pennaeth cyfatebol yr ardal glawr.
7. Dylid storio dogfennau gweithredol a ddatblygwyd ar gyfer ffurfiannau milwrol mewn bagiau wedi'u selio â sêl Cyngor Milwrol y Fyddin yn ... y ffurfiad.
8. Mae'r ffolder a'r pecynnau gyda dogfennau clawr yn cael eu hagor trwy drefn ysgrifenedig neu delegraffig - yn y byddinoedd - o Gyngor Milwrol y Dosbarth ac mewn ffurfiannau - o Gyngor Milwrol y Fyddin.
9. Mae'r holl ddogfennau ar y cynllun clawr yn cael eu hysgrifennu â llaw neu eu teipio'n bersonol gan y rheolwyr sydd wedi'u hawdurdodi i'w datblygu.
ATODIAD – diagram o glawr milwyr ZAPOVO ar y map 1: 1,000,000 mewn un copi (dim ond er enghraifft Rhif 1).
Gwir wedi'i lofnodi:
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd S. Timoshenko
Pennaeth Staff Cyffredinol y llong ofod
Byddin Cyffredinol G. Zhukov
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.” Ceir nodiadau: “Cyflawnwyd mewn 2 gopi. Rhif 1 - i'r derbynnydd, Rhif 2 - i'r rheolwyr gweithredol. Ysgutor: Uwchfrigadydd Vasilevsky.” Mae'r copi wedi'i ardystio gan y dirprwy. pennaeth adran Staff Cyffredinol y llong ofod, yr Uwchfrigadydd Vasilevsky.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 237, tt. 65-87.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr PribOVO Rhif 503920/ss/ov
[dim hwyrach na Mai 30, 1941]
Sov. Cyfrinach
O bwysigrwydd arbennig
Enghraifft Rhif 2
Map 1:1000000.
Er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a lleoli milwyr PribOVO, erbyn Mai 30, 1941, rydych chi'n bersonol gyda'r pennaeth staff a phennaeth adran weithredol y Pencadlys Rhanbarthol, yn datblygu:
a) cynllun manwl ar gyfer amddiffyn ffin talaith SSR Lithwania o Palanga i'r hawliad. Kapchiamiestis, cynllun amddiffyn gwrth-amffibaidd arfordir Môr y Baltig i'r de o Fae Matsalu ac ynysoedd Dago ac Ezel;
b) cynllun amddiffyn awyr manwl.
I. Tasgau amddiffyn:
1. atal goresgyniad gelynion daear ac awyr i diriogaeth yr ardal;
2. gydag amddiffyniad ystyfnig o amddiffynfeydd ar hyd ffin y wladwriaeth, yn cwmpasu'n gadarn y cynnull, y crynodiad a'r defnydd o filwyr ardal;
3. amddiffyn yr arfordir ac ynysoedd Ezel a Dago, ynghyd â Fflyd Baltig y Faner Goch, i atal glaniadau amffibiaid y gelyn;
4. gweithrediadau amddiffyn awyr a hedfan i sicrhau gweithrediad di-dor y rheilffyrdd a chrynodiad y milwyr ardal;
5. defnyddio pob math o ragchwilio ardal i benderfynu'n amserol ar natur y crynodiad a'r grwpio o filwyr y gelyn;
6. trwy weithrediadau hedfan gweithredol, ennill goruchafiaeth aer a streiciau pwerus ar y prif gyffyrdd rheilffordd, pontydd, llwybrau a grwpiau milwyr, tarfu ac oedi canolbwyntio a lleoli milwyr y gelyn;
7. atal lluoedd ymosodiad awyr y gelyn a grwpiau sabotage rhag cael eu gollwng a glanio ar diriogaeth yr ardal;
8. O ddiwrnod cyntaf y cynnull, bydd amddiffyniad arfordir Estonia o Fae Narva i Fae Matsalu ac Ynys Vormsi yn cael ei drosglwyddo i orchymyn Ardal Filwrol Leningrad. Ar yr un pryd, trosglwyddwch y 65fed Corfflu Reiffl gyda 16 ac 11 adran reiffl a'r 4edd Adran Hedfan i'r milwyr LVO.
Ymddiriedir datblygu cynllun cyflenwi ar gyfer y sector amddiffyn hwn i'r Ardal Reoli LVO.
II. Trefnwch amddiffyniad ffin y wladwriaeth, dan arweiniad y cyfarwyddiadau sylfaenol canlynol:
1. Dylai sail yr amddiffyniad fod yn amddiffyniad parhaus yr ardaloedd caerog a grëwyd ac amddiffynfeydd maes ar hyd ffin y wladwriaeth, gan ddefnyddio'r holl rymoedd a galluoedd ar gyfer eu datblygiad pellach.
Rhoi camau gweithredol i amddiffyn. Dylai unrhyw ymgais gan y gelyn i dorri trwy'r amddiffynfeydd gael ei ddileu ar unwaith trwy wrthymosodiadau o'r corfflu a chronfeydd wrth gefn y fyddin.
2. Talu sylw arbennig i amddiffyn gwrth-danc. Mewn achos o dorri tir newydd o flaen yr amddiffyniad gan unedau mecanyddol modurol mawr y gelyn, rhaid cyflawni'r frwydr yn eu herbyn a dileu'r torri tir newydd trwy orchymyn uniongyrchol yr Ardal Reoli, y mae, yn gyntaf oll, yn defnyddio gwrth. - brigadau magnelau tanciau, corfflu mecanyddol a hedfan. Tasg y brigadau gwrth-danciau yw cwrdd â thanciau'r gelyn gyda thân magnelau pwerus wrth linellau parod ac, ynghyd ag awyrennau, eu dal nes bod ein corfflu mecanyddol modurol yn dynesu ac yn gwrthymosod. Tasg y corfflu mecanyddol yw defnyddio dan orchudd brigadau gwrth-danciau, gydag ymosodiadau pwerus ar ystlys a chanolbwynt, ynghyd ag awyrennau i drechu unedau mecanyddol y gelyn yn derfynol a dileu'r datblygiad arloesol.
3. Ystyriwch y meysydd canlynol i fod yn arbennig o gyfrifol:
a) Memel, Telshinai;
b) Tilsit, Siauliai;
c) Gumbinen, Kaunas;
d) Suwalki, Olita.
4. O dan amodau ffafriol, dylai'r holl filwyr amddiffyn a chronfeydd wrth gefn o fyddinoedd ac ardaloedd fod yn barod, ar gyfarwyddiadau'r Uchel Reoli, i lansio streiciau cyflym.
III.
I'r dde mae Ardal Filwrol Leningrad gyda'r prif dasg o amddiffyn Leningrad. Mae'r 65fed Corfflu Reiffl, a drosglwyddwyd i'w gyfansoddiad, yn trefnu amddiffyniad o Fae Narva i Fae Matsalu. Pencadlys y corfflu yn Türi.
Ffin gyda LVO - chyngaws. Ostashkov, hawlio. Ynys, Voru, honiad. ynysoedd Viljandi, Ezel a Dago (yn gynwysedig).
I'r chwith mae Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin. Pencadlys o'r 3ydd diwrnod o mobileiddio - Baranovichi. Ei 3edd Fyddin ochr dde yn trefnu amddiffyniad ar flaen y Kapchiamiestis, Shchuchin. Shtarm - Grodno.
Ffin gyda ZapOVO - hawliad. Polotsk, achos cyfreithiol. Ashmyany, chyngaws. Druskeniki, Marggrabovo, honiad. Letzen.
IV. I gyflawni'r tasgau a neilltuwyd, mae gennych dri maes cyflenwi.
Ardal clawr Rhif 1 - 27ain Fyddin.
Cyfansawdd:
Cyfarwyddiaeth y 27ain Fyddin;
67ain Adran Troedfilwyr;
Adran Troedfilwyr 189;
3 adran. brigâd reiffl;
amddiffynfa arfordirol yr arfordir ac ynysoedd Ezel a Dago;
rhannau ffin.
Pennaeth yr ardal yw cadlywydd y 27ain Fyddin. Shtarm - Riga.
Ffiniau ar y chwith - Mazeiklay, hawlio. Palanga.
Tasgau:
a) amddiffyn yr arfordir o Fae Matsalu, honiad Palanga. ac ynysoedd Ezel a Dago i rwystro glaniadau amffibaidd y gelyn ar yr arfordir a'r ynysoedd. Ar Ynys Ezel, rhowch sylw arbennig i amddiffynfa Bae Tagalaht;
b) amddiffynfeydd arfordirol ynysoedd Ezel a Dago, mewn cydweithrediad â Fflyd Baltig y Faner Goch, hedfan ac amddiffynfa arfordirol arfordir Vindava a Phenrhyn Hanko, yn rhwystro fflyd y gelyn rhag mynd i mewn i Gwlff Riga trwy'r Irbent, culfor Sosla a Suur-Vein a mynediad i Gwlff y Ffindir;
c) amddiffyn y ganolfan yn Liepaja;
d) bod yn barod i ddarparu cymorth gweithlu i warchodlu amddiffyn ynysoedd Ezel a Dago.
Ardal clawr Rhif 2 – 8fed Fyddin yn cynnwys:
Rheolaeth yr 8fed Fyddin; Rheoli adeiladau 10 ac 11; 10,125, 48 a 90 o adrannau; Cyfarwyddiaeth y 12fed corfflu mecanyddol; adrannau tanc 23 a 28; 9fed frigâd gwrth-danciau; garsiynau ardaloedd caerog Telshoi a Shauliai; 7fed adran hedfan gymysg; rhannau ffin.
Cael y 12fed corfflu mecanyddol a'r 9fed frigâd gwrth-danciau yn ardal Ulgvechtis, Anduvinai, Kelmi.
Pennaeth yr ardal yw cadlywydd yr 8fed Fyddin. Shtarm – Siauliai.
Y ffin ar y chwith yw Daugavpils, chyngaws. Panevezys, hawlio. Serejus, Jurbarkars (Jurburg), Insterburg.
Y dasg yw gorchuddio'n gadarn y cyfarwyddiadau o Memel i Kretinga, Telginai, ac o Tilsit i Taurage, Siauliai, gan amddiffyn amddiffynfeydd caeau ar hyd ffin y wladwriaeth a'r ardaloedd caerog yn cael eu creu yn Telshai a Siauliai.
Gorchuddio ardal Rhif 3 – 11eg Fyddin.
Cyfansawdd:
Cyfarwyddiaeth yr 11eg Fyddin; Swyddfeydd adeiladau 16, 21 a 24; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 adran; Rheoli 3 mecan. amgaeadau; 2, 5 rhaniad tanc, 84 is-adran fecanyddol, 10 magnelau gwrth-danc. brigâd; 110, 429 rhedodd RGK; garsiynau ardaloedd caerog Kovno ac Alitsky; 8fed adran hedfan gymysg; rhannau ffin.
Mob cyntaf. Dylid anfon trên y 126ain dudalen o'r adran i ardal yr orsaf. Kazlu-Ruda heb fod yn hwyrach na 3 diwrnod o symud a'r 23ain adran i ranbarth Kaunas heb fod yn hwyrach na 4 diwrnod.
3 mech. cael adeilad yn ardal Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas.
Bydd y 24ain corfflu milwyr traed, sy'n cynnwys y 179ain a'r 184ain adran milwyr traed, yn rhanbarth Vilnius ac Orany.
Pennaeth yr ardal yw cadlywydd yr 11eg Fyddin. Shtarm - Kaunas.
Y dasg yw amddiffyn caerau caerog, ardaloedd caerog Kovno ac Alyt yn y blaen. Jurburg (Jurbarkas), hawliad. Kapchiamiestis i orchuddio cyfarwyddiadau Kaunas ac Alyt yn gadarn.
V. Mae gan yr Ardal Reoli Dosbarth ar gael ar unwaith:
24ain Corfflu yn cynnwys Adrannau 180 a 182 a 181ain Adran ar bwyntiau lleoli, gyda'u trosglwyddiad pellach yn unol â'r cynllun lleoli.
6ed a 57fed adrannau hedfan cymysg a 5ed corfflu yn yr awyr yn ardal Daugavpils.
VI. Tasgau hedfan
1) Trwy streiciau olynol gan awyrennau ymladd ar ganolfannau a meysydd awyr sefydledig, yn ogystal â thrwy weithrediadau ymladd yn yr awyr, dinistrio awyrennau'r gelyn ac ennill goruchafiaeth awyr o ddyddiau cyntaf y rhyfel;
2) Bydd awyrennau ymladd, mewn cydweithrediad agos â system amddiffyn awyr gyfan yr ardal, yn cwmpasu'n gadarn y broses o symud a chrynhoi milwyr yr ardal, gweithrediad arferol y rheilffyrdd, ac atal awyrennau'r gelyn rhag hedfan trwy diriogaeth yr ardal i mewn. tu mewn i'r wlad.
3) Mewn cydweithrediad â lluoedd daear, dinistrio'r gelyn sy'n symud ymlaen ac atal ei luoedd mecanyddol mawr rhag torri trwy flaen amddiffyn yr ardal.
4) Ynghyd â hedfan y llynges a Fflyd Baltig y Faner Goch, dinistrio llynges y gelyn a chludiant ym Môr y Baltig ac atal glaniadau amffibiaid y gelyn ar ynysoedd Dago ac Ezel ac ar yr arfordir o fewn ffiniau'r ardal.
5) Ymosodiadau ar gyffyrdd rheilffordd Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg ac ar bontydd rheilffordd ar draws yr afon. Vistula yn y sector Danzig, Bydgoszcz, yn ogystal ag ar hyd grwpiau milwyr, i gymhlethu ac oedi'r crynodiad o filwyr y gelyn.
6) Dinistrio porthladd Memel.
VII. Yn ôl gorchymyn Ardal Filwrol Arbennig y Baltig:
1. Paratowch y llinellau cefn:
a) yn y blaen - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas, a Dusis, hawlio. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, ymhellach ar hyd glan ddwyreiniol yr afon. Neman.
2. Darparu ar gyfer gwrthymosodiadau gan gorffluoedd mecanyddol a hedfan mewn cydweithrediad â milwyr reiffl wrth gefn a brigadau gwrth-danciau.
3. Adnewyddwch ac amlinellwch y llinellau cefn i'r dyfnder cyfan i'r hen ffin â Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl o fewn y PribOVO a'r llinell derfyn ar hyd yr afon. Gorllewin Dvina.
4. Erbyn Mai 30, 1941, derbyn ardal gaerog Sebezh o Ardal Filwrol Zapovo a datblygu cynllun ar gyfer dod ag ef i barodrwydd ymladd llawn.
5. Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygwch gynllun ar gyfer creu rhwystrau gwrth-danc i'r dyfnder llawn a chynllun ar gyfer pontydd mwyngloddio, cyffyrdd rheilffordd a phwyntiau crynodiad gelyn posibl (milwyr, pencadlys, ysbytai, ac ati).
6. Yn y cynllun amddiffyn awyr, darparu ar gyfer amddiffyn awyr milwyr ac amddiffyniad awyr y diriogaeth yn y parth amddiffyn awyr Gogledd-orllewinol; gweithio allan yn arbennig o fanwl:
a) trefniadaeth y gwasanaeth VNOS - hysbysu ar unwaith am feysydd awyr hedfan, awyrennau ymladd yn bennaf, gan bostiau VNOS cwmni a llinell; hysbysu pwyntiau a chyfleusterau amddiffyn awyr, cyfarwyddiaethau dosbarth y frigâd a pharthau amddiffyn awyr.
b) defnydd a gweithredoedd awyrennau ymladd, sefydlu ardaloedd ar gyfer dinistrio awyrennau'r gelyn ar gyfer unedau awyr unigol;
c) gorchuddio â magnelau gwrth-awyrennau ac awyrennau ymladd â phwyntiau a chyfleusterau amddiffyn awyr parhaol, ardaloedd dadlwytho a mannau crynhoi milwyr;
d) materion cyfathrebu a rheoli systemau amddiffyn awyr.
7. Datblygu:
a) codi milwyr yn wyliadwrus a neilltuo unedau cymorth i filwyr y ffin;
b) cynllun ar gyfer amddiffyn ac amddiffyn y mentrau, strwythurau a chyfleusterau diwydiannol pwysicaf.
8. Mewn achos o orfodi tynnu'n ôl, datblygu, yn unol â chyfarwyddiadau arbennig, gynllun ar gyfer gwacáu ffatrïoedd, ffatrïoedd, banciau a mentrau economaidd eraill, asiantaethau'r llywodraeth, warysau eiddo milwrol a gwladwriaethol, personél milwrol, cyfrwng cludo, ac ati .
VIII. Cyfarwyddiadau cefn.
Cyn 15fed diwrnod y mobileiddio, caniateir i chi wario:
a) ar gyfer milwyr sy'n gorchuddio'r ddaear - 3 rownd o fwledi, tanwydd ar gyfer cerbydau ymladd - 5 ail-lenwi, ar gyfer cludo - 8 ail-lenwi;
b) ar gyfer y Llu Awyr: diffoddwyr - 15 sorties; ger [nhw] peledu [gweithredwyr] – 10 sorties; awyren fomio pellter hir [gweithredwyr] – 7 sorties; swyddogion rhagchwilio - 10 sorties;
c) ar gyfer yr holl filwyr dros dro - 15 dachas y dydd.
Mae darparu pob math o gyflenwadau, atgyweirio ac adfer offer i filwyr yn cael ei wneud ar draul y cronfeydd wrth gefn a sylfaen atgyweirio'r ardal.
Dylid gwacáu pobl sâl a chlwyfedig a cheffylau o fewn y PribOVO, gan ddefnyddio'n bennaf y rhwydwaith llonydd o sefydliadau meddygol.
IX. Cyfarwyddiadau cyffredinol.
1. Dim ond gyda chaniatâd arbennig yr Uchel Reoli y caniateir hedfan neu groesi ffin y wladwriaeth gyntaf.
2. Rhaid i'r cynllun clawr gynnwys y dogfennau canlynol:
a) nodiadau ar y cynllun gweithredu ar gyfer milwyr mewn clawr gyda map o'r penderfyniad a grwpio milwyr, hyd at y gatrawd a'r uned unigol yn gynwysedig, ynghlwm wrtho;
b) rhestr o bersonél ymladd;
c) tablau ar gyfer tynnu'n ôl a chrynhoi unedau gorchudd i ffin y wladwriaeth;
d) cynllun ar gyfer defnyddio'r Awyrlu gyda map o'r sylfaen a'r defnydd gweithredol ynghlwm wrtho;
e) cynllun amddiffyn awyr gyda mapiau o leoliad pyst amddiffyn awyr a systemau amddiffyn awyr gweithredol;
dd) cynllun peirianneg gyda chyfrifiadau a map;
g) cynllun dyfais gyfathrebu gyda chyfrifiadau a diagramau;
h) cynllun ar gyfer trefnu cefnogaeth gefn a materol i filwyr daear a lluoedd awyr, gydag atodiad iddynt o fap o drefnu cefn milwyr daear a hedfan;
i) cynllun gwacáu glanweithiol a milfeddygol;
j) cyfarwyddiadau ar gyfer codi unedau ar rybudd a neilltuo unedau cymorth ar gyfer unedau ffin;
k) rhestr o wrthrychau a strwythurau sy'n destun gwarchodaeth gan filwyr maes a milwyr NKVD;
l) dogfennau gweithredol (cyfarwyddebau, gorchmynion a gorchmynion).
3. Rhoddir y cynllun clawr ar waith ar ôl derbyn telegram wedi'i amgryptio wedi'i lofnodi gennyf i, aelod o'r Prif Gyngor Milwrol a Phennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin [Goch], gyda'r cynnwys a ganlyn: “Ewch ymlaen â'r gweithredu o gynllun clawr 1941.”
4. Caniateir i'r canlynol ddatblygu cynllun gorchudd ac amddiffyn:
yn y pencadlys ardal: yn llawn - Comander y milwyr, aelod o'r Cyngor Milwrol, Pennaeth y Pencadlys Dosbarth, Pennaeth Adran Gweithrediadau Pencadlys y Rhanbarth;
o ran cynllun yr Awyrlu - Comander Awyrlu PribOVO;
ynghylch y cynllun ar gyfer trefnu'r cefn - dirprwy. pennaeth staff yr ardal ar gyfer logisteg;
o ran y cynllun cyfathrebu milwrol - pennaeth cyfathrebu milwrol yr ardal;
o ran cyfathrebu - pennaeth cyfathrebu yr ardal.
Caniateir i benaethiaid canghennau a gwasanaethau milwrol eraill gyflawni tasgau personol yn eu harbenigedd yn unig, heb roi gwybod iddynt am y cynllun clawr.
Ym mhencadlys y fyddin - Pennaeth y Fyddin, aelod o Gyngor Milwrol y Fyddin, Pennaeth Staff y Fyddin, Pennaeth Adran Gweithrediadau Pencadlys y Fyddin.
5. Datblygu cynllun clawr mewn dau gopi, cyflwyno un copi ataf i'w gymeradwyo trwy'r Pennaeth Staff Cyffredinol, a chadw'r ail gopi, wedi'i selio â sêl y Cyngor Milwrol Dosbarth, yn sêff personol y Pennaeth Dosbarth. Staff.
6. Dylid cadw cynlluniau clawr a ddatblygwyd gan y byddinoedd ac a gymeradwywyd gan y Cyngor Milwrol Dosbarth ar gyfer pob un o'r ardaloedd gorchudd, wedi'u selio â sêl y Cyngor Milwrol Dosbarth, yn sêff personol pennaeth cyfatebol yr ardal glawr.
7. Dylid storio dogfennau gweithredol a ddatblygwyd ar gyfer ffurfiannau milwrol mewn pecynnau wedi'u selio â sêl Cyngor Milwrol y Fyddin, gyda chynllun symudol y ffurfiad.
8. Caiff ffolderi a phecynnau gyda dogfennaeth guddio eu hagor yn ysgrifenedig (annarllenadwy pellach).
9. Mae'r holl ddogfennau ar y cynllun clawr yn cael eu hysgrifennu â llaw neu eu teipio'n bersonol gan y rheolwyr sydd wedi'u hawdurdodi i'w datblygu.
ATODIAD – diagram o glawr milwyr PribOVO ar fap 1:1000,000 mewn un copi (dim ond gyda chopi Rhif 1).
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd (S. Timoshenko)
Pennaeth Staff Cyffredinol y llong ofod
Cadfridog y Fyddin (G. Zhukov)
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.” Ceir nodiadau: “Ysgrifennwyd copi Rhif 1 gan yr Uwchfrigadydd Vasilevsky a'i drosglwyddo i'r derbynnydd; copi Rhif 2 wedi'i gopïo gan bennaeth adran weithredol pencadlys PribOVO, yr Uwchfrigadydd Trukhin - ar gyfer ffeil yr adran weithredol." Mae'r copi wedi'i ardystio gan y dirprwy. pennaeth adran Staff Cyffredinol y llong ofod, yr Uwchfrigadydd Vasilevsky.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, d. 237, tt 33-47.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. Cyfarwyddeb i bennaeth milwyr KOVO Rhif 503862/ss/ov
[dim hwyrach na Mai 20, 1941]
Y gyfrinach fawr
O bwysigrwydd arbennig
Enghraifft Rhif 2
Map 1:1000000.
Er mwyn ymdrin â chynnull, crynhoi a defnyddio milwyr ardal erbyn 25 Mai, 1941, byddwch chi'n bersonol, ynghyd â'r pennaeth staff a phennaeth adran weithredol pencadlys yr ardal, yn datblygu:
1. Cynllun manwl ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth rhag y llyn. Svityazskoye i Lipkana;
2. Cynllun amddiffyn awyr manwl.
I. Tasgau amddiffyn:
1. Atal goresgyniad gelynion daear ac awyr i diriogaeth yr ardal.
2. Bydd amddiffyniad cryf o amddiffynfeydd ar hyd ffin y wladwriaeth yn ymdrin yn gadarn â symud, crynhoi a lleoli milwyr yr ardal.
3. Bydd gweithrediadau amddiffyn awyr a hedfan yn sicrhau gweithrediad arferol y rheilffyrdd a chrynodiad milwyr yr ardal.
4. Gan ddefnyddio pob math o ragchwilio, penderfynwch yn amserol natur y crynodiad a'r grŵp o filwyr y gelyn.
5. Trwy weithrediadau hedfan gweithredol, ennill goruchafiaeth awyr a streiciau pwerus ar y prif gyffyrdd rheilffordd, pontydd a grwpiau milwyr, tarfu ac oedi canolbwyntio a lleoli milwyr y gelyn.
6. Atal lluoedd ymosod yn yr awyr y gelyn a grwpiau sabotage rhag cael eu gollwng a glanio ar diriogaeth yr ardal.
II. Trefnwch amddiffyniad ffin y wladwriaeth, dan arweiniad y cyfarwyddiadau sylfaenol canlynol:
1. Dylai sail yr amddiffyniad fod yn amddiffyniad parhaus o ardaloedd caerog ac amddiffynfeydd maes a adeiladwyd ar hyd ffin y wladwriaeth, gan ddefnyddio'r holl rymoedd a galluoedd ar gyfer eu datblygiad pellach a chynhwysfawr. Rhowch gymeriad gweithredoedd gweithredol i'r amddiffyniad. Dylai unrhyw ymgais gan y gelyn i dorri trwy ein hamddiffynfeydd gael ei ddileu ar unwaith trwy wrthymosodiadau o'r corfflu a chronfeydd wrth gefn y fyddin.
2. Talu sylw arbennig i amddiffyn gwrth-danc. Mewn achos o dorri tir newydd yn ffrynt yr amddiffyniad gan unedau mecanyddol modurol mawr o'r gelyn, rhaid cyflawni'r frwydr yn eu herbyn a dileu'r torri tir newydd trwy orchymyn uniongyrchol y gorchymyn ardal, y mae'r defnydd enfawr o gorfflu mecanyddol ar ei gyfer, brigadau magnelau gwrth-danc ac awyrennau. Tasg brigadau magnelau gwrth-danciau yw cwrdd â thanciau'r gelyn gyda thân magnelau pwerus ar linellau parod ac, ynghyd ag awyrennau, gohirio eu symud ymlaen nes bod ein corfflu mecanyddol yn nesáu ac yn gwrthymosod. Tasg y corfflu mecanyddol yw defnyddio dan orchudd brigadau magnelau gwrth-danciau, gydag ymosodiadau pwerus ar ystlys a chanolbwynt, ynghyd ag awyrennau, i drechu unedau mecanyddol y gelyn yn derfynol a dileu'r datblygiad arloesol.
3. Ystyriwch y meysydd canlynol i fod yn arbennig o gyfrifol:
a) Kholm, Kovel, Rivne;
b) O'r blaen Grubeshov, Krystynopol i Brody, Tarnopol;
c) Tomaszow, Lviv;
3) Yaroslav, Lviv;
e) O'r blaen Przemysl, Lisko i Sambir, Drohobych;
bwyta. Uzhok, Sambir;
g) Mukachevo, Stryi;
e) Kereshmese, Stanislav;
i) O flaen Radauti, Dorohoi i Chernivtsi, Kolomyia;
j) Darabani, Kamenets-Podolsk.
4. O dan amodau ffafriol, dylai'r holl filwyr amddiffyn a chronfeydd wrth gefn o fyddinoedd ac ardaloedd fod yn barod, ar gyfarwyddyd yr Uchel Reoli, i lansio streiciau cyflym i drechu grwpiau gelyn, trosglwyddo gelyniaeth i'w diriogaeth a chipio safleoedd manteisiol.
III.
I'r dde mae Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin. Pencadlys o'r 3ydd diwrnod o mobileiddio Baranovichi. Honnir bod ei 4edd Fyddin ar y chwith yn trefnu amddiffyniad ar ffrynt Drogichin. llyn Svityazskoe. Pencadlys Byddin Kobrin. Ffin gyda ZapOVO - r. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. Pob eitem ar gyfer ZAPOVO yn gynwysedig.
I'r chwith mae Ardal Filwrol Odessa. Pencadlys o'r 3ydd diwrnod o mobileiddio Tiraspol. Mae ei 35ain corfflu ochr dde yn amddiffyn blaenwr Korzhutsy, honiad. LeOWO.
Ffin gyda OdVO-Khudyaki, Uman, Vapnyarka, hawliad. Dzhurin, Kalus, honiad. Korzhutsi, Pashcani.
IV. Er mwyn trefnu amddiffyniad yn ystod y cyfnod cychwynnol o symud a chrynhoi, dylid rhannu parth ffin gyfan KOVO yn bedwar maes gorchudd.
1. Gorchuddiwch ardaloedd Rhif 1. Pennaeth y clawr yw Comander y 5ed Fyddin.
Cyfansoddiad y milwyr: meistr y 5ed Fyddin, 15fed Corfflu (45fed, 62ain Troedfilwyr); 27 p. adeilad (87, 124, 135 sd.); 22 o gorfflu mecanyddol (19, 41 td, 215 md); garsiynau'r Kovel, Vladimir-Volynsky a rhan ogleddol ardaloedd caerog Strumilovsky, 39 o adrannau ymladdwyr, 14 cymysg a 62 o adrannau awyrennau bomio; unedau ffin yr NKVD.
Y dasg yw amddiffyn ffin y wladwriaeth yn y blaen. Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol, yn atal y gelyn i oresgyn ein tiriogaeth.
Pencadlys RP - Pencadlys 5ed Army Kovel.
Y ffin ar y chwith yw Kremenets, Kholoev, Krystynopol, Rakhane. Pob pwynt ar gyfer RP Rhif 1 yn gynwysedig.
2. Ardal clawr Rhif 2. Pennaeth y clawr yw cadlywydd y 6ed Fyddin.
Cyfansoddiad y milwyr: 6ed Cyfarwyddiaeth y Fyddin, 6ed Corfflu (41ain, 97fed, 159fed Adran Troedfilwyr); 4 ffwr. corff (8.32 td, 81 md); 3 Cav. rhaniad; garsiynau'r Rava-Russky a rhan orllewinol ardaloedd caerog Strumilovsky; adrannau hedfan cymysg 15fed a 16eg; unedau ffin yr NKVD.
Y dasg yw amddiffyn ffin y wladwriaeth o flaen Krystynopol, Makhnov, Senyava, Radymno, gan atal y gelyn rhag torri trwodd i'n tiriogaeth.
Pencadlys RP - Pencadlys y 6ed Fyddin Lviv.
Y ffin ar y chwith yw Tarnopol, Bobrka, Gordok, Radymno, Rzeszow. Pob pwynt yn gynwysedig ar gyfer RP Rhif 2.
3. Gorchuddio ardaloedd Rhif 3. Pennaeth y clawr yw cadlywydd y 26ain Fyddin.
Cyfansoddiad y milwyr: meistr y 26ain Fyddin; adeilad 8 pp. (72, 99, 173 sd); 8fed corfflu mecanyddol (12, 34 td, 7 md); garsiynau ardal gaerog Przemysl; 63 ymladdwr, adrannau hedfan 46 cm; unedau ffin yr NKVD.
Y dasg yw amddiffyn ffin y wladwriaeth yn y blaen. Radymo, Przemysl, achos cyfreithiol. Lutowiska, atal y gelyn rhag goresgyn ein tiriogaeth.
Pencadlys RP - Pencadlys 26ain Sambir y Fyddin.
Y ffin ar y chwith yw Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. Sambir, Lutowiska. Pob pwynt ac eithrio Celf. Sambir, ar gyfer RP Rhif 3 yn unig.
4. Ardal clawr Rhif 4. Pennaeth y clawr yw cadlywydd y 12fed Fyddin.
Cyfansoddiad y milwyr: rheolaeth y 12fed Fyddin; adeilad 13 tt (192, 44); 17eg Corfflu (58, 60, 96 GDS, 164 SD); 16eg corfflu mecanyddol (15, 32 TD, 240 md); garsiynau rhanbarth caerog Kamenets-Podolsk; 44, 46 o adranau awyrennau ymladd; unedau ffin yr NKVD.
Y dasg yw amddiffyn ffin y wladwriaeth ar flaen Lutowiska, Uzhok, Vorokhta, Volchynets, Lipkany, gan atal y gelyn rhag goresgyn ein tiriogaeth.
Pencadlys RP - Pencadlys y 12fed Fyddin Stanislav.
Y ffin ar y chwith yw'r ffin ag OdOVO.
V. Ar wasanaeth uniongyrchol yr Ardal Reoli o ddyddiau cyntaf cynnull, wedi:
a) 9 ffwr. corfflu (20, 35 TD, 131 MD), 5ed frigâd magnelau gwrth-danc yn ardal Rozhytse, Torchin, Lutsk, Kivertsy;
b) 19eg corfflu mecanyddol (40, 43 td, 213 md) yn ardal Rivne, Varkovichi, Zdolbunovo;
c) 15fed corfflu mecanyddol (10, 37 TD, 212 MD), 1 frigâd magnelau gwrth-danc yn ardal Brody, Zolochev;
d) 24ain mech corps (45, 49 td, 215 md) yn ardal Volochisk, Proskurov, Starokonstantinov;
e) 36 o adrannau ymladdwyr, 18, 18 ac 19 awyrennau bomio.
Yn ogystal, bydd yr 2il, 47ain, 49, 68, 75, 76 a 77, a'r 23ain adran awyrennau bomio cymysg ar gael i'r gorchymyn ardal yn ystod tridiau cyntaf y byddid yn symud.
Yn ogystal, yn ystod y cyfnod o 4 i 15 diwrnod o symud, canolbwyntiwch:
31ain Corfflu (193, 195, 200 Adran Troedfilwyr) yn ardal Kovel, Sokul, Troyanovka;
36ain Corfflu (140, 146, 228 Adran Troedfilwyr) yn ardal Dubno, Chervonoarmeysk, Kremenets;
5 kav. corff (14, 32 cd); 37ain Corfflu (80, 139, 141ain Adran Troedfilwyr) ac 2il Brigâd Magnelau Gwrth-danciau i ranbarth Lviv;
7fed Corfflu (147eg, 196eg, 206ain Adran Troedfilwyr - yn cyrraedd ar y rheilffordd) a 4ydd Brigâd Magnelau Gwrth-danciau i ardal Komarno, Dorozhev, hawliad. Stryi, Nikolaev;
55th Corps (130, 169, 189) a 3ydd Brigâd Magnelau Gwrth-danciau i ardal Yarmolintsy, Balin, Nv. Ushitsa.
Tasgau cronfa orchymyn KOVO:
1. Paratoi ardaloedd gwrth-danc a llinellau amddiffynnol cefn:
a) 31 sk – ar y blaen Nv. Vyzhva, Turiisk, Tulichev; \236\
6) 36 sk-ar yr afon. Stokhod ar flaen Lutsk, Stanislavchik, Toporov;
c) 37 sk ar flaen Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) 7 sk ar ffrynt Mosciska, St. Sambir, Turka ac ar hyd yr afon. Ewch ar flaen Turka, Bolekhov i gwmpasu rhai cyfarwyddiadau.
e) 55 sk ar hyd yr afon. Dniester ar y blaen Zhvanets, Kalius.
2. Mewn achos o dorri tir newydd rhyng-gysylltiadau mawr y gelyn, ar linellau amddiffyn parod ac mewn ardaloedd gwrth-danciau, oedi ac anhrefnu ei ymlaen llaw ymhellach a, gydag ymosodiadau consentrig o gorfflu mecanyddol, ynghyd â hedfan, trechu'r gelyn a dileu y torri tir newydd.
3. O dan amodau ffafriol, byddwch yn barod, ar gyfarwyddyd yr Uchel Reoli, i lansio streiciau cyflym i drechu grwpiau gelyn, trosglwyddo gelyniaeth i'w diriogaeth a chipio safleoedd manteisiol.
VI. Tasgau'r hedfan ardal
1. Trwy streiciau olynol gan awyrennau ymladd ar ganolfannau sefydledig a meysydd awyr, yn ogystal â thrwy weithrediadau yn yr awyr, dinistrio awyrennau'r gelyn ac ennill goruchafiaeth awyr o ddyddiau cyntaf y rhyfel.
2. Bydd awyrennau ymladd, mewn cydweithrediad agos â system amddiffyn awyr gyfan yr ardal, yn cwmpasu'n gadarn y broses o symud a chrynhoi milwyr yr ardal, gweithrediad arferol y rheilffyrdd, ac atal awyrennau'r gelyn rhag hedfan trwy diriogaeth yr ardal i mewn i tu mewn i'r wlad.
3. Mewn cydweithrediad â lluoedd daear, dinistrio'r gelyn sy'n symud ymlaen ac atal datblygiad ei luoedd mecanyddol mawr.
4. Trwy ddinistrio pontydd rheilffordd, mae cyffyrdd Katowice, Kielce, Czestochowa, Krakow, yn ogystal â gweithredoedd yn erbyn grwpiau'r gelyn, yn amharu ar ac yn gohirio crynhoi a lleoli ei filwyr.
5. Cymerwch i ystyriaeth y bydd yr awyren High Command yn seiliedig ar diriogaeth KOVO, sy'n cynnwys:
Corfflu hedfan 1af (40, 51 dbad a 56 dros DD);
2il awyrlu (35, 47 dbad, 67 uchod DD).
Cenhadaeth hedfan yr Uchel Reoli yw:
a) dinistrio haearn. dor. canolbwyntiau Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) cyrchoedd systematig ar gyfleusterau milwrol-diwydiannol mawr.
VII. Yn ôl gorchymyn y gorchymyn ardal:
1. Ailchwiliwch a pharatowch linellau amddiffynnol cefn ar gyfer holl ddyfnder yr amddiffynfa hyd at yr afon. Dnieper cynhwysol.
Datblygu cynllun ar gyfer dod ag ardaloedd caerog Korostensky, Novgorod-Volynsky, Letichevsky a Kyiv, yn ogystal â'r holl ardaloedd caerog, i frwydro yn erbyn parodrwydd, adeiladu yn 1939.
Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygwch gynllun ar gyfer creu rhwystrau gwrth-danc i'r dyfnder llawn a chynllun ar gyfer pontydd mwyngloddio, zhel. dor. nodau a phwyntiau gelyn crynodedig posibl (milwyr, pencadlys, ysbytai, ac ati).
2. Wrth ddatblygu cynllun amddiffyn awyr ardal, yn darparu ar gyfer amddiffyn awyr o filwyr ac amddiffyn awyr o diriogaeth y parth amddiffyn awyr Kyiv. Gweithiwch allan yn arbennig o fanwl:
a) trefniadaeth y gwasanaeth VNOS a hysbysiad ar unwaith gan bostiau VNOS cwmni a bataliwn a llinell, meysydd awyr hedfan, yn enwedig meysydd awyr ymladdwyr, pwyntiau a chyfleusterau amddiffyn awyr, cyfarwyddiaethau ardal frigâd a pharthau amddiffyn awyr.
b) defnydd a gweithredoedd awyrennau ymladd, sefydlu ardaloedd ar gyfer dinistrio awyrennau'r gelyn ar gyfer unedau awyr unigol;
c) gorchudd trylwyr o bwyntiau a chyfleusterau amddiffyn aer parhaol, ardaloedd dadlwytho a mannau crynhoi trwy ddulliau amddiffyn awyr ar y ddaear a hedfan;
d) materion cyfathrebu a rheoli systemau amddiffyn awyr.
3. Datblygu:
a) cynllun ar gyfer codi milwyr yn wyliadwrus a neilltuo unedau cymorth i unedau ffin;
b) cynlluniau ar gyfer amddiffyn ac amddiffyn y mentrau, strwythurau a chyfleusterau diwydiannol pwysicaf.
4. Mewn achos o dynnu'n ôl dan orfod, datblygu, yn unol â chyfarwyddiadau arbennig, gynllun ar gyfer gwacáu ffatrïoedd, ffatrïoedd, banciau a mentrau busnes eraill, asiantaethau'r llywodraeth, warysau, eiddo milwrol a gwladwriaethol, personél milwrol, cyfrwng cludo ac eraill pethau.
VIII. Cyfarwyddiadau cefn.
Cyn 15fed diwrnod y mobileiddio, caniateir i chi wario:
a) Ar gyfer milwyr sy'n gorchuddio'r tir - 3 rownd o fwledi; tanwydd - 5 gorsaf betrol ar gyfer cerbydau ymladd, 8 gorsaf betrol ar gyfer cerbydau cludiant.
b) Ar gyfer yr Awyrlu: diffoddwyr - 15 sorties; awyrennau bomio amrediad byr 10 sorties; awyrennau bomio ystod hir - 7 sorties; teithiau rhagchwilio 10 cenhadaeth.
c) Ar gyfer yr holl filwyr cyflenwi - 15 dachas cyflenwad bwyd dyddiol.
Darparu milwyr gyda phob math o gyflenwadau, atgyweirio ac adfer offer yn cael ei wneud ar draul y cronfeydd wrth gefn ac atgyweirio sylfaen yr ardal.
Dylid gwacáu pobl a cheffylau sâl a chlwyfedig o fewn y KOVO, gan ddefnyddio'n bennaf y rhwydwaith llonydd o sefydliadau meddygol.
IX. Cyfarwyddiadau cyffredinol
1. Mae'r cynllun clawr yn cael ei roi ar waith ar ôl derbyn telegram wedi'i amgryptio oddi wrthyf, aelod o'r Prif Gyngor Milwrol a Phennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch, wedi'i lofnodi gyda'r cynnwys a ganlyn: “Ewch ymlaen i weithredu'r cynllun clawr 1941.”
2. Dim ond gyda chaniatâd yr Uchel Reoli y gellir cynnal yr hediad cyntaf a chroesi ffin y wladwriaeth gan ein hunedau.
3. Rhaid i'r cynllun clawr gynnwys y dogfennau canlynol:
a) Nodiadau ar y cynllun gweithredu ar gyfer milwyr yn y clawr, gyda map ynghlwm o'r penderfyniad a grwpio milwyr hyd at y gatrawd a'r uned unigol yn gynwysedig.
b) Rhestr o bersonél ymladd.
c) Tablau ymadael a chrynodiad o unedau gorchudd i ffin y wladwriaeth.
d) Cynllun ar gyfer defnydd yr Awyrlu gyda map o'r sylfaen a defnydd gweithredol ynghlwm wrtho.
e) Cynllun amddiffyn awyr gyda mapiau o leoliad pyst amddiffyn awyr a systemau amddiffyn awyr gweithredol.
f) Cynllun cymorth peirianneg gyda chyfrifiadau a map.
g) Cynllun dyfais cyfathrebu gyda chyfrifiadau a diagramau.
h) Cynllun ar gyfer trefnu cymorth materol a chefn y milwyr daear a'r llu awyr, gyda map wedi'i atodi o drefniant cefn milwyr daear a hedfan.
i) Cynllun gwacáu glanweithiol a milfeddygol.
j) Cyfarwyddiadau ar godi unedau cyflenwi ar larymau a lleoli unedau cefnogi ar gyfer unedau ffin.
k) Rhestr o wrthrychau a strwythurau sy'n destun gwarchodaeth gan filwyr maes a milwyr NKVD.
l) Dogfennau gweithredol (cyfarwyddebau, gorchmynion a gorchmynion).
4. Datblygu cynllun mewn dau gopi. Dylid cyflwyno un copi i mi, trwy Bennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch, i'w gymeradwyo, a dylid cadw'r ail gopi yn sêff personol pennaeth staff yr ardal mewn ffolder wedi'i selio â sêl yr ardal. cyngor milwrol.
Dylid datblygu cynlluniau ardal glawr mewn dau gopi a’u storio: y copïau cyntaf yng nghoffrau penaethiaid staff yr ardaloedd gorchudd, a’r ail gopïau yn sêff y pennaeth staff ardal mewn ffolderi wedi’u selio â sêl yr ardal. cyngor milwrol.
Dylid cadw dogfennau gweithredol ar gyfer ffurfiannau mewn pecynnau wedi'u selio â sêl Cyngor Milwrol y Fyddin, ynghyd â chynlluniau symudol y ffurfiad.
Mae ffolderi mewn byddinoedd a phecynnau mewn ffurfiannau yn cael eu hagor trwy orchymyn ysgrifenedig neu delegraffig Cyngor Milwrol yr ardal a'r fyddin, yn y drefn honno.
Mae dogfennau cynllun yn cael eu hysgrifennu â llaw neu eu teipio'n bersonol gan benaethiaid sydd wedi'u hawdurdodi i ddatblygu'r cynllun.
5. Caniateir i'r canlynol ddatblygu'r cynllun:
a) Ym mhencadlys y rhanbarth:
yn llawn - pennaeth y milwyr, aelod o'r Cyngor Milwrol, pennaeth staff a phennaeth adran weithredol pencadlys KOVO;
o ran datblygu cynllun gweithredu'r Awyrlu - rheolwr yr Awyrlu KOVO;
o ran y cynllun cyfathrebu milwrol - pennaeth adran cyfathrebu milwrol pencadlys KOVO;
o ran y cynllun ar gyfer trefnu gwacáu cefn, glanweithiol a milfeddygol y dirprwy. Pennaeth Staff KOVO ar gyfer y cefn;
ynghylch y cynllun cyfathrebu – y pennaeth cyfathrebu rhanbarthol.
Rhowch aseiniadau personol yn eu harbenigedd i benaethiaid canghennau a gwasanaethau milwrol eraill, ond heb gyfathrebu'r cynllun clawr.
b) Ym mhencadlys y fyddin:
cadlywydd, aelod o'r Cyngor Milwrol, pennaeth staff a phennaeth adran gweithrediadau pencadlys y fyddin.
CEISIADAU:
1. Cynllun gorchuddio KOVO ac ODVO ar y map 1:1,000,000 – 1.
2. Cynllun seiliau llu awyr KOVO ac ODVO ar y map 1:1,000,000 – 1.
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd S. Timoshenko
Pennaeth Staff Cyffredinol y llong ofod
Byddin Cyffredinol Zhukov
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.” Ceir nodiadau: “Cyflawnwyd mewn 2 gopi. Rhif 1 – gan benaethiaid milwrol KOVO, Rhif 2 – i achos Cyfarwyddiaeth Weithredol y Staff Cyffredinol. Gweithredir gan eam. dechrau Opera. Ex. Uwchfrigadydd Anisov." Mae'r copi wedi'i ardystio gan y dirprwy. pennaeth Adran Staff Cyffredinol y llong ofod gan yr Uwchfrigadydd Anisov ar Fai 7, 1941.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 259, tt. 1-17.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. Cyfarwyddeb Cyngor Milwrol y ZapOVO i bennaeth y 3edd Fyddin Rhif 002140/ss/ov
Mai 14, 1941
Y gyfrinach fawr
O bwysigrwydd arbennig
Ex. Rhif 2
1. Yn seiliedig ar gyfarwyddeb Comisiynydd Amddiffyn y Bobl yr Undeb Sofietaidd Rhif 503859/SS/OV ac adleoli unedau a ddigwyddodd, erbyn Mai 20, 1941, datblygu cynllun newydd ar gyfer gorchuddio ffin dalaith yr ardal: llyn. Kavishki, Kadysh, Krasne, Augustov, Raigorod, Grayevo, chyngaws. Shchuchin.
Rhoddir yr enw ar y cynllun penodedig: “Talaith ffin sy'n cwmpasu ardal Rhif 1.” Rwy'n eich penodi'n bennaeth ar filwyr y gorchudd.
Shtarm - GRODNO.
2. Mae milwyr ardal ffin y wladwriaeth Rhif 1 yn cynnwys:
a) Cyfarwyddiaeth y 3edd Fyddin;
b) rheoli 4 sk, gyda rhannau hull;
c) adrannau 56, 27, 85 a 24 reiffl;
d) rheoli'r 11eg corfflu mecanyddol, gydag unedau cragen;
e) adrannau tanc 29 a 33;
f) adran 204 modur;
g) 6ed brigâd magnelau gwrth-danciau;
h) 11eg adran aer cymysg;
i) rhannau o ardal gaerog Grodno;
j) 86 ffin.
k) 124 GAP RGK.
Dylid dod ag haen symudol gyntaf y 24ain Adran Troedfilwyr i ardal Grodno ddim hwyrach na'r M5. Er mwyn ei drosglwyddo i'ch gwaredu erbyn 22.00 M1, bydd 30ain gatrawd ceir sy'n cynnwys 240 o gerbydau ZIS-5 a 625 GAZ-AA sydd â chyfarpar cludo pobl a cheffylau yn cyrraedd Molodechno. Rhaid i bob magnelaeth fecanyddol, tractorau, cerbydau trac, tanciau, rhan o'r magnelau ceffylau a chonfoi gael eu cludo ar y rheilffordd. ffordd, y mae'n rhaid ichi gyflwyno cais ar unwaith am y rheilffordd symudol angenrheidiol ar ei chyfer. criw ffordd, trwy adran weithredol pencadlys yr ardal.
3. Tasgau milwyr yr ardal orchuddio: milwyr maes - gydag amddiffyniad cryf o'r Grodno UR ac amddiffynfeydd maes ar ffin y wladwriaeth, yn sector y fyddin, i gwmpasu cyfarwyddiadau Lida, Grodno a Bialystok a sicrhau'r cynnull, y crynodiad a lleoli milwyr yr ardal.
Tasg y frigâd magnelau gwrth-danciau yw cwrdd â'r tanciau â thân magnelau pwerus ar linell a baratowyd ac, ynghyd â hedfan, gohirio eu symud ymlaen nes bod ein mechs yn nesáu ac yn gwrthymosod. adeiladau.
Tasg y corfflu mecanyddol yw gosod dan orchudd magnelau gwrth-danc. brigadau, ystlys pwerus ac ymosodiadau consentrig, ynghyd â hedfan, yn achosi trechu terfynol ar unedau mecanyddol y gelyn ac yn dileu'r datblygiad arloesol.
Tasgau hedfan
1) Ynghyd â hedfan rheng flaen, yn ôl cynllun yr awyrlu ardal, mae streiciau olynol ar y canolfannau gelyn sefydledig a'r meysydd awyr agosaf, yn ogystal â gweithrediadau ymladd awyr, yn dinistrio hedfan y gelyn ac yn ennill goruchafiaeth awyr o ddyddiau cyntaf y rhyfel. .
2) mae awyrennau ymladd, mewn cydweithrediad agos â system amddiffyn awyr gyfan yr ardal orchuddio, yn gorchuddio'n gadarn y broses o symud a chrynhoi milwyr y sector, yn sicrhau gweithrediad arferol y rheilffyrdd. ffyrdd ac atal awyrennau'r gelyn rhag hedfan trwy diriogaeth y gorchudd i ardaloedd dwfn yr ardal;
3) mewn cydweithrediad â lluoedd daear, yn enwedig corfflu mecanyddol, dinistrio'r gelyn sy'n symud ymlaen ac atal ei luoedd modur mawr rhag torri trwy flaen amddiffyn yr ardal gorchudd.
Ffin ar gyfer gweithrediadau hedfan y fyddin: Letzen, Nikolaiken, Ortelsburg.
Trefnwch amddiffyniad ffin y wladwriaeth, dan arweiniad y cyfarwyddiadau sylfaenol canlynol:
a) seilio amddiffyniad y milwyr ar amddiffyniad ystyfnig yr Urals a'r amddiffynfeydd maes a grëwyd ar hyd ffin y wladwriaeth, gan ddefnyddio'r holl rymoedd a galluoedd ar gyfer eu datblygiad pellach. Rhowch gymeriad gweithredoedd gweithredol i'r amddiffyniad. Dylai unrhyw ymgais gan y gelyn i dorri trwy'r amddiffynfeydd gael ei ddileu ar unwaith trwy wrthymosodiadau o'r corfflu a chronfeydd wrth gefn y fyddin;
b) rhoi sylw arbennig i amddiffyn gwrth-danc. Os bydd unedau modur y gelyn mawr yn torri tir newydd yn y ffrynt amddiffyn, bydd y gorchymyn ardal yn cymryd drosodd y frwydr yn eu herbyn a'u diddymu. Tasg y fyddin yw cau'r datblygiad arloesol yn y blaen ac atal milwyr traed modur y gelyn a milwyr maes rhag mynd i mewn iddo;
c) ystyried meysydd arbennig o bwysig ar eich safle: Suwalki, Lida a Suwalki, Bialystok;
d) o dan amodau ffafriol, dylai'r holl filwyr amddiffyn a chronfeydd wrth gefn y fyddin fod yn barod, ar fy ngorchmynion, i lansio streiciau cyflym;
e) mewn achos o dramgwydd gan luoedd y gelyn sy'n amlwg yn well ac yn amhosibl cynnal amddiffynfeydd maes ar hyd ffin y wladwriaeth, y llinell dynnu uchaf ar gyfer milwyr yn yr ardal orchuddio yw ymyl blaen yr UR, gan ddibynnu ar i ddinistrio'r symud ymlaen gelyn gyda gwrthymosodiadau.
Ni ddylid caniatáu hyd yn oed unedau gelyn unigol sydd wedi torri trwodd i'r dwyrain o'r llinell: r. Neman i Khoza, Shumkovce, Yagnity, Beniovce, r. Sidra, Sekierka, Romanówka, Chodorówka, Mykycyn, Goniondz.
Yn y frwydr am y blaendir, defnydd helaeth o wasanaeth barricade, difrod i bontydd a ffyrdd, a rhwystrau gwrth-danciau. Pontydd dros Gamlas Augustow, r. Bebrza, b. Paratowch Brzozówka i'w ddinistrio. Dylai'r dinistr ei hun gael ei wneud ar orchmynion arbennig rheolwr yr ardal glawr.
Cynllun o greu rhwystrau gwrth-danc ar gyfer dyfnder cyfan yr amddiffyniad, cynllun ar gyfer pontydd mwyngloddio, rheilffordd. strwythurau ffyrdd a phwyntiau crynodiad posibl o filwyr a lleoliad y pencadlys - i'w datblygu a'u cyflwyno i mi i'w cymeradwyo.
Pontydd ar draws yr afon Amddiffyn y Neman ar bob cyfrif. Dim ond gyda chaniatâd arbennig Cyngor Milwrol yr ardal y gellir eu dinistrio;
f) parhau i ddatblygu amddiffynfeydd, rhwystrau gwrth-danc a gwrth-bersonél yn y parth blaendir. Ar 1 Mehefin, 1941, dechrau adeiladu Ail linell amddiffynnol y Grodno UR.
Rhagchwilio ac ar ôl cwblhau'r gwaith ar yr 2il linell amddiffynnol, a chyda chyhoeddiad y larwm, dechreuwch ar unwaith baratoi'r llinell gefn: r. Neman i Selyuki ac ymhellach ar hyd yr afon. Svisloch;
g) chi sy'n gyfrifol am y gyffordd gyda'ch cymydog;
h) defnyddio pob math o ragchwilio i bennu natur y crynodiad a grwpio milwyr y gelyn;
i) CROESO A THROS FFIN Y WLADWRIAETH – DIM OND TRWY FY GORCHYMYN ARBENNIG.
4. Ffiniau: ar y dde – Oshmyany, Druskeniki, honiad. Margrabova; chwith - st. Novelnya, hawlio. Sokulka, hawlio. Shchuchin, hawlio. Friedrichshof.
Ffin gefn - cyn. Ffin Sofietaidd-Pwylaidd, hyd at a chan gynnwys Rubezhevichi.
5. Cymdogion: i'r dde 11 Byddin PriBOVO yn amddiffyn y blaen: Jurbarkas, llyn. Kavishki. Shtarm - Kaunas.
I'r chwith, mae rhannau o faes gorchudd Rhif 2 yn cael eu hamddiffyn gan flaen Shchuchyn, Novgorod, Chizhev. Mae'r ardal gorchudd yn cael ei reoli gan bennaeth y 10fed Fyddin. Storm Bialystok.
Gwarchodfa flaen:
a) o M5 i M15 yn ardal yr orsaf. Druskeniki, st. Mae Zhitomlya, m. Skidel, m.
b) yn ardal Lida - 8 magnelau gwrth-danc. brigâd; yn ardal Volkovysk 17 corfflu mecanyddol.
6. Amddiffyniad awyr. O'r awyr, mae tiriogaeth y safle wedi'i gorchuddio gan yr 11eg adran aer cymysg, sy'n israddol i chi ac sy'n ffurfio system amddiffyn awyr yr ardal yn gyffredinol - y sector gorchudd aer cyntaf.
Detholiad o'r cynllun amddiffyn awyr ardal a'r system o byst VNOS yn Atodiad Rhif....
7. Y weithdrefn ar gyfer codi unedau ar rybudd ymladd:
1) Mae gan y canlynol yr hawl i seinio unedau ar larwm:
a) Comisiynydd Amddiffyn y Bobl;
b) Cyngor Milwrol Dosbarth;
c) Cyngor Milwrol y Fyddin;
d) Personau sydd â gorchmynion wedi'u llofnodi gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl yn unig, neu Gyngor Milwrol y Dosbarth;
e) Rheolwyr ffurfiannau ac unedau, mewn rhan o'r unedau sy'n isradd iddynt.
Bydd y telegram wedi'i amgryptio gan y Cyngor Milwrol Dosbarth ynghylch gweithredu'r cynllun clawr hwn fel a ganlyn: “I gadlywydd y 3edd Fyddin. Rwy'n datgan y larwm yn GRODNO 1941. Llofnodion.”
Rhaid i chi nodi'r testun confensiynol canlynol o'r telegram seiffr (codegram) ar gyfer ffurfiannau ac unedau ardal y clawr: “I gadlywydd y corfflu (rhaniad) rhif. Rwy'n datgan y larwm gydag agoriad y pecyn “coch”. Llofnodion."
2) Codir unedau ar rybudd ymladd yn unol â'r holl fesurau i gadw cyfrinachau milwrol a gadael:
a) Adran 56 tudalen, 3-9 awr ar ôl cyhoeddi'r rhybudd ymladd, yn meddiannu'r UR Grodno a safleoedd atgyfnerthu caeau ar hyd ffin y wladwriaeth, yn y blaen: llyn. Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, Camlas Augustow;
b) Adran 27 tudalen, 3-9 awr ar ôl cyhoeddi'r rhybudd ymladd, yn cymryd swyddi atgyfnerthu maes yn y blaen: hawliad. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, honiad. Shchuchyn;
c) Adran 85 tudalen, 24 awr ar ôl cyhoeddi rhybudd ymladd, yn canolbwyntio yn yr ardal: Starokamenna, Sukhovola, Korytsin, Sidra ac, gan ffurfio'r ail echelon, yn paratoi llinell amddiffynnol ar hyd glan ddeheuol yr afon. Bebrza a'r afon ddwyreiniol. Brzozówka;
d) mae'r unedau sy'n weddill wedi'u crynhoi yn yr ardaloedd ymgynnull yn effro, 3 - 5 km o'r man lle maent yn chwarteru, yn y rhai mwyaf cysgodol rhag ymosodiad awyr a'r rhai mwyaf cyfleus ar gyfer gorymdaith y colofnau ac ar gyfer cyflawni teithiau ymladd.
3) O'r ardaloedd cynulliad ar rybudd ymladd, unedau, os oes gorchymyn i agor y pecyn "coch", heb aros am gyfarwyddiadau arbennig, symudwch i ffin y wladwriaeth, i'r ardaloedd a ddynodwyd yn unol â chynllun amddiffyn y safle.
Yn dilyn hynny, mae rhannau o'r ardal clawr yn gweithredu ar eich archebion, yn dibynnu ar y sefyllfa.
4) Er mwyn lleihau amser parodrwydd, rhaid i unedau sydd wedi'u cynnwys yn yr ardal glawr fod â:
Milwyr traed a marchoglu:
a) cyflenwad cludadwy o cetris reiffl (90 darn fesul reiffl) mewn blychau wedi'u selio, dan warchodaeth swyddog ar ddyletswydd ac yn drefnus, mewn unedau. Mae pob rheolwr (platŵn, cwmni, bataliwn) yn pennu'r weithdrefn ar gyfer cyhoeddi cronfeydd wrth gefn cludadwy. Dim ond ar larwm y gwneir y mater. Dylid dosbarthu'r stoc cludadwy o getris llafn gwthio (ac eithrio'r rhai a gyhoeddir â llaw) ymhlith platonau a chwmnïau mewn blychau wedi'u selio, pentyrrau a'u marcio ar y troliau. Rhaid i bob catrawd, bataliwn, cwmni, a sgwadron fod â pherson dynodedig sy'n gyfrifol am eu llwytho'n amserol ac yn gywir.
b) ar gyfer pob gwn peiriant trwm, gwnewch yn siŵr fod 4 tâp wedi'u stwffio a'u rhoi mewn blychau; 2 ddisg fesul gwn peiriant ysgafn a gwn peiriant. Blychau gyda thapiau a disgiau wedi'u stwffio mewn FFURF SÊL mewn adrannau, neu mewn adeiladau arbennig, diogel. Adnewyddwch y disgiau a'r cetris o bryd i'w gilydd a sychwch y tapiau;
c) storio grenadau llaw a reiffl mewn setiau mewn warysau uned, mewn blychau arbennig ar gyfer pob uned;
d) cregyn a mwyngloddiau yn y swm o 0.25 rownd o fwledi, wedi'u cyfarparu'n llawn, dylid eu storio mewn limbers selio a chloi a blychau gwefru, mewn parciau uned;
e) dylid storio offer milwrol-gemegol, peirianneg a chyfathrebu mewn warysau uned mewn setiau ar gyfer pob uned;
f) storio cyflenwad cludadwy'r ymladdwr o fwyd a chyflenwadau personol ar ffurf a baratowyd i'w gosod mewn bagiau duffel a gwarbaciau;
Yn ogystal, yn warysau'r uned, storfa ar gyfer pob uned un dacha dyddiol o fwyd a phorthiant, a baratowyd i'w llwytho i mewn i gonfoi'r uned;
Dylai'r ceginau a'r confoi o'r rhannau hyn fod mewn cyflwr gweithio da a chyda'r offer a'r darnau sbâr a ddarperir ar eu cyfer;
g) yn y gaeaf, rhaid darparu dillad isaf cynnes, menig, siwtiau cuddliw a sgïau ar gyfer yr uned gyfan ym mhob uned;
h) cadw mapiau topograffig milwrol o'r warchodfa argyfwng wedi'u gludo gyda'i gilydd mewn bagiau wedi'u selio ar gyfer pob comander, heb eu dosbarthu nes cyhoeddi GRODNO-41.
Cyn derbyn y cardiau “NZ”, paratowch gardiau lwfans cyfredol, sy'n cael eu gludo gyda'i gilydd a'u cadw ym mhencadlys yr uned mewn setiau ar gyfer unedau, a rhowch y cardiau hyn ar rybudd yn unig.
Unedau modur a thanc:
a) ar gyfer pob cerbyd ymladd yn warysau'r uned, cael 10% o'r set bwledi ymladd wedi'i stwffio i ddisgiau, gan ail-lwytho'r disgiau bob 15 diwrnod.
Rhoddir disgiau mewn cerbydau ar ôl cyhoeddi rhybudd ymladd;
b) storio pob math arall o gyflenwadau yn y drefn a nodir ar gyfer unedau reiffl. Dylid dosbarthu norm llawn bwledi ymhlith cwmnïau a phlatonau gyda chyfrifo dosbarthiad pob cerbyd. Rhaid i bob rheolwr wybod offer y cerbyd. Bwyd a stwff. rhaid i eiddo gael ei baratoi a'i osod allan gyda'r disgwyliad o lwytho i mewn i gerbydau, a rhaid i reolwyr wybod pa gerbyd a beth sy'n cael ei lwytho;
c) tanwydd - gwneud (lle nad yw wedi'i wneud eisoes) tanciau tanwydd ychwanegol, a thrwy hynny gynyddu'r ystod o gerbydau i safonau Gorchymyn NKO Rhif 0335 o 27 Tachwedd, 1940;
5) Rwy'n sefydlu parodrwydd yr unedau i berfformio:
a) ar gyfer unedau reiffl a marchoglu - yn yr haf - ar ôl DWY awr, yn y gaeaf - ar ôl TAIR awr; unedau dyletswydd mewn 45 munud;
b) ar gyfer catrodau tanc - 2 awr yn yr haf, 4 awr yn y gaeaf; Os oes gan unedau garejys cynnes, mae amser parod unedau tanc yn y gaeaf yn cael ei leihau 1 awr.
6) Pan fydd larwm yn cael ei ddatgan, mae unedau'n cymryd y mesurau canlynol:
a) gadael personél rheoli, gwleidyddol a'r Fyddin Goch mewn niferoedd cwbl angenrheidiol i sicrhau'r posibilrwydd o wneud yr holl waith i drosglwyddo'r uned i gyfraith ymladd;
Er mwyn diogelu eiddo, gadewch un person i bob cyfleuster, ac eithrio'r rhai sy'n gyfrifol am drosglwyddo adeiladau ac eiddo i'r KECH, neu unedau milwrol. Er mwyn cyflymu'r broses drosglwyddo yn y barics, cael rhestrau eiddo sy'n gwasanaethu fel dogfennau derbyn yn ystod trosglwyddo;
b) mewn unedau tanciau, gosodir disgiau gyda bwledi byw mewn cerbydau; rhaid llenwi pob cerbyd yn gyson â thanwydd ac olew; mae dŵr (yn y gaeaf) wedi'i lenwi â larwm;
c) mae diogelwch warysau, parciau a garejis yn cael ei gryfhau;
d) bod cyflenwadau wedi'u cludo o gyflenwadau tân, tanwydd a phorthiant bwyd yn cael eu gosod yn y confoi;
e) ar ôl agor y pecyn “coch”, rhoddir cardiau “NZ” i'r staff gorchymyn;
f) mae elfennau ffôn yn cael eu llenwi â dŵr (trwy orchymyn arbennig).
7) Rhaid i holl strwythurau milwrol ymyl ymlaen yr Urals gael eu meddiannu gan gyflenwad llawn o garsiynau a darparu canonau a gynnau peiriant. Rhaid cwblhau meddiannu a dod â strwythurau sydd wedi'u lleoli ar y rheng flaen i barodrwydd ymladd llawn ddim hwyrach na 2-3 awr ar ôl cyhoeddi'r larwm, ac ar gyfer unedau'r Urals, ar ôl 45 munud.
Gyda chyhoeddiad y larwm, mae'r garsiynau'n meddiannu gosodiadau milwrol ac yn gwbl barod ar gyfer brwydr, mae gwarchodwyr ymladd yn cael eu hanfon allan ac mae cyfathrebiadau'n cael eu sefydlu.
8) Dylid dod â chodiad larwm unedau a'u galwedigaeth mewn ardaloedd i'r pwynt awtomeiddio, y dylid sefydlu trefn fewnol gyfan yr uned yn arbennig o glir ar ei gyfer, dylid gweithio allan a gwirio'r gwasanaeth rhybuddio ar gyfer personél gorchymyn, dylai storio eiddo sicrhau ei fod yn cael ei ryddhau'n gyflym i'r unedau. Dylid hyfforddi staff rheoli iau, yn enwedig uwch swyddogion, i arwain eu hunedau yn ystod larwm.
Rhaid i reolwyr uned wybod yn berffaith eu cenadaethau ymladd a'u sectorau ym mhob ffordd; dylent astudio'n arbennig y llwybrau, y croesfannau a'r llinellau sy'n gyfleus ar gyfer eu defnyddio a'u brwydro. Dylai hyfforddiant systematig staff gorchymyn ac unedau mewn gemau, teithiau maes a mathau eraill o ymarferion weithio allan yr opsiynau mwyaf tebygol ar gyfer atebion tactegol i frwydro yn erbyn cenadaethau.
8. Cefnogaeth i unedau ffin.
Er mwyn cefnogi'r unedau gwarchod ffin nes bod y milwyr maes yn cyrraedd y ffin, os yw'r olaf yn cael ei dorri gan ddatgysylltu arfog neu gangiau, neilltuwch un bataliwn o'r 345ain gatrawd milwyr traed, y 27ain gatrawd milwyr traed ar gyfer yr 86ain o ddatodiad ffin.
Mae'r cyfnod parodrwydd ar gyfer y datodiad a neilltuwyd (datgysylltiad cymorth ffin) wedi'i osod ar 45 munud o'r eiliad y cyhoeddir y rhybudd ymladd.
Rhaid hysbysu rheolwr y datgysylltu ffin ar unwaith am leoliad y datgysylltu. Rhoddir yr hawl i alw'r datgysylltiadau hyn i bennaeth y datgysylltu, sy'n sefydlu cysylltiad gwifren â'r datgysylltu ac yn pennu'r signal ar gyfer yr alwad.
Mae rheolwr y datgysylltu cymorth, pan gaiff ei alw, yn codi'r larwm ac yn hysbysu ei orchymyn.
Pan fydd unedau ffin yn galw unedau cymorth, rhoddir cyflenwad cludadwy o fwledi i ddiffoddwyr yr olaf. Mae datgysylltu cymorth, cyn i'r unedau gyrraedd ffin y wladwriaeth, yn eilradd i reolwyr y datgysylltiadau ffin.
Gyda mynediad milwyr y Fyddin Goch i ffin y wladwriaeth, mae unedau ffiniol yr NKVD sydd wedi'u lleoli yn ardal y clawr yn dod o dan eich is-drefniant gweithredol.
Bydd y weithdrefn ar gyfer y berthynas rhwng unedau'r Fyddin Goch ac unedau ffiniol yr NKVD yn cael ei sefydlu yn unol â chyfarwyddeb Comisiynydd Amddiffyn y Bobl ar gyfer 1939 Rhif ..., y mae dyfyniad ohoni yn Atodiad Rhif . ..
9. Cyfathrebu.
Mae cyfathrebu gwifren rhwng pencadlys yr adran (fyddin) a phencadlys yr ardal, cymdogion a phencadlys yr is-unedau yn cael ei wneud trwy wifrau telegraff a ffôn a weithredir yn ystod amser heddwch, a thrwy wifrau ICS yn unol â'r diagram cyfathrebu yn Atodiad Rhif. ...
Mae cyfathrebiadau'r Awyrlu yn dilyn cynllun cyfathrebu amser heddwch.
Cyfathrebu radio. Mae'r rhwydwaith radio yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r diagram cyfathrebu radio a'r cyfarwyddiadau ar ei gyfer yn Atodiad Rhif. ...
Dim ond y rhwydweithiau canlynol sy'n cael trosglwyddo:
a) Llu Awyr, a dim ond pan fydd yr awyren yn yr awyr a
b) amddiffynfa aer. Ym mhob rhwydwaith arall (milwrol a milwrol), mae gorsafoedd radio yn monitro gweithrediad gorsafoedd radio'r gelyn.
10. Cyfarwyddiadau ar SUV - datblygu a rhoi i'r milwyr yn seiliedig ar Atodiad Rhif....
11. cymorth materol:
1) Hyd at M15 caniateir gwario:
a) ar gyfer milwyr daear - TAIR rownd o fwledi; tanwydd - PUM gorsaf betrol ar gyfer cerbydau ymladd, WYTH gorsaf betrol ar gyfer cerbydau cludo;
b) ar gyfer unedau'r Awyrlu:
hedfan ymladd 15 sorties;
awyrennau bomio amrediad byr 10 sorties;
awyrennau rhagchwilio 10 sorties;
c) ar gyfer yr holl filwyr yn ardal y clawr 15 dyddiol dachas.
2) cyflenwadau tân. Mae rhannau o'r sector yswiriant yn mynd allan ar rybudd ymladd, ar ôl:
a) ar gyfer pob gwn, nid yw cyflenwad cregyn yn llai na chynhwysedd y limber gwn a'r blwch gwefru (ar gyfer gynnau nad oes ganddynt limbers a llwythwyr, dylai cyflenwad cregyn fod o leiaf 0.25 gwaith y llwyth bwledi);
b) cario 0.25 rownd o fwledi ar gyfer pob gwn; bod ag o leiaf 0.5 rownd o fwledi fesul gwn; rhaid dod â'r 0.75 rownd arall o fwledi gyda'r AIL ECHLOSE;
c) ar gyfer pob diffoddwr, cyflenwad cario o cetris reiffl a roddwyd mewn llaw. Defnyddir y cludiant a ryddheir felly i godi mwy o fwledi;
d) bod y cyflenwad cetris a gludir, wedi'i gyfrifo hyd at set gyflawn ar gyfer diffoddwr, gynnau peiriant ysgafn a thrwm, yn cael ei gludo ar ffurf wedi'i selio, o dan warchod, yng nghonfoi'r uned;
e) mewn unedau tanc, cael un llwyth bwledi ar gyfer pob cerbyd ymladd.
Bydd cyflenwad pellach o gyflenwadau tân yn cael eu darparu o ddepo magnelau'r fyddin - Grodno, Rhif 856.
3) Tanwydd. Rhaid i rannau o'r safle fod â DWY orsaf nwy ar gyfer pob math o geir: UN yn tanciau'r ceir, UN mewn tanciau, neu gasgenni;
Bydd adnewyddu tanwydd yn cael ei wneud o'r cyflenwadau presennol o ddepos tanwydd Rhif 919, Grodno a Rhif 928 - Lida.
4) Porthiant bwyd. Rhaid i rannau o'r ardal larwm fod â:
a) bwyd - cyflenwad cludadwy o UN dacha dyddiol mewn sach gefn milwr, dacha traul yn y ceginau ac UN dacha dyddiol a gludir yng nghonfoi'r uned;
b) porthiant – UN dacha dyddiol yn y cyfrwy neu mewn trol ac UN dacha dyddiol yn nhrên yr uned.
Bydd y cyflenwad bwyd yn cael ei wneud gan yr unedau eu hunain o'r cyflenwad presennol o unedau a warysau bwyd Rhif 817 - Grodno, Rhif 816 Lida.
5) Mae offer cemegol, peirianneg a chyfathrebu milwrol mewn setiau ar gyfer pob uned yn cael ei gludo yng nghonfoi'r uned a'i ddosbarthu i unedau ar orchmynion arbennig.
12. gwacau. Dylid symud y sâl a'r clwyfedig i ysbytai milwrol parhaol: Grodno, Lida, Molodechensky.
Gwacáu'r trên ceffylau i sefydliadau meddygol lleol, y mae rhestr ohonynt ynghlwm wrth y cynllun.
13. Cyfarwyddiadau cyffredinol ar gyfer llunio cynllun:
a) Rhaid i gynllun cwmpas y safle gynnwys y dogfennau a ganlyn:
1) Nodiadau ar y cynllun gweithredu ar gyfer milwyr yn y clawr, gyda map ynghlwm o'r penderfyniad a grwpio milwyr hyd at y gatrawd a'r uned unigol yn gynwysedig;
2) Datganiadau o frwydro a chryfder rhifiadol milwyr, ar gyfer uned unigol, ffurfiant ac ardal gyfan;
3) Tablau'r amserlen ar gyfer ymadael a chrynodiad rhannau o'r ardal glawr i ffin y wladwriaeth;
4) Cynllun cymorth peirianneg, gyda chyfrifiadau a map;
5) Cynllun dyfais cyfathrebu, gyda chyfrifiadau a diagramau;
6) Cynllun ar gyfer trefnu cefnogaeth gefn a materol milwyr daear a'r Awyrlu, gydag atodiad i fap o'r sefydliad cefn;
7) Cynllun gwacáu iechydol a milfeddygol;
8) Cyfarwyddiadau ar gyfer codi unedau ar rybudd ymladd (cyfarwyddiadau rhybuddio) a dyrannu unedau cymorth ar gyfer milwyr ffin;
9) Rhestr o wrthrychau a strwythurau sy'n destun amddiffyniad gan filwyr maes a milwyr NKVD;
10) Dogfennau gweithredol (cyfarwyddebau, gorchmynion, cyfarwyddiadau).
11) Cynllun ar gyfer defnyddio'r Awyrlu.
b) Caniateir i'r canlynol ddatblygu cynllun clawr: CHI, aelod o'r Cyngor Milwrol, Pennaeth Staff a Phennaeth Adran Gweithrediadau Pencadlys y Fyddin. Caniateir, wrth weithio ar faterion arbennig, i roi aseiniadau personol i benaethiaid canghennau milwrol a gwasanaethau yn eu harbenigedd, heb roi gwybod iddynt am y cynllun clawr;
c) Mae cynllun yr ardal glawr yn cael ei ddatblygu mewn DAU gopi a chyflwynir DDAU gopi i Gyngor Milwrol yr ardal. Ar ôl cymeradwyo'r cynllun ardal glawr gan Gyngor Milwrol yr ardal, dychwelir un copi wedi'i selio atoch a rhaid ei storio yn sêff personol pennaeth staff y fyddin a'i agor ar ôl derbyn y telegram sefydledig ynghylch gweithredu y cynllun clawr.
Dylid storio dogfennau gweithredol a ddatblygwyd ar gyfer unedau milwrol a ffurfiannau mewn bagiau “coch”, wedi'u selio â sêl cwyr Cyngor Milwrol y Fyddin, gyda chynlluniau dorf yr unedau hyn - ffurfiannau, lle rydych chi, yn ogystal â'ch archeb. rhaid cael:
1) gorchymyn i'r ffurfiad i feddiannu ardaloedd amddiffyn, gyda chyfarwyddiadau ar gyfathrebu, ar y system rheoli brys, ar gefnogaeth ddeunydd, diagramau amddiffyn awyr gyda chwedl;
2) map rheoli o'r allanfa unedau a ffurfiannau o ardaloedd cynulliad ar rybudd i ardaloedd crynodiad ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth; rhaid i reolwyr y ffurfiannau a'u pencadlys eu hunain weithio allan y dogfennau hyn, ym mhencadlys y fyddin, o dan eich goruchwyliaeth uniongyrchol a'u cymeradwyo gennych CHI.
Dylai'r rhannau gynnwys:
1) mae gan y swyddog dyletswydd uned gyfarwyddyd larwm a gymeradwywyd gan y rheolwr uned;
2) mae gan y pennaeth staff, gyda chynllun symudol yr uned, becyn “coch” wedi'i selio gyda gorchymyn y rheolwr ffurfio a chyfarwyddiadau ar gyfathrebu, SUV, amddiffyn awyr a chymorth materol.
d) Mae'r holl ddogfennau ar y cynllun clawr yn cael eu hysgrifennu â llaw neu eu teipio'n bersonol gan y rheolwyr a awdurdodwyd i'w ddatblygu;
e) Cyn 15 Mehefin, 1941, cyflawni:
1) dwy daith i'r cae gyda staff gorchymyn yr unedau, i'r ardaloedd a gynlluniwyd yn unol â'r cynllun;
2) un neu ddau allanfa hyfforddi i rybuddio unedau, gyda gwiriad trylwyr o'u parodrwydd ymladd ym mhob ffordd, gyda'u ymlaen llaw ar hyd y llwybrau a amlinellir yn y cynllun, heb ddod â'r unedau yn agosach na 5 km i ffin y wladwriaeth.
Rhaid i'r cynllun calendr ar gyfer cynnal rhybuddion ymladd ac ymarferion gael ei gyflwyno i mi i'w gymeradwyo ar yr un pryd â'r cynllun ar gyfer y clawr.
Cadlywydd y milwyr ZapOVO
Cadfridog y Fyddin D. Pavlov
Aelod o Gyngor Milwrol ZapOVO
corfflu commissar Fominykh
Pennaeth Staff ZapOVO
Uwchfrigadydd Klimovskikh
Teipysgrif ar bennawd llythyr: “NGO USSR. Pencadlys Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin." Perfformiwr: dirprwy Pennaeth Staff ZapOVO, yr Uwchfrigadydd Semenov. Anfon wedi'i nodi. Gwreiddiol, llofnod.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 248, tt. 36-54.
Cyhoeddwyd: 1941: Mewn 2 lyfr. Llyfr 1./ Comp. L. E. Reshin ac eraill; Ed. V.P. Naumova; Mynediad Celf. acad. A.N.Yakovleva. – M.: Sefydliad Rhyngwladol “Democratiaeth”, 1998. – P. 201-209.
7. Ar dorri ffin yr Undeb Sofietaidd rhwng Tachwedd 1940 a Mehefin 10, 1941 Rhif 1996/6
Mehefin 12, 1941
Dros y cyfnod ers Hydref 1940, hynny yw, hyd at 10 Mehefin, 1941, fe wnaeth 185 o awyrennau dorri ffin yr Undeb Sofietaidd o'r Almaen. Mae achosion o dorri ein ffin gan awyrennau’r Almaen wedi dwysáu’n arbennig dros y mis a hanner diwethaf. Ym mis Mai a 10 diwrnod o Fehefin 1941 yn unig, fe wnaeth 91 o awyrennau'r Almaen dorri ffin yr Undeb Sofietaidd.
Nid yw achosion o dorri ffin yr Undeb Sofietaidd gan awyrennau'r Almaen ar hap, sy'n cael ei gadarnhau gan gyfeiriad a dyfnder yr hediadau dros ein tiriogaeth. Mewn nifer o achosion, hedfanodd awyrennau Almaeneg dros ein tiriogaeth am hyd at 100 cilomedr neu fwy, ac yn enwedig i gyfeiriad ardaloedd lle'r oedd strwythurau amddiffynnol yn cael eu hadeiladu, a thros leoliadau garsiynau mawr y Fyddin Goch.
Ar Ebrill 15 eleni, yn ardal Rivne, glaniodd diffoddwyr y Fyddin Goch awyren filwrol yr Almaen, yr oedd gan ei chriw fapiau o ranbarth Chernigov o SSR Wcreineg, yn ogystal ag offer ffotograffiaeth awyr a ffilm. Hedfanodd yr awyren hon i'n tiriogaeth i ddyfnder o 200 km...
Rhwng Ionawr 1 a Mehefin 10, 1941, hynny yw, mewn 5 mis a 10 diwrnod, cadwyd cyfanswm o 2,080 o droseddwyr ffiniau o'r Almaen. O'r nifer hwn, mae 183 o asiantau cudd-wybodaeth yr Almaen eisoes wedi'u hamlygu.
Nifer y carchariadau o droseddwyr ffin ar gyfer 1941 fesul mis oedd: ym mis Ionawr - 503, ym mis Chwefror - 175, ym mis Mawrth - 381, ym mis Ebrill - 260. Ym mis Mai ac am 10 diwrnod ym mis Mehefin, cynyddodd nifer y troseddwyr dan gadw o'r Almaen : Cadwyd 353 o droseddwyr ym mis Mai ac am 10 diwrnod ym Mehefin - 108.
Dros gyfnod o bum mis a hanner, pan gafodd treiswyr eu cadw ar y ffin â’r Almaen mewn cysylltiad ag ymwrthedd arfog, lladdwyd 36 o droseddwyr ffiniau ac anafwyd 25.
Yn ddiweddar, bu nifer o achosion o gadw asiantau asiantaethau cudd-wybodaeth yr Almaen a adawyd yn yr Undeb Sofietaidd, gyda radios trawsgludwr cludadwy, arfau a grenadau.
Comisiynydd Pobl Materion Mewnol yr Undeb Sofietaidd
Beria
Gweinyddiaeth Ganolog Ffederasiwn Busnesau Bach y Ffederasiwn Rwsiaidd, f. Zos, op. 8, amser Rhif 9, tt. 87-89.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. Ar osod dyddiad ar gyfer ymosodiad ar yr Undeb Sofietaidd
Mehefin 10, 1941
Yn seiliedig ar y cynnig a gyflwynwyd gan Uchel Reolaeth y Lluoedd Arfog, gosododd Goruchaf Reoli Uchel y Lluoedd Arfog y terfynau amser canlynol ar gyfer paratoadau ar gyfer gweithredu milwrol:
1. Cynigir ystyried Mehefin 22 fel D-Day o Ymgyrch Barbarossa.
2. Os bydd y dyddiad cau hwn yn cael ei ohirio, bydd y penderfyniad cyfatebol yn cael ei wneud erbyn Mehefin 18 fan bellaf. Yn yr achos hwn, bydd data ar gyfeiriad y prif ymosodiad yn parhau i fod yn gyfrinachol.
3. Am 13.00 ar 21 Mehefin, bydd un o'r ddau signal canlynol yn cael ei drosglwyddo i'r milwyr:
a) signal Dortmund. Mae'n golygu y bydd y sarhaus yn dechrau fel y cynlluniwyd ar 22 Mehefin ac y gellir gweithredu gorchmynion yn agored;
b) Alton signal. Mae'n golygu bod y tramgwydd yn cael ei ohirio i ddyddiad arall; ond yn yr achos hwn bydd angen datgelu'n llawn nodau'r crynodiad o filwyr yr Almaen, gan y bydd yr olaf eisoes yn barod i ymladd yn llawn.
4. Mehefin 22, 3 awr 30 munud: dechrau'r sarhaus y lluoedd daear a'r daith hedfan ar draws y ffin. Os bydd amodau meteorolegol yn gohirio ymadawiad hedfan, bydd y lluoedd daear yn lansio sarhaus ar eu pen eu hunain.
Cyfieithiad o'r Almaeneg o: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. Memo gan Ddirprwy Gomisiynydd Materion Mewnol y Bobl ar ganiatâd i wacáu teuluoedd prif staff y datgysylltu ffin Shakiai
Mehefin 20, 1941
Dywedodd pennaeth milwyr ffin SSR Wcreineg, yr Uwchfrigadydd Comrade Khomenko, yn ôl data o Fehefin 18 eleni. Honnir bod pwynt rhagchwilio'r Almaen yn Grubeshov yn rhoi'r gorau i'w weithgareddau ac yn symud i'r cefn mewn cysylltiad â'r achosion tybiedig o elyniaeth.
Dywedodd pennaeth milwyr ffin NKVD y BSSR, yr Is-gadfridog Comrade Bogdanov, fod teuluoedd prif staff unedau'r Fyddin Goch o gyfeiriad Taurogen, trwy orchymyn rheolwr Ardal Filwrol y Baltig, yn paratoi ar gyfer gwacáu. .
Mae T. Bogdanov yn gofyn am gyfarwyddiadau ar wacáu teuluoedd penaethiaid y ffin Shakiai, y maent wedi cael gorchymyn i baratoi ar eu cyfer.
Adroddodd rheolwr 7fed sgwadron awyr milwyr ffin yr NKVD hynny ar Fehefin 20 eleni. derbyniodd orchymyn telegraffig gan bennaeth Fflyd y Môr Du i drosglwyddo'r sgwadron i is-drefniant gweithredol pennaeth canolfan llynges Odessa, i'w symud a'i ddod â'i barodrwydd i ymladd yn llawn.
Gofynnaf am eich cyfarwyddiadau
Is-gapten Cyffredinol Maslennikov
Cyhoeddwyd: Border Troops of the USSR. 1939—1941: Casgliad o ddogfennau a deunyddiau./chap. gol. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402.
10. Gorchymyn i gryfhau diogelwch ffiniau w/n
Mehefin 20, 1941
Er mwyn cryfhau diogelwch ffiniau, GORCHYMYNIR:
1. Hyd at Fehefin 30, 1941, ni ddylid cynnal hyfforddiant wedi'i drefnu gyda phersonél.
2. Dylai personél sydd mewn gwersylloedd hyfforddi mewn canolfannau hyfforddi gael eu dychwelyd ar unwaith i'r allbyst llinell ac ni fyddant yn cael eu galw i mewn o hyn ymlaen hyd nes y clywir yn wahanol.
3. Mae holl bersonél y gwnwyr peiriant ysgafn yn mynd trwy wersyll hyfforddi tri diwrnod mewn allfeydd hyfforddi, gan alw dau saethwr peiriant o bob allbost llinell.
4. Ni ddarperir dyddiau i ffwrdd i bersonél hyd Mehefin 30, 1941.
5. Dylid anfon patrolau ffin yn y nos (o 23.00 i 5.00) mewn cyfansoddiad o dri o bobl yr un. Dylid defnyddio pob gwn peiriant ysgafn mewn sgwadiau nos i'r cyfarwyddiadau pwysicaf.
6. Y cyfnod aros yn y gwisg gyda'r nos yw 6 awr, yn ystod y dydd 4 awr.
7. Cyfrifwch nifer y bobl ar ddyletswydd fel bod pawb yn gwasanaethu ar y ffin rhwng 23.00 a 5.00, ac eithrio'r rhai sy'n dychwelyd o batrolau erbyn 23.00 a gwarchodwyr gwarchod.
8. Ar gyfarwyddiadau unigol, mwyaf diamddiffyn, gosodwch swyddi am ddeg diwrnod o dan orchymyn pennaeth cynorthwyol yr allbost.
9. Dylid gwirio'r stribed rheoli yn ystod y dydd gan wyr meirch sy'n cynnwys dau berson yr un, bywyd gwasanaeth - 8 - 9 awr o symudiad parhaus i'r chwith ac i'r dde ar hyd y safle.
10. Yn y nos, gwiriwch y blwch gêr a phob pwynt o leiaf bob awr a hanner. Rhannwch bost gorchymyn pob allbost yn ddwy neu dair adran.
11. Dylid lleoli gwarchodwyr ffin ddim agosach na 300 m o'r ffin.
Cyhoeddwyd: Border Troops of the USSR. 1939—1941: Casgliad o ddogfennau a deunyddiau./chap. gol. P. I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402-403.
11. Cyfarwyddeb y Cyngor Milwrol KOVO Rhif A1-00211
Mehefin 11, 1941
Y gyfrinach fawr
O bwysigrwydd arbennig
Ex. Rhif 1
1. Er mwyn lleihau'r amser parodrwydd ar gyfer ymladd ar gyfer gorchuddio unedau a datgysylltu a neilltuwyd i gefnogi milwyr y ffin, cymerwch y mesurau canlynol:
Unedau reiffl, marchoglu a magnelau
a) Sicrhewch fod gennych gyflenwad cludadwy o getris reiffl mewn blychau wedi'u selio. Ar gyfer pob gwn peiriant trwm, rhaid i 50% o'r bwledi gael eu llwytho a'u pacio mewn blychau, ac ar gyfer y gwn peiriant ysgafn, 50% o'r cylchgronau wedi'u llwytho.
Dylid storio blychau gyda chetris, blychau gyda thapiau wedi'u llenwi a disgiau wedi'u selio mewn unedau mewn adeiladau a warchodir yn arbennig.
Adnewyddwch y disgiau a'r cetris o bryd i'w gilydd a sychwch y tapiau. Amnewid disgiau wedi'u llenwi ar gyfer gynnau peiriant ysgafn bob dau fis.
b) Dylid storio grenadau llaw a reiffl mewn setiau mewn warysau uned mewn blychau arbennig ar gyfer pob uned.
c) Dylai 1/2 o ffrwydron ffrwydron cregyn magnelau a mwyngloddiau brys ar gyfer pob uned orchuddio fod â chyfarpar llawn. Mewn unedau lle, cyn derbyn y gyfarwyddeb hon, roedd mwy nag 1/2 o'r llwyth ffrwydron o gregyn magnelau wedi'i gyfarparu o'r diwedd, dylid gadael eu storfa bellach ar ffurf offer.
Ar gyfer magnelau gwrth-awyrennau milwrol, rhaid cael 1/2 o'r bwledi o gregyn magnelau nad ydynt yn cael eu hadnewyddu ar ffurf llawn.
Cadwch gregyn mewn amrantau wedi'u cloi a'u selio a blychau gwefru.
d) Dylid storio offer cemegol, peirianneg a chyfathrebu milwrol mewn warysau uned, mewn setiau ar gyfer pob uned.
e) Storiwch gyflenwadau bwyd cludadwy ac eiddo personol diffoddwyr ar ffurf barod i'w gosod mewn bagiau duffel a bagiau cefn.
Yn ogystal, yn warysau'r uned, storiwch un dacha dyddiol o fwyd a phorthiant ar gyfer pob uned, a baratowyd i'w llwytho i mewn i gonfoi'r uned. Rhaid i geginau a confois fod yn gweithio'n iawn gyda'r offer a'r darnau sbâr a ddarperir gyda nhw.
f) Dylai'r cyflenwad tanwydd ar gyfer pob math o beiriannau fod yn ddwy orsaf lenwi - un yn cael ei arllwys i danciau ceir (tractorau) a'r llall mewn tanciau (casgenni).
g) Yn ystod y gaeaf, rhaid darparu dillad isaf cynnes ar gyfer yr uned gyfan, mittens a siwtiau cuddliw ym mhob uned.
Unedau modur a thanc
h) Ar gyfer pob cerbyd ymladd yn warysau'r uned, cadwch 1/2 o'r ffrwydron rhyfel o gregyn magnelau nad ydynt yn cael eu disodli yn y ffurf derfynol wedi'i llwytho a 50% o'r bwledi o cetris wedi'u stwffio i wregysau a disgiau. Mewn unedau lle, cyn derbyn y gyfarwyddeb hon, roedd mwy nag 1/2 o'r llwyth ffrwydron o gregyn magnelau wedi'i gyfarparu o'r diwedd, dylid parhau i'w storio ymhellach ar ffurf offer.
Dylid ail-gyfarparu storfeydd bob dau fis.
Rhaid cadw cregyn a chylchgronau wedi'u llwytho i gerbydau ar ôl cyhoeddi rhybudd ymladd.
b) Dylid storio pob math arall o gyflenwadau yn y drefn a nodir ar gyfer unedau reiffl, marchoglu a magnelau.
c) Dylai'r cyflenwad tanwydd ar gyfer pob math o beiriannau fod yn ddwy orsaf betrol - un yn cael ei arllwys i danciau ceir (tractorau) a'r llall mewn tanciau (casgenni).
2. Dylid rhoi sylw arbennig i'r mater o godi unedau cyflenwi ac unedau cymorth milwyr ffiniau ar rybudd.
Gosodais y terfynau amser ar gyfer parodrwydd effro: ar gyfer unedau reiffl a magnelau a dynnir gan geffylau - 2 awr; ar gyfer marchoglu, unedau mecanyddol modur a magnelau mecanyddol – 3 awr. Yn y gaeaf, mae rhannau'n barod mewn 3 a 4 awr, yn y drefn honno. Ar gyfer unedau cymorth, parodrwydd yw 45 munud.
Pan fydd rhybudd ymladd yn cael ei ddatgan gan y gorchymyn uned, cynhelir y gweithgareddau canlynol:
a) Neilltuir personél yr Ardal Reoli a’r Fyddin Goch mewn niferoedd i sicrhau diogelwch a’r gallu i gyflawni’r holl waith cyn i’r uned fynd i gyfraith ymladd. Mae gynnau peiriant gwrth-awyrennau a magnelau mewn safleoedd tanio a baratowyd ymlaen llaw ac maent yn barod i agor tân ar awyrennau'r gelyn a pharatroopwyr ar unwaith.
b) Mae diogelwch warysau, parciau a garejys yn cael ei gryfhau.
c) Bod y cyflenwad cludadwy o gyflenwadau tân, tanwydd a bwyd ar gyfer yr haen gyntaf yn cael ei roi mewn confoi (cerbydau ymladd); Mae cyflenwad cludadwy o gyflenwadau tân yn cael ei ddosbarthu yn y man ymgynnull. Mewn unedau tanciau, gosodir cylchgronau gyda chetris a chregyn mewn cerbydau.
d) Gwirir bod pob cerbyd ymladd a chludo wedi'i ail-lenwi'n llawn â thanwydd ac olew.
e) Mae cardiau wrth gefn brys a baratowyd ymlaen llaw yn cael eu dosbarthu i bersonél gorchymyn a rheoli trwy orchymyn arbennig, ac i reolwyr unedau cymorth milwyr ffin - ar unwaith.
f) Rhoddir masgiau nwy ymladd i'r holl bersonél.
g) Mae elfennau ffôn yn cael eu llenwi â dŵr trwy orchymyn arbennig.
Rhaid dod â chodiad yr unedau ar larwm a'u hymadawiad i fannau ymgynnull i'r pwynt awtomeiddio, y mae'n arbennig o angenrheidiol ar gyfer sefydlu trefn fewnol gyfan yr uned yn glir, gweithio allan a gwirio'r gwasanaeth rhybuddio ar gyfer personél gorchymyn.
Dylai storio eiddo sicrhau ei fod yn cael ei ryddhau'n gyflym i unedau.
3. Er mwyn gwirio parodrwydd unedau a'u hyfforddi i ymgynnull yn gyflym ar larwm, gosodais LARYMAU HYFFORDDI CYDWEITHREDU.
Mae larymau hyfforddi ymladd yn cael eu cynnal gan uwch swyddogion uniongyrchol ac uniongyrchol o gomander yr uned ac uwch.
Yn ôl cyfarwyddiadau arbennig Cyngor Milwrol y Fyddin a'r Cylch, gall rheolwyr adrannau'r fyddin a'r Rhanbarth (penaethiaid staff, adrannau gweithredol, penaethiaid canghennau milwrol) gynnal larymau hyfforddi ymladd.
Rhaid cynnal driliau ymladd ym mhresenoldeb rheolwr yr uned.
Yn ystod rhybudd hyfforddi ymladd rhaid i chi:
a) dod ag unedau i fannau ymgynnull (yn ôl cynllun larwm yr uned);
b) peidiwch ag agor y pecyn wedi'i selio rhag ofn y bydd rhybudd ymladd;
c) peidiwch â rhoi cetris i'r milwyr, ond ewch â nhw allan neu ewch â nhw i'r man ymgynnull;
d) peidiwch ag uwchlwytho elfennau ffôn;
e) peidiwch â throsglwyddo pecynnau gyda mapiau topograffig i'r staff rheoli;
f) rhoi bwyd mewn boeleri trwy orchymyn arbennig y person sy'n cyflawni'r dilysu.
Ar ôl gwirio'r uned yn y man ymgynnull, mae'r arolygydd yn rhoi popeth yn glir neu'n pennu tasg hyfforddi i'r uned.
Yn unol â'r gyfarwyddeb hon, mae Cynghorau Milwrol y byddinoedd ar unwaith yn cyhoeddi gorchmynion perthnasol i is-ffurfiannau ac unedau a threfnu gwiriad o'u hunion weithrediad.
Cadlywydd y milwyr KOVO
Cyrnol Cyffredinol Kirponos
Aelod o Gyngor Milwrol KOVO
Corfflu Commissar Vashugin
Pennaeth Staff KOVO
Is-gapten Cyffredinol Purkaev
Teipysgrif ar bennawd llythyr: “NGO USSR. Comander Rhanbarth Milwrol Kyiv. Mae yna sbwriel, gan gynnwys G.K. Zhukova: “t. Vatutin. Gweithiwch e allan. 12.06.41.” Gwreiddiol, llofnod.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 265, tt. 26-30.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. Cyfarwyddeb i'r Cyngor Milwrol KOVO Rhif 504205
Mehefin 13, 1941
Y gyfrinach fawr
O bwysigrwydd arbennig
Er mwyn cynyddu parodrwydd ymladd milwyr yr ardal, erbyn Gorffennaf 1, 1941, dylid trosglwyddo'r holl adrannau dwfn a chyfarwyddiaethau corfflu gydag unedau corfflu yn agosach at ffin y wladwriaeth i wersylloedd newydd, yn ôl y map atodedig.
1) 31 sk – ar daith gerdded;
2) 36 sg – heicio;
3) 55 sg – heicio;
4) 49 sg – ar y rheilffordd ac ar heic;
5) 37 sk – heicio.
Gadewch y rhaniadau ffin yn eu lle, gan gofio mai dim ond trwy fy archeb arbennig y gellir tynnu'n ôl i ffin y wladwriaeth, os oes angen. 164 Adran Troedfilwyr ar gyfer parcio gwersylla i'w dynnu'n ôl erbyn Mehefin 17, 1941:
1) un fenter ar y cyd - yn Dunaevtsy, 20 km. gogledd Hertz;
2) un fenter ar y cyd - yn ardal Larga;
3) y rhannau sy'n weddill - i'r rhanbarth Khotyn.
Rhaid cadw symudiadau milwyr yn gwbl gyfrinachol.
Dylid cynnal yr orymdaith yn ystod ymarferion tactegol, gyda'r nos.
Gyda'r milwyr, tynnu'n ôl yr holl gronfeydd cludadwy o gyflenwadau tân a thanwydd ac ireidiau. Er mwyn gwarchod chwarteri'r gaeaf, gadewch isafswm cwbl angenrheidiol o bersonél milwrol, yn bennaf yn anaddas ar gyfer yr ymgyrch oherwydd rhesymau iechyd.
Peidiwch â chymryd teuluoedd.
Cyflawni'r dienyddiad trwy negesydd erbyn 1 Gorffennaf, 1941.
ATODIAD: cerdyn 500,000 - un.
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd S. Timoshenko
Pennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch
Byddin Cyffredinol G. Zhukov
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.” Copi wedi'i ardystio gan Ddirprwy Bennaeth Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau Staff Cyffredinol y Fyddin Goch, yr Uwchfrigadydd Anisov. Mae yna sbwriel.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 261, tt. 20-21.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. Gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn yr Undeb Sofietaidd L/g 0042
Mehefin 19, 1941
Y gyfrinach fawr
Ex. Rhif 1
CYNNWYS: Ynglŷn â chuddliwio meysydd awyr, unedau milwrol a gosodiadau milwrol pwysig yr ardaloedd.
Nid oes dim arwyddocaol wedi'i wneud eto i guddliwio meysydd awyr a gosodiadau milwrol allweddol.
Nid yw'r meysydd maes awyr i gyd yn cael eu hau, nid yw'r rhedfeydd wedi'u paentio i gyd-fynd â lliw y tir, ac mae adeiladau'r maes awyr, sy'n sefyll allan yn sydyn gyda lliwiau llachar, yn denu sylw'r sylwedydd am ddegau o gilometrau.
Mae'r trefniant gorlawn a llinol o awyrennau mewn meysydd awyr gyda diffyg cuddliw llwyr a threfniadaeth wael o wasanaethau maes awyr gyda'r defnydd o arwyddion dad-faglu a signalau yn dadorchuddio'r maes awyr yn llwyr.
Dylai maes awyr modern ymdoddi'n llwyr i'w amgylchoedd ac ni ddylai unrhyw beth ar y maes awyr ddenu sylw o'r awyr.
Mae magnelau ac unedau mecanyddol yn dangos diofalwch tebyg am guddliw: mae trefniant gorlawn a llinol eu parciau yn darparu nid yn unig gwrthrychau arsylwi rhagorol, ond hefyd yn targedu manteisiol ar gyfer taro o'r awyr.
Mae tanciau, cerbydau arfog, gorchymyn a cherbydau arbennig eraill o filwyr modur a milwyr eraill wedi'u paentio â phaent sy'n rhoi adlewyrchiad llachar ac yn amlwg yn weladwy nid yn unig o'r awyr, ond hefyd o'r ddaear.
Nid oes dim wedi'i wneud i guddliwio warysau a gosodiadau milwrol pwysig eraill.
GORCHYMYNAF:
1. Erbyn 1.7.41, hau pob maes awyr gyda glaswellt i gyd-fynd â lliw yr ardal gyfagos, paentio'r rhedfeydd a dynwared amgylchedd cyfan y maes awyr yn unol â'r cefndir cyfagos.
2. Paentiwch adeiladau'r maes awyr hyd at a chan gynnwys y toeau yn yr un arddull â'r adeiladau o amgylch y maes awyr. Dylid claddu tanciau storio tanwydd yn y ddaear a'u cuddio'n arbennig o ofalus.
3. Mae trefniant llinellol a gorlawn o awyrennau wedi'i wahardd yn llym; Mae lleoliad gwasgaredig a chuddliw awyrennau yn sicrhau eu bod yn gwbl anweledig o'r awyr.
4. Trefnu erbyn 5.7. ym mhob ardal sylfaen hedfan o 500 km o stribed ffin mae 8 - 10 maes awyr ffug, arfogi pob un ohonynt â 40 - 50 ffug awyrennau.
5. Gan 1.7, tanciau paent, cerbydau arfog, gorchymyn, cerbydau arbennig a chludiant. Ar gyfer paentio cuddliw, defnyddiwch baent matte mewn perthynas â thirwedd yr ardaloedd lleoliad a gweithredu. Gwaherddir yn llwyr ddefnyddio paent sy'n rhoi llacharedd.
6. Dylai ardaloedd sydd wedi'u cynnwys yn y parth dan fygythiad gyflawni'r un mesurau cuddliw: warysau, gweithdai, parciau ac erbyn 15.7.41 sicrhau eu bod yn gwbl anweledig o'r awyr.
7. Gwiriwch guddliw meysydd awyr, warysau, cerbydau ymladd a chludo o'r awyr trwy arsylwi gan y sawl sy'n gyfrifol. rheolwyr pencadlys ardal a thynnu lluniau. Dylid cywiro'r holl ddiffygion a ddarganfuwyd ganddynt ar unwaith.
8. Cyflawni ar 1.7 a 15.7.41 drwy'r Pennaeth Staff Cyffredinol.
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd (S. Timoshenko)
Pennaeth Staff Cyffredinol y Fyddin Goch
Cadfridog y Fyddin (Zhukov)
Teipysgrif, gwreiddiol, llofnod.
RGVA. Casgliad o ddogfennau.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. Trefniadaeth ffrynt a phenodi personél rheoli
Mehefin 21, 1941
Ffolder arbennig
i
1. Trefnwch y Ffrynt Deheuol yn cynnwys dwy fyddin gyda sedd y Cyngor Milwrol yn Vinnitsa.
2. Penodi Comrade Tyulenev yn bennaeth y Ffrynt Deheuol, gan ei adael yn swydd cadlywydd Rhanbarth Milwrol Moscow.
3. Penodi Cymrawd Zaporozhets yn aelod o Gyngor Milwrol y Ffrynt Deheuol.
II
Oherwydd secondiad Comrade. Zaporozhets fel aelod o Gyngor Milwrol y Ffrynt Deheuol, yn penodi Comrade Mehlis yn bennaeth Prif Gyfarwyddiaeth Propaganda Gwleidyddol y Fyddin Goch, tra'n cadw ei swydd fel Commissar Rheolaeth y Bobl y Wladwriaeth.
III
1. Penodi Comrade Budyonny yn gadlywydd byddinoedd yr ail linell.
2. Penodi Ysgrifennydd Pwyllgor Canolog Plaid Gomiwnyddol Holl-Undebol y Bolsieficiaid, Comrade Malenkov, yn aelod o Gyngor Milwrol byddinoedd yr ail linell.
3. Cyfarwyddo Commissar Amddiffyn y Bobl, Comrade Timoshenko, a phennaeth byddinoedd yr ail linell, Comrade Budyonny, i drefnu pencadlys yn Bryansk.
IV
Cyfarwyddwch y dechrau Cymrawd Staff Cyffredinol Zhukov arweinyddiaeth gyffredinol y Ffryntiadau De-orllewinol a De, gydag ymweliadau ar y safle.
V
Entrust Comrade Meretskov gydag arweinyddiaeth gyffredinol y Ffrynt Gogleddol, gydag ymweliadau ar y safle.
VI
Penodi ysgrifennydd Pwyllgor Dinas Leningrad o Blaid Gomiwnyddol Holl-Undeb y Bolsieficiaid, Comrade Kuznetsov, yn aelod o Gyngor Milwrol Ffrynt y Gogledd.
Llawysgrif, gwreiddiol, llofnod G. M. Malenkov. Mae nodiadau a chywiriadau.
AP RF, f. 3, op. 50, rhif 125, tt. 75-76.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. Gorchymyn i'r 12fed Corfflu Mecanyddol Rhif 0033
Mehefin 18, 1941
Jelgava
1. Ar ôl derbyn y gorchymyn hwn, rhowch yr holl unedau ar barodrwydd ymladd.
2. Rhowch unedau ar rybudd yn unol â'r cynlluniau ar gyfer codi rhybudd ymladd, ond peidiwch â datgan y larwm ei hun. Cyflawni'r holl waith yn gyflym, ond heb sŵn, heb banig a siaradusrwydd, gyda'r safonau gofynnol ar gyfer cyflenwadau cludadwy a chludadwy o fwyd, tanwydd ac ireidiau, bwledi a mathau eraill o gefnogaeth filwrol-dechnegol. Cymerwch gyda chi dim ond yr hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer bywyd a brwydr.
3. Ailgyflenwi pob uned gyda phersonél. Galw personél i gof ar unwaith o deithiau busnes a chael gwared ar y rheini o bob math o waith. Yn yr hen fannau lleoli, gadewch isafswm o bobl ar gyfer celloedd diogelwch a chynnull dan arweiniad rheolwyr cyfrifol a gweithwyr gwleidyddol.
4. Am 23.00 ar 18 Mehefin, 1941, symudodd unedau allan o'u chwarteri gaeaf llawn a chanolbwyntio:
a) y 28ain Adran Tanciau heb gatrawd reiffl fodurol - yng nghoedwigoedd Buvoina (2648), Grudziai (2040), Bridy (1046), Noreiki (1850), (i gyd i'r gorllewin o briffordd Siauliai).
Erbyn 5.00 ar 20 Mehefin, 1941, roedd y post gorchymyn yn goedwig 1.5 km i'r gogledd-orllewin o Noreika (2050).
b) 23ain Adran Panzer yn ei chyfanrwydd - yn y coedwigoedd yn ardal Tirkshliai m.
Erbyn 5.00 ar 20 Mehefin, 1941, roedd y post gorchymyn yn goedwig 2 km i'r gogledd o Nerimdaichiai (gogledd) (1886).
c) yr 202ain Adran Reiffl Modur yn ei chyfanrwydd - yn y coedwigoedd yn ardal Dragana (9222), Gesvi (9814), Valdeiki (8680), Naukonis (8418).
Erbyn 2 p.m. ar 19 Mehefin, 1941, roedd y post gorchymyn yn goedwig 1.5 km i'r dwyrain o Senkana (9416).
d) y 10fed gatrawd beiciau modur mewn grym llawn - yn y goedwig 2 km i'r gogledd-orllewin o Davnora (1254).
Erbyn 5.00 ar 20 Mehefin, 1941, roedd y post gorchymyn yn goedwig 1 km i'r gogledd o Davnora (1054).
e) y 47fed bataliwn peirianneg fodurol ar wahân mewn grym llawn - yn y goedwig 2 km i'r de o Adomishki (1256) erbyn 5.00 ar 20 Mehefin, 1941.
f) 380fed bataliwn cyfathrebu ar wahân - gyda phencadlys y 12fed corfflu mecanyddol.
5. Dim ond gyda'r nos y dylid cynnal gorymdeithiau. Mewn mannau canolbwyntio, cuddliwiwch eich hun yn ofalus a threfnwch ddiogelwch a gwyliadwriaeth gyffredinol. Cloddio holltau, gwasgaru milwyr hyd at gwmni sydd â phellter cwmni o 300-400 m oddi wrth y cwmni.
6. Trefnu gwasanaeth ar gyfer rheoleiddio ac adfer offer ar hyd llwybrau traffig.
7. Sefydlu cyfathrebu di-drafferth a chyflym ag is-unedau mewn ardaloedd crynhoi. Erbyn 4.00 ar 20 Mehefin, 1941, anfon cynrychiolwyr cyfathrebiadau i swydd gorchymyn y 12fed Corfflu Mecanyddol, a fydd wedyn ar gael yn barhaol yn swydd gorchymyn y corfflu.
8. Erbyn 23.00 ar 18 Mehefin, 1941, rhowch wybod i bencadlys y corfflu (Jelgava) dros y ffôn neu'r telegraff gyda'r symbol “127” am yr ymadawiad o chwarteri'r gaeaf. Yn y dyfodol, cyflwynir adroddiadau ar gyrraedd gwersylloedd dydd a chyrraedd y man crynhoi.
9. Erbyn 20.00 ar 18 Mehefin, 1941, cyfleu yn y cod grynodeb o'ch archebion ar gyfer yr orymdaith, gan nodi'r unedau a'r llwybrau ar eu cyfer, amser y perfformiad, amser a lleoliad dyddiau a chrynodiad yr unedau yn eu hardaloedd newydd. Mae'n arbennig o bwysig nodi'n gywir yr amser a'r lleoliad yn ystod diwrnodau gorymdeithiau a phencadlysoedd.
10. Man rheoli'r 12fed corfflu mecanyddol o 4.00 ar 20.6.41 - yn y goedwig 2 km i'r gorllewin o'r ddinas. Naise (1266). Hyd at 22.00 ar 18 Mehefin, 1941, roedd swydd gorchymyn y corfflu yn Jelgava.
Cadlywydd y 12fed Corfflu Mecanyddol
Uwchfrigadydd SESTOPALOV
Pennaeth Staff y Corfflu
Cyrnol KALINICHENKO
Copi wedi'i deipio.
TsAMO RF, f. 619, op. 266019с, rhif 11, rhif. 14-15.
Cyhoeddwyd: Staff Cyffredinol. Cyfarwyddiaeth Wyddonol Filwrol. Casgliad o ddogfennau ymladd y Rhyfel Mawr Gwladgarol. – M.: Voenizdat, 1957. – T. 33 .
16. Cyfarwyddeb ZAPOVO i benaethiaid y 3ydd, y 4ydd a'r 10fed byddin. Cyfarwyddeb Rhif 1.
Mehefin 22, 1941 yn 02-25 – 02-35
Copïau wedi'u hanfon at LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, Navy
Rwy’n trosglwyddo gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl i’w weithredu ar unwaith:
1. Yn ystod Mehefin 22 - 23, 1941, mae ymosodiad annisgwyl gan yr Almaenwyr ar flaenau LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO yn bosibl. Gall ymosodiad ddechrau gyda gweithredoedd pryfoclyd.
2. Tasg ein milwyr yw peidio ag ildio i unrhyw weithredoedd cythruddol a allai achosi cymhlethdodau mawr.
Ar yr un pryd, dylai milwyr ardaloedd milwrol Leningrad, Baltig, Gorllewinol, Kyiv ac Odessa fod yn barod i frwydro yn erbyn ymosodiad annisgwyl posibl gan yr Almaenwyr neu eu cynghreiriaid.
GORCHYMYNAF:
a) yn ystod noson Mehefin 22, 1941, yn meddiannu pwyntiau tanio yn gyfrinachol mewn ardaloedd caerog ar ffin y wladwriaeth;
b) cyn y wawr ar 22 Mehefin, 1941, gwasgaru pob hedfan, gan gynnwys hedfan milwrol, i feysydd awyr maes, a'i guddliwio'n ofalus;
c) sicrhau bod pob uned yn barod i ymladd. Mae milwyr yn cadw'n wasgaredig ac yn guddliw;
d) dod â'r amddiffyniad awyr i frwydro yn erbyn parodrwydd heb gynnydd ychwanegol yn y personél a neilltuwyd. Paratowch bob mesur i dywyllu dinasoedd a gwrthddrychau;
e) peidiwch â chyflawni unrhyw weithgareddau eraill heb orchmynion arbennig.
Tymoshenko
Zhukov
Pavlov
Fominykh
Klimovsky
Teipysgrif. Ceir nodiadau: “Derbyniwyd Mehefin 22, 1941 am 01-45”, “Anfonwyd Mehefin 22, 1941 am 02-25 – 02-35.” Gwreiddiol, llofnod
TsAMO RF, f. 208, op. 2513, d. 71, l. 69.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. Cyfarwyddeb Rhif 2 i Gynghorau Milwrol LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO.
Mehefin 22, 1941 7 awr 15 munud
Copi i Gomisiynydd y Bobl
Llynges (Undeb Sofietaidd)
Mehefin 22, 1941 04 o'r gloch y bore Roedd awyrennau'r Almaen, heb unrhyw reswm, yn ysbeilio ein meysydd awyr a'n dinasoedd ar hyd y ffin orllewinol a'u bomio.
Ar yr un pryd, agorodd milwyr yr Almaen dân magnelau mewn gwahanol leoedd a chroesi ein ffin.
Mewn cysylltiad â’r ymosodiad digynsail ar yr Undeb Sofietaidd gan yr Almaen, GORCHYMYNIR:
1. Mae'r milwyr, gyda'u holl nerth a modd, yn ymosod ar luoedd y gelyn ac yn eu dinistrio mewn ardaloedd lle bu iddynt dorri'r ffin Sofietaidd.
2. Defnyddio awyrennau rhagchwilio ac ymladd i sefydlu ardaloedd crynhoi awyrennau'r gelyn a grwpio eu lluoedd daear.
3. Gan ddefnyddio ymosodiadau pwerus gan awyrennau bomio ac ymosod, dinistrio awyrennau ym meysydd awyr y gelyn a bomio grwpiau o'i luoedd daear.
4. Dylid cynnal streiciau awyr i ddyfnder o diriogaeth yr Almaen hyd at 100 -150 km.
Bom Koenigsberg a Memel.
5. Peidiwch â chynnal cyrchoedd ar diriogaeth y Ffindir a Romania tan gyfarwyddiadau arbennig.
TYMOSHENKO
MALENKOV
ZHUKOV
Teipysgrif, copi heb ei ardystio.
TsAMO RF, f. 132a, op. 2642, rhif 41, tt. 1.2.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. O brotocol holi D. G. Pavlov dyddiedig Gorffennaf 7, 1941 (dyfyniadau).
Gorffennaf 7, 1941
Ateb: Amlinellaf yn gyntaf y sefyllfa pan ddechreuodd ymgyrchoedd milwrol gan filwyr yr Almaen yn erbyn y Fyddin Goch.
Am un o'r gloch y bore, Mehefin 22. Trwy orchymyn Commissar Amddiffyn y Bobl, cefais fy ngwysio i'r pencadlys blaen. Ynghyd â mi daeth aelod o’r Cyngor Milwrol, y Corfflu Commissar Fominykh, a Phennaeth Staff y Ffrynt, yr Uwchfrigadydd Klimovskikh,
Y cwestiwn cyntaf a ofynnwyd gan Gomisiynydd y Bobl dros y ffôn oedd: “Wel, sut ydych chi'n bwyllog? Atebais fod symudiad mawr iawn o filwyr yr Almaen wedi ei sylwi ar yr ystlys dde; Yn ôl ei adroddiad ei hun, ar yr adran Augustow-Sapotskin, roedd yr Almaenwyr wedi tynnu'r wifren barricade mewn sawl man. Mewn sectorau eraill o'r blaen, dywedais fy mod yn poeni'n arbennig am y grŵp Bialopodlaska.
Mewn ymateb i’m hadroddiad, atebodd comisiynydd y bobl: “Byddwch yn bwyllog a pheidiwch â chynhyrfu, casglwch eich pencadlys rhag ofn y bore yma, efallai y bydd rhywbeth annymunol yn digwydd, ond peidiwch â mentro unrhyw gythrudd. Os oes cythruddiadau ynysig, ffoniwch.” Daeth y sgwrs i ben yno.
Yn ôl cyfarwyddiadau Commissar y Bobl, gwysiais ar unwaith holl reolwyr y fyddin i swyddfa HF, gan eu gorchymyn i adrodd i bencadlys y fyddin ynghyd â phenaethiaid staff ac adrannau gweithredol. Cynigiais hefyd i'r penaethiaid roi'r milwyr mewn cyflwr ymladd a meddiannu'r holl strwythurau tebyg i frwydro a hyd yn oed rhai concrit cyfnerthedig anorffenedig.
I'm trefn hon, atebodd Kuznetsov, yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddais yn flaenorol, iddo ddosbarthu cetris i'r milwyr a'i fod bellach yn dechrau meddiannu'r strwythurau.
Adroddodd pennaeth y 10fed Fyddin, Golubev, fod pencadlys ei gorfflu ar ôl y rhyfel yn cael ei adael i arwain y milwyr yn y man lle roedden nhw i fod yn ôl y cynllun. Rhybuddiais Golubev i gadw ei filwyr yn barod ar gyfer ymladd ac aros am fy archebion pellach.
Adroddodd Korobkov, pennaeth y 4edd Fyddin, fod ei filwyr yn barod ar gyfer brwydr. Addawodd wirio pa mor barod oedd garsiwn Brest i ymladd. I hyn nodais wrth Korobkov y dylai y garsiwn fod yn y man yr oedd i fod yn ol y cynllun, ac awgrymais eu bod yn dechreu cario allan fy archeb ar unwaith.
Dywedodd pennaeth Llu Awyr ardal Kopec a'i ddirprwy Tayursky, a ddaeth ataf ym mhencadlys yr ardal, i mi fod yr awyren wedi'i gosod ar barodrwydd ymladd llawn a'i fod wedi'i wasgaru yn y meysydd awyr yn unol â threfn y NKO.
Cymerodd yr ymddiddan hwn â phenaethiaid y fyddin le tua dau o'r gloch y boreu.
Am 3:30 a.m. Galwodd Comisiynydd Amddiffyn y Bobl fi ar y ffôn eto a gofyn - beth sy'n newydd? Atebais ef nad oes dim byd newydd yn awr, yr wyf wedi sefydlu cysylltiad â'r byddinoedd ac mae'r cyfarwyddiadau cyfatebol wedi'u rhoi i'r penaethiaid.
Ar yr un pryd, adroddais i Gomisiynydd y Bobl, yn groes i'r gwaharddiad gan bennaeth yr Awyrlu Zhigarev i ail-lenwi awyrennau â gasoline NZ a disodli'r peiriannau â pheiriannau NZ, rhoddais orchymyn o'r fath i Kopts a Tayursky. Cymeradwyodd Comisiynydd y Bobl y gorchymyn hwn gennyf fi. Addewais i Gomisiynydd y Bobl adrodd ar y sefyllfa bellach yn fy sector ar ôl trafodaethau eilaidd gyda phenaethiaid y fyddin.
Dros y 15 munud nesaf derbyniais y wybodaeth ganlynol gan y rheolwyr:
Gan bennaeth y 10fed Fyddin - “mae popeth yn dawel”; o'r 4edd Fyddin - "mae pobman a phopeth yn dawel, mae'r milwyr yn cyflawni'r dasg a osodwyd gennych." Pan ofynnais a oedd 22ain Adran y Tanciau yn gadael Brest, cefais yr ateb: “Ydy, mae’n gadael, fel unedau eraill.” Atebodd cadlywydd y 3edd Fyddin fi nad oedd dim byd newydd wedi digwydd iddo. Mae milwyr Ivanov, penaeth yr ardal gaerog, yn yr amddiffynfeydd, mae'r 56th Infantry Division wedi ei thynnu'n ôl i'w lle neilltuedig yn ôl y cynllun; Mae'r 27ain Adran Troedfilwyr hefyd yn ei lle; tua mis cyn dechrau'r ymladd, trosglwyddais hi o Sapotskin-Grodno i Augustow-Graevo, Sukhovoy. Cymeradwyir y lleoedd hyn gan y Staff Cyffredinol.
Euthum i adrodd y sefyllfa newydd i Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl a chyn i mi gyrraedd Moscow, galwodd Kuznetsov fi ar y ffôn, gan adrodd: “Mae magnelau a thân gwn peiriant ar y ffrynt cyfan. Dros Grodno, mae hyd at 50-60 o awyrennau yn bomio’r pencadlys, rwy’n cael fy ngorfodi i fynd i’r islawr.” Dywedais wrtho dros y ffôn i fynd i mewn i'r ffeil “Grodno-41” (y cyfrinair confensiynol ar gyfer y cynllun clawr) a gweithredu heb betruso, cymryd y lle iawn gyda'r pencadlys. Ar ôl hynny, galwais Bialystok ar frys, atebodd Bialystok: “Nawr mae'n dawel yn y blaen.”
Am oddeutu 4.10 - 4.15 siaradais â Korobkov, a atebodd hefyd: “Mae popeth yn dawel yma.”
Tua 8 munud yn ddiweddarach, adroddodd Korobkov fod “awyrennau wedi ymosod ar Kobrin, roedd tân magnelau ofnadwy yn y blaen.” Awgrymais fod Korobkov yn dod â “Kobrin 4l” ar waith a’i orchymyn i gadw’r milwyr yn ei ddwylo a dechrau gweithredu gyda chyfrifoldeb llawn.
Popeth a adroddodd y cadlywyddion i mi, adroddais ar unwaith ac yn gywir i Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl. Atebodd yr olaf: “Gweithredu fel y mae’r sefyllfa’n mynnu.”
Cwestiwn: Pam llwyddodd yr Almaenwyr i dorri drwy'r blaen a threiddio'n ddyfnach i'n tiriogaeth?
Ateb: I gyfeiriad Brest, ymosododd 3 corfflu mecanyddol ar y 6ed a'r 42ain adran ar unwaith; a greodd ragoriaeth y gelyn o ran niferoedd ac ansawdd yr offer. Ar ôl colli rheolaeth ac, yn ôl pob tebyg, yn ddryslyd, nid oedd rheolwr y 4edd Fyddin, Korobkov, yn gallu cwmpasu'r prif gyfeiriad yn ddigonol gyda'i luoedd ei hun, o leiaf trwy dynnu'r 4ydd adran i'r cyfeiriad hwn. Anfonodd y gelyn luaws anferth o awyrenau bamwr i'r 6ed a'r 42ain adran i'r un cyfeiriad Brest. Yn ôl adroddiad Korobkov, roedd yr awyren hon yn prosesu lleoliad ein milwyr traed yn ofalus, ac roedd awyrennau bomio'r gelyn yn anablu gwn ar ôl gwn. Roedd goruchafiaeth hedfan y gelyn yn yr awyr yn gyflawn, yn enwedig oherwydd eisoes ar y diwrnod cyntaf y cafodd ein hawyrennau ymladd eu bwrw allan mewn niferoedd sylweddol gan ymosodiad gelyn ar yr un pryd am union 4 o'r gloch y bore ar bob maes awyr heb godi. Yn gyfan gwbl, cafodd hyd at 300 o awyrennau o bob system, gan gynnwys rhai hyfforddi, eu bwrw allan yn ystod y diwrnod hwn. Digwyddodd hyn i gyd oherwydd ei bod hi'n dywyll ac ni allai ein hawyren ni godi. Yn bersonol ni allwn wirio'n gorfforol sut roedd hedfan yn wasgaredig yn y maes awyr, tra bod rheolwr yr Awyrlu Kolets a'i ddirprwy Tayursky, dirprwy. Ar y blaen gwleidyddol, adroddodd Piarov a Phennaeth Staff yr Awyrlu Taranenko i mi eu bod wedi cyflawni gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl ar leoli awyrennau yn ddwys.
Ateb: Rwy'n ystyried mai'r prif reswm dros yr holl drafferthion yw rhagoriaeth aruthrol tanciau'r gelyn a'u deunydd newydd a rhagoriaeth aruthrol awyrennau'r gelyn.
Cwestiwn: Pwy sy'n gyfrifol am y datblygiad arloesol ar Ffrynt y Gorllewin?
Ateb: Fel yr wyf eisoes wedi dangos, y prif reswm dros symud milwyr yr Almaen yn gyflym i'n tiriogaeth oedd rhagoriaeth glir awyrennau'r gelyn a thanciau. Yn ogystal, gosododd Kuznetsov (Ardal Filwrol Baltig) unedau Lithwaneg ar yr ochr chwith, nad oeddent am ymladd. Ar ôl y pwysau cyntaf ar adain chwith taleithiau'r Baltig, saethodd yr unedau Lithwania eu cadlywyddion a ffoi. Roedd hyn yn ei gwneud hi'n bosibl i unedau tanc yr Almaen fy nharo o Vilnius. Ynghyd â hyn, cyfrannodd colli rheolaeth pencadlys y 4ydd Fyddin gan Korobkov a Sandalov gyda'u hunedau at ddatblygiad cyflym y gelyn i gyfeiriad Bobruisk, a'r methiant i gydymffurfio â'm gorchymyn gan bennaeth y 10fed Fyddin. , Cadfridog Golubev, i gynnal ymosodiad ar Bryansk gyda'r 6ed corfflu mecanyddol er mwyn trechu grŵp mecanyddol y gelyn, a oedd ar ôl i mi yn ardal Volkovysk, fy amddifadu o'r cyfle i gael grŵp streic iawn .
Cwestiwn: A oedd unrhyw weithredoedd bradwrus ar ran eich is-weithwyr?
Ateb: Na, nid oedd. Roedd rhai gweithwyr wedi'u drysu braidd gan yr amgylchedd sy'n newid yn gyflym.
Cwestiwn: Beth yw eich bai personol wrth dorri drwy'r blaen?
Ateb: Cymerais bob cam i atal milwyr yr Almaen rhag torri tir newydd. Nid wyf yn ystyried fy hun i fod ar fai am y sefyllfa sydd wedi codi yn y blaen.
Cwestiwn: Pa mor hir wnaethoch chi reoli Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin?
Ateb: Un flwyddyn.
Cwestiwn: A oedd rhannau o'r ardal yn barod ar gyfer gweithredu milwrol?
Ateb: Paratowyd unedau o'r ardal ar gyfer gweithredu milwrol, ac eithrio'r corfflu mecanyddol 17eg, 20fed, 13eg, 11eg a ffurfiwyd yn ddiweddar. Ar ben hynny, yn y 13eg a'r 11eg corfflu, hyfforddwyd un adran yr un, ac roedd gan y gweddill, ar ôl derbyn recriwtiaid, offer hyfforddi yn unig, a hyd yn oed wedyn nid ym mhobman. Dim ond un adran modurol a chatrawd reiffl o adrannau tanciau oedd wedi'u hyfforddi'n wael oedd gan y 14eg Corfflu Mecanyddol.
Cwestiwn: Pe bai prif rannau'r ardal yn barod ar gyfer gweithredu milwrol, rydych chi wedi derbyn y gorchymyn i symud ar amser, yna dim ond i'ch gweithredoedd troseddol fel cadlywydd blaen y gellir priodoli datblygiad dwfn milwyr yr Almaen i diriogaeth Sofietaidd.
Ateb: Rwy'n gwadu'r cyhuddiad hwn yn bendant. Ni chyflawnais frad na brad.
Cwestiwn: Ar hyd ffin y wladwriaeth gyfan, dim ond yn y sector a orchmynnwyd gennych, treiddiodd milwyr yr Almaen yn ddwfn i diriogaeth Sofietaidd. Dywedaf eto mai canlyniad gweithredoedd bradwrus ar eich rhan chi yw hyn.
Ateb: Digwyddodd y datblygiad arloesol o'm blaen oherwydd nad oedd gennyf uned ddeunydd newydd, cymaint ag, er enghraifft, roedd gan Ardal Filwrol Kiev.
Wedi'i holi:
Dirprwy Wreed pennaeth yr uned ymchwilio
3edd Cyfarwyddiaeth Cyrff Anllywodraethol yr Undeb Sofietaidd
Celf. bataliwn commissar Pavlovsky
Ymchwilydd 3edd Cyfarwyddiaeth Cyrff Anllywodraethol yr Undeb Sofietaidd
ml. Is-gapten Diogelwch y Wladwriaeth Komarov
Llawysgrif, gwreiddiol.
Comisiwn Etholiad Canolog yr FSB. Ffeil archifol ac ymchwiliol Rhif R-24000, tt. 23-53.
Cyhoeddwyd: “...Dinistriwch Rwsia yng ngwanwyn 1941.” (A. Hitler, Gorffennaf 31, 1940): Dogfennau o wasanaethau cudd-wybodaeth yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen. 1937-1945", Cyf. Yampolsky V.P. - M.; maes Kuchkovo, 2008. – tt. 457-481.
19. Cyfarwyddeb pencadlys Ardal Filwrol Arbennig y Baltig (dyfyniad)
Mehefin 18, 1941
Er mwyn dod â theatr gweithrediadau milwrol yr ardal yn gyflym i frwydro yn erbyn parodrwydd, rwy'n GORCHYMYN:
4. At gadlywydd byddinoedd 8fed a'r 11eg :
a) pennu ar safle pob byddin y pwyntiau ar gyfer trefnu warysau maes, mwyngloddiau gwrth-danc, ffrwydron a rhwystrau gwrth-bersonél ar gyfer adeiladu rhai rhwystrau y darperir ar eu cyfer yn y cynllun. Crynhoi'r eiddo penodedig mewn warysau wedi'u trefnu erbyn 21.6.41;
b) gosod meysydd mwyngloddio, pennu cyfansoddiad y timau, ble i'w dyrannu, a'u cynllun gwaith. Hyn oll trwy gadlywyddion y rhaniadau terfyn;
c) dechrau paratoi deunyddiau sydd ar gael (rafftiau, cychod, ac ati) ar gyfer adeiladu croesfannau ar draws yr afonydd Viliya, Nevyazha, Dubissa. Bydd y mannau croesi yn cael eu sefydlu ar y cyd ag adran weithredol pencadlys y rhanbarth.
Israddio catrodau pontŵn y 30ain a'r 4ydd i gyngor milwrol yr 11eg Fyddin. Sicrhewch fod y silffoedd yn gwbl barod ar gyfer adeiladu pontydd ar draws yr afon. Neman. Mewn cyfres o ymarferion, gwiriwch yr amodau ar gyfer adeiladu pontydd gan y catrodau hyn, gan gyrraedd y terfynau amser gofynnol ar gyfer cwblhau;
e) cadlywydd byddinoedd yr 8fed a'r 11eg - gyda'r nod o ddinistrio'r pontydd pwysicaf yn y parth: ffin y dalaith a llinell gefn Siauliai, Kaunas, r. Neman i ragchwilio'r pontydd hyn, pennu ar gyfer pob un ohonynt nifer y ffrwydron, y timau dymchwel, a chanolbwyntio pob dull o ddymchwel yn y mannau agosaf oddi wrthynt. Dylai'r cynllun ar gyfer dinistrio'r pontydd gael ei gymeradwyo gan gyngor milwrol y fyddin.
Dyddiad cau 6/21/41.
7. At bennaeth milwyr y fyddin a phennaeth dosbarth ABTV.
Creu platonau o danciau ar wahân ar draul pob autobat, gan ddefnyddio gosod cynwysyddion ar lorïau at y diben hwn, nifer y platonau ar wahân a grëwyd yw 4.
Dyddiad Cwblhau: Mehefin 23, 1941.
Er mwyn cadw'r platonau hyn ar wahân fel gwarchodfa symudol: Telshai, Siauliai, Keidany, Ionova at ddefnydd penaethiaid y fyddin.
e) Dewiswch danciau gasoline o blith unedau'r ardal (ac eithrio rhai mecanyddol a rhai hedfan) a'u trosglwyddo 50 y cant yr un. ar 3 a 12 micron. Dyddiad Cau: Mehefin 21, 1941;
f) Cymryd pob cam i ddarparu darnau sbâr i bob peiriant a thractor, a, thrwy ben yr OST, ategolion ar gyfer peiriannau ail-lenwi â thanwydd (twndis, bwcedi).
Cadlywydd y milwyr PribOVO
Cyrnol Cyffredinol KUZNETSOV
Aelod o'r cyngor milwrol
corps commissar DIBROVA
Pennaeth staff
Is-gapten Cyffredinol KLENOV
Sgript.
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, rhif 1, tt. 34-35.
Cyhoeddwyd: Military History Magazine. 1989. – Rhif 5. — P. 46 .
20. Detholiad o drefn pencadlys Dosbarth Milwrol Arbennig y Baltig
Mehefin 19, 1941
1. Rheoli offer y llinell amddiffyn. Pwyslais ar baratoi safleoedd ar brif linell y DC, a bydd y gwaith yn cael ei gryfhau.
2. Gorffen y gwaith yn y maes. Ond bwrw ymlaen â swyddi dim ond os yw'r gelyn yn torri ffin y wladwriaeth.
Er mwyn sicrhau bod y safleoedd blaen ac (yn) y prif barth amddiffynnol yn cael eu meddiannu'n gyflym, rhaid i'r unedau cyfatebol fod yn gwbl barod i ymladd.
Yn yr ardal y tu ôl i'ch safleoedd, gwiriwch ddibynadwyedd a chyflymder y cyfathrebu â'r unedau ffin.
3. Talu sylw arbennig i osgoi cythrudd a phanig yn ein hunedau, cryfhau rheolaeth parodrwydd ymladd. Gwnewch bopeth yn dawel, yn gadarn, yn dawel. Dylai pob cadlywydd a gweithiwr gwleidyddol ddeall y sefyllfa yn sobr.
4. Gosodwch feysydd mwyngloddio yn unol â chynllun rheolwr y fyddin lle dylid eu lleoli yn unol â'r cynllun adeiladu amddiffynnol. Rhowch sylw i gyfrinachedd llwyr i'r gelyn a diogelwch eich unedau. Dylid creu rwbel a rhwystrau gwrth-danc a gwrth-bersonél eraill yn unol â chynllun rheolwr y fyddin - hefyd yn ôl y cynllun adeiladu amddiffynnol.
5. Pencadlys, corfflu ac is-adrannau - yn eu swyddi rheoli, sy'n darparu offer gwrth-danc trwy benderfyniad y rheolwr perthnasol.
6. Rhaid i'n hunedau symud ymlaen fynd i'w mannau cysgodi. Cymerwch i ystyriaeth y nifer cynyddol o achosion o awyrennau'r Almaen yn croesi ffin y wladwriaeth.
7. Parhau i ailgyflenwi unedau gyda chyflenwadau tân a mathau eraill o gyflenwadau yn barhaus.
Rhoi unedau at ei gilydd yn barhaus ar yr orymdaith ac yn y fan a'r lle.
Cadlywydd y milwyr PribOVO
Cyrnol Cyffredinol Kuznetsov
Pennaeth yr Adran Bropaganda Gwleidyddol
Ryabchiy
Pennaeth staff
Is-gapten Cyffredinol Klenov
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, d. 34-36.
Cyhoeddwyd: Military History Magazine. 1989. – Rhif 5. – tt. 47-48.
21. Telegram Rhif 217 yn adran awyr ZapOVO
Sov. Cyfres gyfrinachol "G"
TELEGRAM DERBYNIWYD N217
Gan Lida Cyflwynwyd 4-08 21.6.41 Derbyniwyd 8-00 21.6.41
Wedi mynd i mewn i'r OSHS 8-05 21.6.41
Deciphered 8-15 21.6.41.
Cyfeiriad: Rheolwyr AD, penaethiaid ardaloedd awyr, rheolwyr gorsafoedd amddiffyn awyr unigol.
Gorchmynnodd rheolwr yr Awyrlu fod pob uned yn cael ei rhoi ar barodrwydd ymladd, y swm gofynnol o fwledi i'w darparu, a'r mesurau angenrheidiol i guddliwio meysydd awyr, deunydd a chludiant i'w cymryd. Adroddiad gweithredu ar 6/21/41, ailadroddaf 6/21/41. erbyn 18:00.
TsAMO RF, f. 14eg Gwarchodlu CGB, op. 178446, adeilad 2 , l. 310.
22. Adroddiad gan bennaeth Fflyd Baltig y Faner Goch i bennaeth ardaloedd milwrol arbennig Leningrad a'r Baltig, pennaeth milwyr y ffin
Mehefin 20, 1941
Ers Mehefin 19, 1941, mae unedau o Fflyd Baltig Baner Goch wedi'u rhoi ar barodrwydd ymladd yn ôl cynllun Rhif 2, mae pyst gorchymyn wedi'u lleoli, ac mae gwasanaeth patrôl yng ngheg Gwlff y Ffindir a Culfor Irbe wedi'i gryfhau .
Comander y Faner Goch Fflyd Baltig Teyrngedau Is-Lyngesydd
Sgript
TsAMO RF, f. 221, op. 1394, d. 2 , l. 59.
Cyhoeddwyd: Military History Magazine. 1989. – Rhif 5. — P. 48 .
23. Ymddiddan rhwng V. M. Molotov a'r Llysgennad V. Schulenburg.
Mehefin 21, 1941
Ymddangosodd Schulenburg pan gafodd ei alw. Cymrawd Rhoddodd Molotov gopi iddo o'r datganiad ynghylch torri ein ffin gan awyrennau'r Almaen, y dylai Comrade fod wedi'i wneud. Dekanozov Rhubantrop neu Weizsäcker.
Mae Schulenburg yn ateb y bydd yn trosglwyddo’r datganiad hwn i Berlin ac yn datgan nad yw’n gwybod dim am dorri ffiniau gan awyrennau’r Almaen, ond mae’n derbyn gwybodaeth am dorri ffiniau gan awyrennau o’r ochr arall.
Cymrawd Mae Molotov yn ateb mai ychydig iawn o gwynion sydd gennym gan awdurdodau ffiniau'r Almaen ynghylch achosion o dorri ffin yr Almaen gan ein hawyrennau. Mae unrhyw achosion o dorri ffiniau ar ein rhan ni yn ddigwyddiad prin, ac maent yn anochel, er enghraifft, oherwydd diffyg profiad y cynlluniau peilot mewn rhai achosion. Mae torri ffiniau gan awyrennau'r Almaen o natur wahanol. Cymrawd Molotov yn datgan i Schulenburg bod yn rhaid i'r Almaenwyr, yn gywir, roi ateb i'n datganiad. Yna Cymrawd Mae Molotov yn dweud wrth Schulenburg yr hoffai ofyn iddo am y sefyllfa gyffredinol mewn cysylltiadau Sofietaidd-Almaenig. Cymrawd Mae Molotov yn gofyn i Schulenburg beth sy'n bod, bod nifer o weithwyr llysgenhadaeth yr Almaen a'u gwragedd wedi gadael Moscow yn ddiweddar, bod sibrydion am ryfel sydd ar fin digwydd rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen yn cael eu lledaenu'n gynyddol ar ffurf acíwt, bod neges TASS sy'n caru heddwch Ni chyhoeddwyd Mehefin 13 yn yr Almaen , beth yw anniddigrwydd yr Almaen tuag at yr Undeb Sofietaidd , os o gwbl? Cymrawd Mae Molotov yn gofyn i Schulenburg a all roi esboniad am y ffenomenau hyn.
Mae Schulenburg yn ateb bod gan yr holl gwestiynau hyn sail, ond ni all eu hateb, gan nad yw Berlin yn ei hysbysu o gwbl. Mae Schulenburg yn cadarnhau bod rhai o weithwyr llysgenhadaeth yr Almaen wedi'u galw'n ôl yn wir, ond ni effeithiodd yr atgofion hyn yn uniongyrchol ar staff diplomyddol y llysgenhadaeth. Atgofion llyngesol Baumbach, attache coedwigaeth, nad oedd o unrhyw bwys. Ni ddychwelodd Aschenbrenner, attaché y llu awyr, o daith fusnes i Berlin. Mae ef, Schulenburg, yn ymwybodol o'r sibrydion, ond ni all ychwaith roi unrhyw esboniad iddynt.
Cymrawd Dywed Molotov, yn ei farn ef, nad oes unrhyw reswm pam y gallai llywodraeth yr Almaen fod yn anfodlon ar yr Undeb Sofietaidd. Mae’r Cytundeb Sofietaidd-Iwgoslafia, a oedd mor groes i’r berthynas rhwng y Sofietiaid a’r Almaen, yn gyfyngedig, fel yr eglurais yn gynharach, o fewn fframwaith cul ac ni allai effeithio ar ein cysylltiadau. Ar hyn o bryd, mae'r cwestiwn hwn yn gyffredinol wedi colli ei berthnasedd.
Mae Schulenburg yn ailadrodd na all ateb y cwestiynau a ofynnir. Ar un adeg cafodd ei dderbyn gan Hitler. Gofynnodd Hitler iddo, Schulenburg, pam y cwblhaodd yr Undeb Sofietaidd gytundeb ag Iwgoslafia. O ran y crynodiad o filwyr yr Almaen ar y ffin Sofietaidd, dywedodd Hitler wrtho fod y cam hwn wedi'i gymryd allan o ofal. Mae ef, Schulenburg, wrth gwrs, yn telegraffu'r hyn a ddywedwyd wrtho heddiw, ond efallai y byddai'n ddoeth cael y wybodaeth berthnasol gan Comrade. Dekanozova. Clywodd ef, Schulenburg, neges gan y radio Saesneg bod Comrade. Derbyniwyd Dekanozov sawl gwaith gan Ribbentrop. Ni adroddodd radio Almaeneg unrhyw beth am hyn.
Cymrawd Mae Molotov yn ateb ei fod yn gwybod y neges hon o'r radio Saesneg. Nid yw'n wir.
I gloi, Comrade Mae Molotov yn gofidio na all Schulenburg ateb y cwestiynau a ofynnir.
CAIS
Aide-memoire
Comisiynydd y Bobl dros Faterion Tramor yr Undeb Sofietaidd trwy nodyn, dyddiedig Ebrill 21 eleni. g. hysbysu Llysgenhadaeth yr Almaen ym Moscow am dorri ffiniau gwladwriaeth yr Undeb Sofietaidd gan awyrennau Almaeneg, a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod rhwng Mawrth 27 ac Ebrill 18 eleni. mewn 80 o achosion a gofnodwyd gan y gwarchodwyr ffin Sofietaidd.
Fodd bynnag, nid yw ymateb llywodraeth yr Almaen i'r nodyn uchod wedi dod i law eto gan y llywodraeth Sofietaidd.
Ar ben hynny, dylai'r llywodraeth Sofietaidd nodi bod troseddau o'r ffin Sofietaidd gan awyrennau Almaeneg dros y ddau fis diwethaf, sef ers Ebrill 19 eleni. hyd at Mehefin 19 eleni. g. yn gynhwysol nid yn unig ni ddaeth i ben, ond parhaodd i gynyddu a daeth yn systematig, gan gyrraedd 180 o achosion yn ystod y cyfnod penodol o amser, a chyflwynodd y gwarchodwr ffin Sofietaidd brotest yn brydlon gyda chynrychiolwyr yr Almaen ar faterion ffiniau ynghylch pob un ohonynt.
Mae natur systematig yr hediadau hyn a'r ffaith bod awyrennau'r Almaen mewn nifer o achosion yn hedfan 100-150 cilomedr neu fwy yn ddwfn i'r Undeb Sofietaidd yn eithrio'r posibilrwydd o gymryd bod awyrennau'r Almaen wedi torri ffin yr Undeb Sofietaidd ar ddamwain.
Mae'r llywodraeth Sofietaidd, gan dynnu sylw llywodraeth yr Almaen at yr amgylchiad hwn, yn disgwyl i lywodraeth yr Almaen gymryd mesurau i atal awyrennau Almaeneg rhag torri'r ffin Sofietaidd.
WUA RF, f. 06, op. 3, t. 1, d. 8-11.
Cyhoeddwyd: Dogfennau o bolisi tramor yr Undeb Sofietaidd. Cyfrol 23. Llyfr. 2 (rhan 2). Mawrth 2 - Mehefin 22, 1941 - M.: Cysylltiadau Rhyngwladol, 1998. -P. 751-753.
24. Cyfarwyddeb i bennaeth y milwyr ZapOVO
Mehefin 13, 1941
1. Er mwyn cynyddu parodrwydd ymladd y milwyr yn yr ardaloedd, dylid dod â holl adrannau reiffl dwfn a gorchmynion y corfflu milwyr traed ag unedau corfflu i'r gwersyll yn yr ardaloedd a ddarperir ar eu cyfer gan y cynllun clawr (cyfarwyddeb NCO Rhif 503859/ ss/ov).
2. Gadael yr adrannau ffin yn eu lle, ar ôl eu tynnu'n ôl i'r ffin yn eu hardaloedd penodedig, os oes angen, bydd hyn yn cael ei wneud gan fy archeb arbennig.
3. 44 corfflu, fel rhan o reolaeth y corfflu 108, 64, 161 a 143 adrannau ac unedau corfflu - tynnu'n ôl i'r rhanbarth Baranovichi, yn ôl eich disgresiwn.
Symud y 37ain adran milwyr traed i ardal Lida, gan ei hymgorffori yn yr 21ain corfflu milwyr traed.
4. Dylid gorphen tyniad y milwyr hyn erbyn Gorphenaf 1, 1941.
5. Cyflwyno cynllun tynnu'n ôl yn nodi trefn ac amseriad tynnu'n ôl ar gyfer pob cysylltiad trwy negesydd erbyn [Mehefin 41]
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd S. Timoshenko
Pennaeth y Staff Cyffredinol K.A.
Byddin Cyffredinol G. Zhukov
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “NGO USSR.” Heb ei arwyddo.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 242, tt. 132-133.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. Cyfarwyddeb i Gynghorau Milwrol y Ffryntiadau Rhif 3
Mehefin 22, 1941
1. Y gelyn, gan gyflwyno ymosodiadau o'r Suwalki amlwg i Olita ac o ranbarth Zamosc ar y blaen Vladimir-Volynsky, Radzekhov, ymosodiadau ategol i gyfarwyddiadau Tilsit, Siauliai a Sedlec, Volkovysk, yn ystod 22.6, ar ôl dioddef colledion trwm, a gyflawnwyd. llwyddiannau bychain yn y cyfeiriadau hyn.
Ar rannau eraill o ffin y dalaith â'r Almaen ac ar ffin y dalaith gyfan â Rwmania, gwrthyrru ymosodiadau'r gelyn gyda cholledion trwm.
2. Gosodais dasg uniongyrchol y milwyr ar gyfer 23 – 24.6:
a) gyda streiciau cryno consentrig o filwyr y Ffryntiadau Gogledd-Orllewinol a Gorllewinol, amgylchynu a dinistrio grŵp Suwalki y gelyn a chipio ardal Suwalki erbyn diwedd Mehefin 24:
b) gyda streiciau consentrig pwerus o gorfflu mecanyddol, holl hedfan y Ffrynt De-orllewinol a milwyr eraill o 5 a 6A, amgylchynu a dinistrio grŵp y gelyn sy'n symud ymlaen i gyfeiriad Vladimir-Volynsky, Brody. Erbyn diwedd Mehefin 24, dal y rhanbarth Lublin.
3. Rwy'n GORCHYMYN:
a) Mae byddinoedd Ffrynt y Gogledd yn parhau i orchuddio ffin y wladwriaeth yn gadarn. Mae'r ffin ar y chwith yr un peth.
b) Bydd byddinoedd Ffrynt y Gogledd-Orllewin, gan ddal arfordir Môr y Baltig yn gadarn, yn cyflwyno gwrthymosodiad pwerus o ardal Kaunas i ystlys a chefn grŵp Suwalki y gelyn, ei ddinistrio mewn cydweithrediad â Ffrynt y Gorllewin ac, erbyn y diwedd o 24 Mehefin, dal yr ardal Suwalki.
Mae'r ffin ar y chwith yr un peth.
c) Bydd byddinoedd y Ffrynt Gorllewinol, gan ddal y gelyn yn ôl i gyfeiriad Warsaw, yn lansio gwrthymosodiad pwerus gyda lluoedd o leiaf dau gorfflu mecanyddol a hedfan blaen ar ystlys a chefn grŵp gelyn Suwalki, ei ddinistrio ynghyd â'r Ffrynt y Gogledd-Orllewin ac, erbyn diwedd Mehefin 24, cipio ardal Suwalki.
Mae'r ffin ar y chwith yr un peth.
d) Bydd byddinoedd y Ffrynt De-orllewinol, gan ddal ffin y wladwriaeth â Hwngari yn gadarn, gydag ymosodiadau consentrig i gyfeiriad cyffredinol Lublin gyda lluoedd o 5 a 6 A, o leiaf bum corfflu mecanyddol a'r holl awyrennau blaen, yn amgylchynu ac yn dinistrio grŵp y gelyn hyrwyddo ar y Vladimir - Volynsky , Krystynopol blaen , erbyn diwedd Mehefin 26 , dal y rhanbarth Lublin . Darparwch yn ddiogel i chi'ch hun o gyfeiriad Krakow.
e) Rhaid i fyddinoedd y Ffrynt Deheuol atal y gelyn rhag goresgyn ein tiriogaeth. Pan fydd y gelyn yn ceisio taro yn y cyfeiriad Chernivtsi neu rym t. Prut a Danube gydag ymosodiadau ystlys pwerus gan luoedd y ddaear mewn cydweithrediad â hedfan i'w ddinistrio; dau gorfflu mecanyddol ar noson 23.6 i ganolbwyntio yn ardal Chisinau a choedwigoedd i'r gogledd-orllewin o Chisinau.
4. Ar y blaen o'r Môr Baltig i ffin y wladwriaeth â Hwngari, rwy'n awdurdodi croesi ffin y wladwriaeth a chamau gweithredu heb ystyried y ffin.
5. Hedfan yr Uchel Reoli:
a) cefnogi'r Ffrynt Gogledd-orllewinol gydag un awyren ar y 1af Av. bldg. DD a Ffrynt y Gorllewin mewn un hediad ar 3ydd Av. bldg. DD am gyfnod eu cenhadaeth i drechu grŵp gelyn Suwalki;
b) cynnwys 18fed Adran Awyr y DD i'r Ffrynt De-orllewinol a chefnogi'r Ffrynt De-orllewinol gydag un awyren ar yr 2il Av. DD corfflu am gyfnod ei genhadaeth i drechu grŵp gelyn Lublin;
c) 4ydd Av. gadael Corfflu'r DD ar gael i mi yn barod i gynorthwyo'r prif grŵp o Ffrynt y De-orllewin a rhan o'r lluoedd i Fflyd y Môr Du.
Aelod o'r Prif Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl
Cyngor Milwrol yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd
Tymoshenko
Malenkov
Pennaeth y Staff Cyffredinol
Fyddin Goch
Byddin Cyffredinol Zhukov
Teipysgrif, copi ardystiedig. Mae nodyn: “Anfonwyd ar 21-15 Mehefin 22, 1941.”
TsAMO RF, f. 48a, op. 1554, rhif 90, tt. 260-262.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. Cwestiynau a anfonwyd gan y “Comisiwn Cyffredinol Pokrovsky” at gadlywyddion y Fyddin Goch
Cwestiynau a anfonwyd yn 1952 at swyddogion a chadfridogion
Wrth ddatblygu disgrifiad o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945. Mae nifer o faterion aneglur ac anghyflawn yn ymwneud â chyfnod cychwynnol y rhyfel.
Mae’r cwestiynau aneglur hyn yn cynnwys:
1. A yw'r cynllun ar gyfer amddiffyn ffin y wladwriaeth wedi'i gyfleu i'r milwyr, cyn belled ag y maent yn y cwestiwn; pryd a beth a wnaed gan yr awdurdod a'r pencadlys i sicrhau gweithrediad y cynllun hwn?
2. O ba amser ac ar sail pa drefn y dechreuodd y milwyr gorchudd fynd i mewn i ffin y dalaith a faint ohonynt a anfonwyd cyn dechrau'r ymladd?
3. Pan dderbyniwyd y gorchymyn i rybuddio milwyr mewn cysylltiad â'r ymosodiad disgwyliedig gan yr Almaen Natsïaidd ar fore Mehefin 22; Beth a phryd y rhoddwyd y cyfarwyddiadau a roddwyd i gyflawni'r gorchymyn hwn a beth a wnaed gan y milwyr?
4. Pam roedd y rhan fwyaf o'r magnelau wedi'u lleoli mewn canolfannau hyfforddi?
5. I ba raddau roedd y pencadlys yn barod ar gyfer gorchymyn a rheoli milwyr ac i ba raddau yr effeithiodd hyn ar gwrs gweithrediadau yn nyddiau cyntaf y rhyfel?
Gofynnaf ichi, fel cyn bennaeth/pennaeth staff/adran/corfflu/, i oleuo, i’r graddau y bo’n bosibl, y materion hyn a thrwy hynny helpu i ddatblygu disgrifiad mwy cyflawn a gwrthrychol o’r Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Cyrnol Cyffredinol Pokrovsky
Daw'r cwestiynau hyn o ddeunydd yr arolwg gan M. A. Purkaev
Cwestiynau a anfonwyd at gadlywyddion magnelau ym 1952
Wrth ddatblygu disgrifiad o’r Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945, mae nifer o faterion aneglur sydd heb eu dogfennu’n gyflawn yn ymwneud â chyfnod crynhoi a defnyddio magnelau mewn ardaloedd milwrol ar y ffin yn ôl “Cynllun Amddiffyn Ffiniau’r Wladwriaeth 1941” ar noson cyn y Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Mae’r cwestiynau aneglur hyn yn cynnwys:
1. Pam roedd y rhan fwyaf o'r magnelau o gorffluoedd a rhaniadau reiffl mewn gwersylloedd hyfforddi mewn gwersylloedd magnelau?
2. O ba ffurfiannau arfau cyfun na thynnwyd magnelau i wersylloedd hyfforddi?
3. Pa bryd y rhoddwyd y gorchymyn i osod y magnelau o ffurfiannau ac unedau ar barodrwydd ymladd? Beth a pha bryd a wnaed mewn rhannau yn unol â'r gorchymyn hwn?
4. Pa stoc o ffrwydron rhyfel oedd gan yr unedau magnelau a ddygwyd i'r gwersylloedd hyfforddi? A oedd yn bosibl ailgyflenwi'r unedau hyn â bwledi ar yr adeg pan oeddent, ar ddechrau'r rhyfel, yn symud allan o'r gwersylloedd i'w hadrannau a'u corfflu?
5. Pryd ymunodd y magnelau a leolwyd yn y gwersylloedd â'u hunedau? Gyda pha fagnelau y bu’r unedau gorchudd yn brwydro yn erbyn y milwyr Natsïaidd a oedd yn bradychu ein ffiniau?
6. I ba raddau y darparwyd dulliau tyniant i unedau magnelau?
7. A benderfynwyd ar safleoedd tanio magnelau'r unedau gorchuddio yn unol â chynllun amddiffyn ffiniau'r wladwriaeth, ac a ddatblygwyd cynllun tân ar gyfer magnelau a chynllun i'w symud i'r mannau lle y ceir tanio?
Gofynnaf ichi, fel cyn bennaeth magnelau, oleuo, i’r graddau y mae hynny’n bosibl, y materion hyn a thrwy hynny ddatblygu disgrifiad mwy cyflawn a gwrthrychol o’r Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Cyrnol Cyffredinol Pokrovsky
Cwestiynau a anfonwyd yn 1952 at gyn-bennaeth Lluoedd Awyr y Fyddin
Wrth ddatblygu disgrifiad o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945, mae nifer o faterion aneglur sydd heb eu dogfennu'n gyflawn yn ymwneud â lleoli a chrynhoi lluoedd awyr mewn ardaloedd milwrol ar y ffin yn ôl “Cynllun Amddiffyn Ffiniau'r Wladwriaeth 1941” ar y noson cyn y Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Mae’r cwestiynau aneglur hyn yn cynnwys:
1. Darparu rhwydwaith maes awyr ar gyfer Awyrluoedd y Fyddin ar drothwy'r rhyfel?
2. A yw ffurfiannau aer ac unedau Llu Awyr y Fyddin wedi'u cyfarparu â materiel a'i ansawdd? I ba raddau y mae'r mathau newydd o awyrennau sy'n mynd i wasanaeth gyda Awyrlu'r Fyddin wedi'u meistroli gan bersonél yr awyren? A yw personél Llu Awyr y Fyddin yn barod i gynnal ymgyrchoedd ymladd?
3. A oedd rheolwr Llu Awyr y Fyddin yn ymwybodol o ymosodiad posibl gan yr Almaen Natsïaidd ar fore Mehefin 22?
4. Pryd y derbyniwyd y gorchymyn i ddod â Awyrluoedd y Fyddin i fod yn barod ar gyfer ymladd a beth a wnaed gan orchymyn Lluoedd Awyr y Fyddin yn unol â'r gorchymyn hwn?
5. I ba raddau roedd Awyrluoedd y Fyddin yn barod erbyn bore Mehefin 22 i atal ymosodiadau sydyn gan awyrennau ffasgaidd?
6. Pa mor barod oedd adran hedfan pencadlys y fyddin ar gyfer rheoli hedfan mewn amodau ymladd ac i ba raddau yr effeithiodd hyn ar ei gweithrediadau ymladd yn nyddiau cyntaf y rhyfel?
Gofynnaf ichi, fel cyn bennaeth Lluoedd Awyr y Fyddin, i daflu goleuni ar y materion hyn, i'r graddau y bo modd, a thrwy hynny helpu i ddatblygu disgrifiad mwy cyflawn a gwrthrychol o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Cyrnol Cyffredinol Pokrovsky
Cwestiynau a anfonwyd ym 1953 at gyn-benaethiaid adrannau cudd-wybodaeth ardaloedd y gororau.
Wrth ddatblygu disgrifiad o Ryfel Mawr Gwladgarol 1941-1945, mae nifer o gwestiynau aneglur yn ymwneud ag asesiad pencadlys y grŵp o weithredoedd posibl y milwyr Natsïaidd ar drothwy'r rhyfel.
Mae’r cwestiynau aneglur hyn yn cynnwys:
1. I ba raddau roedd y grŵp o filwyr Natsïaidd yn hysbys ym mhencadlys y rhanbarth ar drothwy'r rhyfel?
2. Sut yr aseswyd y grŵp dinoeth o filwyr y gelyn a natur bosibl ei weithredoedd.
3. A oedd gan y pencadlys ardal wybodaeth am yr amser y dechreuodd yr ymladd ar ran yr Almaen Natsïaidd?
4. Pa drefn oedd yn bodoli yn y pencadlys ardal gan ddefnyddio data cudd-wybodaeth (i bwy y cawsant eu hadrodd, a oeddent yn cael eu hanfon at y milwyr, a oeddent yn cael eu cyflwyno i'r Staff Cyffredinol).
5. Sut yr asesodd meistrolaeth y milwyr ardal gasgliadau'r pencadlys ardal yn seiliedig ar ddata cudd-wybodaeth.
6. Pa mor amserol y derbyniwyd data cudd-wybodaeth gan y milwyr ym mis cyntaf y rhyfel a graddau cyflawnrwydd a gwerth y data hwn.
7. Sut roedd yr adran gudd-wybodaeth yn gweithio ym mis cyntaf y rhyfel.
Gofynnaf ichi, fel cyn bennaeth adran gudd-wybodaeth y pencadlys, i oleuo, i’r graddau y bo modd, y materion hyn a thrwy hynny helpu i ddatblygu disgrifiad mwy cyflawn a gwrthrychol o’r Rhyfel Mawr Gwladgarol.
Cyrnol Cyffredinol Pokrovsky
Llythyr atgoffa a anfonwyd ym 1953 at arweinwyr milwrol na wnaethant ymateb i gais cychwynnol y Gyfarwyddiaeth Wyddonol Filwrol ym 1949.
Anfonwyd cais atoch chi, fel cyfranogwr yng nghyfnod cychwynnol y Rhyfel Mawr Gwladgarol, i ysgrifennu atgofion o fisoedd cyntaf y rhyfel (hyd fis Medi yn gynwysedig).
Hyd yn hyn, am ryw reswm anhysbys, ni dderbyniwyd ymateb gennych.
O ystyried pwysigrwydd datblygu a chrynhoi mewn gweithiau milwrol-hanesyddol nodweddion a chwrs gweithrediadau milwrol cyfnod cychwynnol y Rhyfel Mawr Gwladgarol, mae’r Brif Gyfarwyddiaeth Wyddonol Filwrol o’r farn bod angen gofyn i chi eto i ysgrifennu cofiannau o fewn terfynau’r cwestiynau a osodwyd yn y llythyr uchod.
Cyrnol Cyffredinol Pokrovsky
Cwestiynau a anfonwyd yn 1956 at gomanderiaid rhanbarthol a chatrawdol.
Gan ystyried yr angen dybryd am astudiaeth gynhwysfawr a chywir o ddigwyddiadau cyfnod cychwynnol y Rhyfel Mawr Gwladgarol, mae'r Adran Hanes Milwrol yn apelio atoch chi, fel cyfranogwr yn y rhyfel, gyn-gomander, gyda chais i rannu eich atgofion ar tua’r cwestiynau canlynol:
1. Lleoliadau'r gatrawd a ble y'i lleolwyd ar ddechrau'r rhyfel.
2. Pa mor barod yw'r pencadlys a'r personél rheoli ar y lefel platŵn-adran.
3. Cymorth materol a thechnegol (argaeledd cyfrwng tyniant, bwledi mewn warysau, gyda gynnau ac ymhlith personél, darparu cludiant, cyfathrebu, ac ati).
4. Pa bryd a chan bwy y derbyniwyd y gorchymyn i ddwyn y gatrawd yn barod i ymladd a pha orchwyl a gafodd.
5. A oedd safleoedd tanio wedi'u paratoi ymlaen llaw, maint eu hoffer peirianyddol a phryd y cawsant eu meddiannu.
6. Trosolwg byr o weithrediadau milwrol y gatrawd rhwng Mehefin a Gorffennaf 1941. Mae'n ddoeth rhoi sylw manylach i'r digwyddiadau rhwng Mehefin 22 a Gorffennaf 10.
Ni ddylai'r cwestiynau a ofynnwn gyfyngu ar y disgrifiad o'ch atgofion. Byddai’n ddoeth tynnu sylw at y materion hynny sydd, yn eich barn chi, yn haeddu sylw.
Dirprwy Pennaeth yr Adran Hanes Milwrol
Uwchfrigadydd Sychev
Cyhoeddwyd: Rwyf yn ysgrifennu er cof yn unig... Comanderiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 1./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017.
27. Protocol sesiwn llys caeedig coleg milwrol Goruchaf Lys yr Undeb Sofietaidd dyddiedig 22 Gorffennaf, 1941.
Moscow Gorffennaf 22, 1941
Y gyfrinach fawr
Otp. 1 copi
Cadeirydd: cyfreithiwr y Lluoedd Arfog V.V
Aelodau: cyfreithiwr milwrol A. M. Orlov a chyfreithiwr milwrol D. Ya
Ysgrifennydd - cyfreithiwr milwrol A. S. Mazur
Am 0 o'r gloch 20 mun. agorodd y llywydd y gwrandawiad llys a chyhoeddodd fod achos i'w ystyried ar gyhuddiadau cyn bennaeth y Ffrynt Gorllewinol - Cadfridog y Fyddin Dmitry Grigoryevich Pavlov, cyn bennaeth staff Ffrynt y Gorllewin - yr Uwchfrigadydd Vladimir Efimovich Klimovskikh, y ddau o droseddau dan Gelf. Celf. 63-2 a 76 o God Troseddol y BSSR; cyn bennaeth cyfathrebu pencadlys Ffrynt y Gorllewin - yr Uwchfrigadydd Andrei Terentyevich Grigoriev a chyn bennaeth y 4ydd Fyddin - yr Uwchfrigadydd Alexander Andreevich Korobkov, y ddau mewn trosedd o dan Gelf. 180 cymal “6” o God Troseddol y BSSR.
Ar ôl canfod pwy yw’r diffynyddion, mae’r llywydd yn gofyn iddynt a roddwyd copi o’r ditiad iddynt ac a ydynt wedi ymgyfarwyddo ag ef?
Atebodd y diffynyddion yn gadarnhaol.
Cyhoeddir cyfansoddiad y llys ac eglurir i'r diffynnydd yr hawl i herio rhywun o'r llys os oes sail dros wneud hynny.
Ni heriodd y diffynyddion gyfansoddiad y llys.
Ni dderbyniwyd unrhyw ddeisebau cyn i'r ymchwiliad barnwrol ddechrau.
Ymchwiliad barnwrol:
Mae'r barnwr llywyddol yn darllen y ditiad ar goedd ac yn gofyn i'r diffynyddion a yw'r cyhuddiad yn eu herbyn yn glir ac a ydynt yn pledio'n euog.
1. Diffynnydd Pavlov. Mae'r cyhuddiad a ddygir yn fy erbyn yn ddealladwy. Nid wyf yn cyfaddef fy hun yn euog o gymryd rhan mewn cynllwyn milwrol gwrth-Sofietaidd. Nid wyf erioed wedi bod yn aelod o sefydliad cynllwynio gwrth-Sofietaidd.
Plediais yn euog i'r ffaith nad oedd gennyf amser i wirio bod pennaeth y 4ydd Fyddin, Korobkov, wedi cyflawni fy ngorchymyn i wacáu milwyr o Brest. Ar ddechrau mis Mehefin, rhoddais y gorchymyn i dynnu unedau o Brest i'r gwersylloedd. Ni chyflawnodd Korobkov fy archeb, ac o ganlyniad gorchfygwyd tair adran gan y gelyn wrth adael y ddinas.
Plediais yn euog i'r ffaith fy mod yn deall cyfarwyddeb Staff Cyffredinol y Fyddin Goch yn fy ffordd fy hun ac nad wyf wedi ei rhoi ar waith ymlaen llaw, hynny yw, cyn i'r gelyn ymosod. Roeddwn i'n gwybod bod y gelyn ar fin symud, ond o Moscow cefais sicrwydd bod popeth mewn trefn, a gorchmynnwyd i mi fod yn dawel a pheidio â chynhyrfu. Ni allaf enwi'r person a ddywedodd hyn wrthyf.
Cadeirydd. A ydych yn cadarnhau eich tystiolaeth a roddwyd yn yr ymchwiliad rhagarweiniol rai oriau yn ôl, hynny yw, Gorffennaf 21, 1941?
Diffynnydd. Gofynnaf ichi beidio â chredu'r tystiolaethau hyn. Rhoddais iddynt pan oeddwn mewn cyflwr gwael. Gofynnaf ichi gredu fy nhystiolaeth a roddwyd yn yr ymchwiliad rhagarweiniol ar 7 Gorffennaf, 1941.
Cadeirydd. Yn eich tystiolaeth dyddiedig 21 Gorffennaf, 1941 (ld. 82, cyfrol 1) dywedwch: “Dysgais gyntaf am nodau ac amcanion y cynllwyn tra oeddwn yn Sbaen ym 1937 gan Meretskov.”
Diffynnydd. Tra yn Sbaen, cefais un sgwrs gyda Meretskov, pan ddywedodd Meretskov wrthyf: “Gadewch inni ennill profiad yn y rhyfel hwn a throsglwyddo'r profiad hwn i'n milwyr.” Ar yr un pryd, o bapurau newydd Paris, dysgais am y cynllwyn milwrol gwrth-Sofietaidd a fodolai yn y Fyddin Goch.
Cadeirydd. Ychydig oriau yn ôl dywedasoch rywbeth hollol wahanol ac yn arbennig am eich gweithgareddau gelyn.
Diffynnydd. Nid wyf erioed wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau gwrth-Sofietaidd. Rhoddais dystiolaeth am fy nghyfranogiad yn y cynllwyn milwrol gwrth-Sofietaidd tra mewn cyflwr o wallgofrwydd.
Cadeirydd. Ar yr un ld. 82, cyfrol 1, rydych chi'n dweud:
“Roedd nodau ac amcanion y cynllwyn, a amlinellodd Meretskov i mi, yn ymwneud â gwneud newid arweinyddiaeth yn y fyddin, gan roi ar ben y fyddin bobl yn plesio’r cynllwynwyr - Uborevich a Tukhachevsky.”
A gawsoch chi y fath sgwrs ag ef?
Diffynnydd. Ni chefais y fath sgwrs ag ef.
Cadeirydd. Pa sgyrsiau gawsoch chi gyda Meretskov am y cynllwyn milwrol gwrth-Sofietaidd ar ôl i chi ddychwelyd o Sbaen?
Diffynnydd. Ar ôl dychwelyd o Sbaen, mewn sgwrs gyda Meretskov am y cynllwyn heb ei orchuddio yn y fyddin, gofynnais iddo ble y byddem yn rhoi'r bastard hwn. Atebodd Meretskov fi: “Nid oes gennym unrhyw amser ar gyfer materion cynllwynio nawr. Mae ein gwaith wedi dechrau, ac mae angen torchi ein llewys a gweithio.”
Cadeirydd. Yn yr ymchwiliad rhagarweiniol ar 21 Gorffennaf, 1941, dywedasoch rywbeth hollol wahanol am hyn. Ac yn arbennig ar rew. 83, cyfrol 1, rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol :
“Ar ôl dychwelyd o Sbaen, mewn sgwrs gyda Meretskov ar faterion yn ymwneud â’r cynllwyn, fe benderfynon ni, er mwyn arbed ein hunain rhag methiant, i beidio â chyflawni gweithgareddau gwrth-Sofietaidd dros dro, i fynd yn ddwfn o dan y ddaear, gan ddangos ein hunain yn y gwasanaeth yn unig ymlaen. yr ochr gadarnhaol.”
Diffynnydd. Yn yr ymchwiliad rhagarweiniol dywedais yr hyn a ddywedais wrth y llys. Ar sail hyn, ysgrifennodd yr ymchwilydd yn wahanol. Arwyddais.
Cadeirydd. Ar iâ 86 o'r un dystiolaeth dyddiedig Gorffennaf 21, 1941 rydych yn dweud:
“Wrth gynnal cysylltiad cyson â Meretskov drwy’r amser, roedd yr olaf, mewn sgyrsiau ailadroddus â mi, yn mynegi ei deimladau trechu yn systematig, yn profi’n anochel y byddai trechu’r Fyddin Goch yn y rhyfel nesaf gyda’r Almaenwyr. O’r eiliad y dechreuodd yr Almaen ymgyrchoedd milwrol yn y Gorllewin, dywedodd Meretskov nad oes gan yr Almaenwyr amser i ni bellach, ond os byddant yn ymosod ar yr Undeb Sofietaidd a byddin yr Almaen yn ennill, ni fydd yn ein gwneud yn waeth.”
Gawsoch chi sgwrs o'r fath gyda Meretskov?
Diffynnydd. Do, cefais y fath sgwrs ag ef. Digwyddodd y sgwrs hon rhyngof i ac ef ym mis Ionawr 1940 yn Raivola.
Cadeirydd. I bwy mae hyn “ni fydd yn waeth i ni”?
Diffynnydd. Deallais ef, fel i mi ac iddo ef.
Cadeirydd. Oeddech chi'n cytuno ag ef?
Diffynnydd. Nid oeddwn yn ei wrthwynebu, gan fod y sgwrs hon wedi digwydd wrth yfed. Fy mai i yw hyn.
Cadeirydd. Ydych chi wedi adrodd hyn i unrhyw un?
Diffynnydd. Na, a dyma fy mai i hefyd.
Cadeirydd. A ddywedodd Meretskov wrthych fod Stern yn cymryd rhan yn y cynllwyn?
Diffynnydd. Na, wnes i ddim. Yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol, galwais Stern [a] yn gyfranogwr yn y cynllwyn yn unig oherwydd yn ystod Brwydr Guadalajara rhoddodd orchymyn troseddol i dynnu unedau yn ôl o Guadalajara. Yn seiliedig ar hyn, deuthum i'r casgliad ei fod yn gyfranogwr yn y cynllwyn.
Cadeirydd. Yn yr ymchwiliad rhagarweiniol (achos 88, cyfrol 1) rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol:
“Er mwyn twyllo’r blaid a’r llywodraeth, rwy’n gwybod yn sicr bod cynllun y Staff Cyffredinol ar gyfer archebion adeg rhyfel ar gyfer tanciau, ceir a thractorau wedi’i oramcangyfrif gan ffactor o 10. Roedd y Staff Cyffredinol yn cyfiawnhau’r goramcangyfrif hwn gan argaeledd capasiti, tra mewn gwirionedd roedd y galluoedd y gallai diwydiant fod wedi'u rhoi yn sylweddol is... Gyda'r cynllun hwn, bwriad Meretskov oedd i gyfnod y rhyfel ddrysu'r holl gyfrifiadau ar gyfer cyflenwi tanciau, tractorau a cheir i'r fyddin.”
A ydych yn cadarnhau'r datganiadau hyn?
Diffynnydd. Yn y bôn ie. Dyna oedd y cynllun. Roedd yn cynnwys nonsens o'r fath. Ar sail hyn, deuthum i'r casgliad bod y cynllun ar gyfer gorchmynion amser rhyfel wedi'i lunio gyda'r nod o dwyllo'r blaid a'r llywodraeth.
Mae'r llywydd yn darllen yn uchel dystiolaeth y diffynnydd Pavlov, a roddwyd ganddo yn yr ymchwiliad rhagarweiniol (ld. 89, cyfrol 1) am ei weithgareddau bradwrus personol, Pavlov, ac yn gofyn i'r diffynnydd a yw'n cadarnhau'r dystiolaeth hon.
Diffynnydd. Nid wyf yn cadarnhau y dystiolaeth hon. Yn gyffredinol, nid yw'r rheolwr cyfathrebu yn arwain. Mae'r sefydliad cyfathrebu yn y fyddin yn cael ei arwain gan y pennaeth staff, nid y cadlywydd. Ysgrifennais y pwynt hwn, nad oeddwn yn fwriadol yn arwain y sefydliadau cyfathrebu yn y fyddin, er mwyn ymddangos yn gyflym gerbron y llys proletarian.
Nid yw fy nhystiolaeth ynghylch y systemau amddiffyn taflegrau, yr honnir i mi yn fwriadol wedi codi'r cwestiwn o'u rhoi ar barodrwydd ymladd, ychwaith yn cyfateb i realiti. Roedd yr ardaloedd caerog sy'n isradd i mi mewn cyflwr gwell nag mewn mannau eraill, y gellir ei gadarnhau gan Gomisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.
Cadeirydd. Yn hyn o beth, tystiodd Klimovskikh yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol:
“Aeth araf iawn y gwaith o adeiladu ardaloedd caerog ymlaen. Erbyn dechrau'r ymladd, allan o 600 o bwyntiau tanio, roedd 189 yn arfog, a hyd yn oed wedyn nid oedd ganddyn nhw'r offer llawn” (ld. 25, cyfrol 2).
Diffynnydd. Dywed Klimovskikh yn hollol gywir. Adroddais hyn i'r Pwyllgor Canolog.
Cadeirydd. Pryd?
Diffynnydd. Ym mis Mai 1941
Cadeirydd. Yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol, fe wnaethoch chi eich hun dystio am barodrwydd ardaloedd caerog i ymladd:
“Yn fwriadol ni chodais yn sydyn y mater o ddod ag ardaloedd caerog i frwydro yn erbyn parodrwydd; o ganlyniad, nid oedd y milwyr UR yn barod i ymladd, ac ni chafodd y milwyr UR eu defnyddio hyd yn oed yn ôl cynllun mis Mai.”
Diffynnydd. Cadarnhaf y tystiolaethau hyn, nid wyf ond yn gofyn i'r gair “yn ymwybodol” gael ei ddileu ohonynt.
Cadeirydd. Rydych yn terfynu eich tystiolaeth o 21 Gorffennaf, 1941 fel a ganlyn:
“Gan fy nghyffroi gan y ffaith bod llawer o gomanderiaid y Fyddin Goch a oedd yn agos ataf yn flaenorol wedi’u harestio a’u dyfarnu’n euog, dewisais y ffordd sicraf o ddial - trefnu trechu’r Fyddin Goch yn y rhyfel yn erbyn yr Almaen”...
“Llwyddais yn rhannol i wneud yr hyn y methodd Tukhachevsky ac Uborevich ei wneud yn eu hamser, hynny yw, agor y blaen i’r Almaenwyr” (ld. 92, cyfrol 1).
Diffynnydd. Chefais i erioed unrhyw dicter. Doedd gen i ddim rheswm i fod yn grac. Roeddwn i'n Arwr yr Undeb Sofietaidd. Nid oeddwn yn gysylltiedig â'r pres uchaf blaenorol yn y fyddin. Yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol, cefais fy holi am 15 diwrnod am y cynllwyn. Roeddwn am ymddangos gerbron y llys cyn gynted â phosibl ac adrodd iddo am orchfygiadau gwirioneddol y fyddin. Dyna pam ysgrifennais am ddicter a galw fy hun yn rhywbeth nad oeddwn erioed.
Cadeirydd. A ydych yn cadarnhau eich tystiolaeth o 11 Gorffennaf, 1941?
Diffynnydd. Na, mae hon hefyd yn dystiolaeth orfodol.
Mae'r swyddog llywyddu yn darllen dyfyniad o dystiolaeth y diffynnydd Pavlov, a roddwyd ganddo yn yr ymchwiliad rhagarweiniol ar 11 Gorffennaf, 1941 (ffeil achos 65, cyfrol 1), o'r natur a ganlyn:
“...y prif reswm am y trechu ar Ffrynt y Gorllewin yw fy ngwaith peryglus fel aelod o sefydliad cynllwynio, er bod amodau gwrthrychol eraill, a ddatgelais yn ystod yr holi ar Orffennaf 9, wedi cyfrannu’n sylweddol at hyn.”
Diffynnydd. Mae hyn i gyd wedi'i ysgrifennu'n anghywir. Dyma fy nhystiolaeth dan orfod.
Cadeirydd. Beth ydych chi'n ei ddweud am eich tystiolaeth ar 9 Gorffennaf, 1941?
Diffynnydd. Mae'r datganiadau hyn hefyd yn gwbl anwir. Ar y diwrnod hwn roeddwn i'n teimlo'n waeth nag ar 21 Gorffennaf, 1941.
Cadeirydd. Gorffennaf 9, 1941 ar iâ. 59 o Gyfrol 1 rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol:
“Mewn perthynas â hedfan. Roeddwn yn ymddiried yn llwyr yn y gair am wasgaru hedfan i feysydd awyr maes, ac yn y meysydd awyr i awyrennau unigol, ni wnes i wirio cywirdeb adroddiad Comander yr Awyrlu Kopts a'i ddirprwy Tayursky. Fe wnes i gamgymeriad troseddol gan fod hedfan wedi’i leoli mewn meysydd awyr yn nes at y ffin, mewn meysydd awyr a fwriadwyd ar gyfer hyfforddiant pe bai ein hymosodiad yn digwydd, ond nid ar gyfer amddiffyn.”
A ydych yn cadarnhau'r datganiadau hyn?
Diffynnydd. Mae hyn yn hollol gywir. Ar ddechrau'r ymladd, dywedodd Kopets a Tayursky wrthyf eu bod wedi cyflawni gorchymyn Comisiynydd Amddiffyn y Bobl yr Undeb Sofietaidd ar y defnydd dwys o hedfan. Ond ni allwn yn gorfforol wirio cywirdeb eu hadroddiad. Ar ôl y bomio cyntaf, dinistriwyd yr adran awyr. Saethodd Kopets ei hun oherwydd ei fod yn llwfrgi.
I gwestiynau gan aelod o'r llys, y cyfreithiwr milwrol Comrade Kandybin, atebodd y diffynnydd Pavlov:
Roeddwn yn gwybod mewn modd amserol fod milwyr yr Almaen yn agosáu at ein ffin, ac, yn ôl ein hadroddiadau cudd-wybodaeth, rhagdybiais y gallai milwyr yr Almaen fod yn dramgwyddus. Er gwaethaf sicrwydd gan Moscow bod popeth mewn trefn, rhoddais orchymyn i'r cadlywyddion roi'r milwyr mewn cyflwr ymladd a meddiannu'r holl strwythurau ymladd.
Dosbarthwyd Ammo i'r milwyr. Felly, mae’n amhosibl dweud nad oeddem yn barod.
Cadarnhaf yn llwyr fy nhystiolaeth a roddwyd ar ddechrau'r ymchwiliad rhagarweiniol ynghylch cadlywydd y 4edd Fyddin, Korobkov.
Ar ôl i mi roi gorchymyn i'r penaethiaid ddod â'r milwyr i gyflwr ymladd, dywedodd Korobkov wrthyf fod ei filwyr yn barod ar gyfer brwydr. Yn wir, mae'n troi allan bod ar yr ergyd gyntaf ei filwyr ffoi.
Nid wyf wedi gwirio cyflwr parodrwydd ymladd y 4edd Fyddin a leolir yn Brest. Cymerais air Korobkov fod ei unedau yn barod ar gyfer brwydr.
I gwestiynau gan aelod o'r llys, y cyfreithiwr milwrol Comrade Orlov, atebodd y diffynnydd Pavlov:
Credaf fod holl filwyr Ffrynt y Gorllewin yn gwbl barod ar gyfer rhyfel. Ac ni ddywedwn fod y rhyfel wedi ein cymeryd gan syndod ac anbarod. Yn ystod y cyfnod Mehefin 22-26, 1941, ni fu unrhyw banig naill ai ymhlith y milwyr nac ymhlith yr arweinwyr, ac eithrio'r 4edd Fyddin, lle'r oedd y gorchymyn wedi'i ddrysu'n llwyr.
Nid oedd unrhyw anhrefn wrth encilio i swyddi amddiffynnol newydd. Roedd pawb yn gwybod ble roedd rhaid mynd.
Paratowyd prifddinas Belarus, Minsk, ar gyfer amddiffyn awyr;
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Sut gallwn ni egluro bod Minsk ar 26 Mehefin wedi'i adael i drugaredd tynged?
Diffynnydd. Gadawodd y llywodraeth Minsk ar Fehefin 24.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Beth sydd gan y llywodraeth i'w wneud ag ef? Chi yw'r rheolwr blaen.
Diffynnydd. Ydw, roeddwn i'n bennaeth blaen. Mae'r sefyllfa y canfu Minsk ynddi'i hun yn awgrymu na ddarparwyd amddiffyniad llawn i Minsk.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Sut gallwn ni egluro na ddarparwyd bwledi i'r unedau?
Diffynnydd. Roedd bwledi, yn ogystal â thyllu arfau. Lleolwyd yr olaf 100 km o'r unedau milwrol. Yr wyf yn euog o hyn, gan na chodais y cwestiwn o drosglwyddo’r warysau i’n gwaredu.
Cymerais bob cam i amddiffyn Minsk, gan gynnwys adrodd i'r llywodraeth.
2. Diffynnydd Klimovskikh. Mae'r cyhuddiad a ddygir yn fy erbyn yn ddealladwy. Plediaf yn euog i ail ran y cyhuddiad, hynny yw, i wneud camgymeriadau yn fy ngweithgareddau swyddogol.
Cadeirydd. Beth yn union ydych chi'n pledio'n euog iddo?
Diffynnydd. Rwy'n pledio'n euog i'r troseddau a nodir yn y ditiad.
Cadeirydd. A ydych yn cadarnhau eich tystiolaeth a roddwyd yn yr ymchwiliad rhagarweiniol?
Diffynnydd. Cadarnhaf yn llwyr y dystiolaeth a roddais yn yr ymchwiliad rhagarweiniol am y rhesymau dros orchfygiad milwyr y Ffrynt Gorllewinol.
Cadeirydd. Yn yr ymchwiliad rhagarweiniol (achos 25, cyfrol 2) rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol:
“...yr ail reswm dros y gorchfygiad yw bod gweithwyr y pencadlys blaen, gan gynnwys fi fy hun, a phenaethiaid ffurfiannau unigol yn droseddol esgeulus yn eu dyletswyddau cyn dechrau’r ymladd ac yn ystod y rhyfel.”
A ydych yn cadarnhau'r datganiadau hyn?
Diffynnydd. Rwy'n cadarnhau'n llwyr.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Dywedwch wrthyf, a gwblhawyd y cynllun gwaith ar gyfer adeiladu ardaloedd caerog?
Diffynnydd. Gwaith ar adeiladu ardaloedd caerog yn 1939-1940. eu cyflawni yn unol â'r cynllun, ond dim digon. Erbyn dechrau'r ymladd, allan o 600 o bwyntiau tanio, roedd 189 yn arfog, a hyd yn oed wedyn nid oedd ganddyn nhw offer llawn.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Pwy sy'n gyfrifol am natur barodrwydd ardaloedd caerog?
Diffynnydd. Yn gyfrifol am hyn yw: pennaeth y milwyr Pavlov, pom. Mikhailin, pennaeth yr unedau milwrol, ac i raddau rwy'n ysgwyddo cyfrifoldeb fel pennaeth staff.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Pwy sy'n gyfrifol am y diffyg llinellau annibynnol a dulliau cyfathrebu ar gyfer y gorchymyn arfau cyfun, yr awyrlu ac amddiffyn yr awyr?
Diffynnydd. Mae pennaeth cyfathrebu Ffrynt y Gorllewin a minnau, fel pennaeth staff, yn gyfrifol am hyn.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Oedd gennych chi wybodaeth bod y gelyn yn canolbwyntio milwyr?
Diffynnydd. Cawsom ddata o'r fath, ond cawsom ein camarwain gan Pavlov, a sicrhaodd fod y gelyn yn canolbwyntio tanciau ysgafn.
Roedd ymosodiad cyntaf y gelyn ar ein milwyr mor syfrdanol nes iddo achosi dryswch ymhlith holl staff rheoli'r pencadlys blaen. Y partïon euog ar gyfer hyn yw: Pavlov, fel y rheolwr blaen, fi, fel pennaeth blaen y staff, y pennaeth cyfathrebu Grigoriev, pennaeth y magnelau a rheolwyr eraill.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Oeddech chi'n cymryd rhan yn y cynllwyn gwrth-Sofietaidd?
Diffynnydd. Nid wyf erioed wedi cymryd rhan mewn cynllwyn gwrth-Sofietaidd.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. A ydych chi'n gwybod tystiolaeth Simonov a Batenin, aelodau o'r sefydliad cynllwynio gwrth-Sofietaidd, a roddwyd ganddynt yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol yn eich erbyn? Os felly, beth a ddywedwch am eu tystiolaeth?
Diffynnydd. Mae tystiolaeth Simonov a Batenin yn dra hysbys i mi. Rwy'n gwadu eu tystiolaeth yn bendant. Dywedaf eto nad oeddwn yn aelod o’r sefydliad cynllwyniol gwrth-Sofietaidd.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Ydych chi'n meddwl bod Minsk wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer amddiffyn?
Diffynnydd. Credaf nad oedd Minsk yn ddigon parod ar gyfer amddiffyn. Roedd hedfan yn Minsk, ond roedd yn fach; mewn gwirionedd, roedd amddiffyniad Minsk yn annigonol.
Aelod o'r llys, Comrade Kandybin. Yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol, rhoddodd y diffynnydd Pavlov y dystiolaeth ganlynol:
“Roedd rheolwr y corfflu mecanyddol, Oborin, yn poeni mwy am faterion gweinyddol ac nid oedd yn ymwneud mewn unrhyw ffordd â pharodrwydd ei gorfflu i ymladd, tra bod gan y corfflu fwy na 450 o danciau. Gyda dechrau'r ymladd, collodd Oborin reolaeth a chafodd ei guro fesul tipyn. Rwy’n ystyried gweithredoedd y Pennaeth Staff Sandalov a Chomander y 4edd Fyddin Korobkov yn weithgareddau bradwrus.”
Beth ydych chi'n ei ddweud am dystiolaeth Pavlov?
Diffynnydd. Rwy'n cadarnhau tystiolaeth Pavlov.
3. Diffynnydd Grigoriev. Mae'r cyhuddiad a ddygir yn fy erbyn yn ddealladwy. Rwy'n pledio'n euog i'r ffaith nad oeddwn yn gallu eu hadfer ar ôl i'r gelyn ddinistrio nifer o ganolfannau cyfathrebu.
Cadeirydd. A ydych yn cadarnhau eich tystiolaeth a roddwyd yn yr ymchwiliad rhagarweiniol?
Diffynnydd. Ni allaf gadarnhau fy nhystiolaeth gyntaf a roddwyd ym Minsk, yn ogystal â'r dystiolaeth a roddwyd ar 21 Gorffennaf, 1941, ers imi ei rhoi dan orfodaeth.
Rwy'n cadarnhau fy nhystiolaeth fy hun yn llwyr.
Mae aelod o’r llys, Comrade Orlov, yn darllen yn uchel dystiolaeth y diffynnydd Grigoriev, a roddwyd ganddo yn yr ymchwiliad rhagarweiniol ar 5 Gorffennaf, 1941 (achosion 24-25, cyfrol 4), ei fod ef, Grigoriev, yn pledio’n euog:
1. Y ffaith nad oedd unrhyw gyfathrebu di-dor rhwng y pencadlys blaen ac unedau gweithredol y Fyddin Goch.
2. Y ffaith na chymerodd fesurau pendant i ffurfio unedau cyfathrebu rheng flaen yn unol ag amserlenni rhyfel.
3. Y ffaith na chymerasant fesurau pendant i gywiro'r difrod i wifrau a phwyntiau cyfathrebu yn amserol, gan saboteurs ac o ganlyniad i fomio gan awyrennau'r gelyn.
Diffynnydd. Cadarnhaf yn llawn bwynt cyntaf a thrydydd pwynt fy nhystiolaeth. Nid yw’r ail bwynt, er imi bledio’n euog, yn berthnasol i mi o gwbl, gan nad oeddwn yn ymwneud â chynnull. Gwir, yr wyf yn anuniongyrchol gyfrifol am hyn hefyd.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Rydych chi'n dechrau eich tystiolaeth mewn llawysgrifen o 15 Gorffennaf, 1941:
“Canfu’r rhyfel a dorrodd allan ar Fehefin 22, 1941, nad oedd Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin yn barod ar gyfer rhyfel” (ld. 67, cyfrol 4).
A ydych yn cadarnhau'r datganiadau hyn?
Diffynnydd. Ie cadarnhau.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Gan dystio am y sefyllfa yn y pencadlys ardal cyn dechrau'r rhyfel, rydych yn dweud:
“Roedd y rhyfel a ddechreuodd ar Fehefin 22 yn syndod i Ardal Filwrol Arbennig y Gorllewin. Yn sicr, trosglwyddwyd yr hwyliau heddychlon a deyrnasodd ledled y pencadlys i'r milwyr. Dim ond y “hunanfodlonrwydd” hwn all esbonio’r ffaith i’r awyrennau gael eu dal ar y ddaear gan gyrch gan yr Almaenwyr. Roedd pencadlys y fyddin yn chwarteri gaeaf ac fe'i dinistriwyd, ac yn olaf, bomiwyd rhan o'r milwyr (garsiwn Brest) yn eu chwarteri gaeaf” (ld. 76, cyfrol 4).
Ydy'r datganiadau hyn yn wir?
Diffynnydd. Oes.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. A oedd y pencadlys ardal yn teimlo agwedd rhyfel?
Diffynnydd. Nac ydw. Roedd pennaeth staff yr ardal, Klimovskikh, yn credu bod ein holl fesurau i symud milwyr i'r ffin yn rhagofal.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Pwy sydd ar fai am hyn i gyd?
Diffynnydd. Euog o hyn yw: y cadlywydd - Pavlov, y pennaeth staff - Klimovskikh, aelod o Gyngor Milwrol y Fomins ac eraill.
Aelod o'r llys Comrade Orlov. Ar iâ 79, cyfrol 4, rhoddasoch y dystiolaeth ganlynol :
“Gan adael Minsk, dywedodd pennaeth y gatrawd gyfathrebu wrthyf nad oedd yr adran rhyfela cemegol yn caniatáu iddo gymryd masgiau nwy ymladd o Seland Newydd. Nid oedd adran magnelau'r ardal yn caniatáu iddo gymryd cetris o Seland Newydd, a dim ond norm gwarchod o 15 darn o getris fesul milwr sydd gan y gatrawd, ac nid oedd yr adran gyflenwi yn caniatáu iddo gymryd ceginau maes o Seland Newydd.
Felly, hyd yn oed ar ddiwrnod Mehefin 18, nid oedd adrannau bodlon y pencadlys yn gogwyddo bod rhyfel yn agos ... Ac ar ôl y telegram gan Bennaeth y Staff Cyffredinol ar Fehefin 18, ni roddwyd y milwyr ardal ar barodrwydd ymladd .”
Diffynnydd. Mae hyn i gyd yn wir.
4. Diffynnydd Korobkov. Mae'r cyhuddiad a ddygir yn fy erbyn yn ddealladwy. Nid wyf yn pledio'n euog. Ni allaf ond pledio'n euog i'r ffaith na allwn bennu union ddechrau'r ymladd. Cawsom yr archeb gan Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl am 4.00, pan ddechreuodd y gelyn ein bomio.
Dechreuais gyflawni fy nyletswyddau fel cadlywydd y 4ydd Fyddin ar Ebrill 6, 1941. Wrth wirio'r unedau, daeth adrannau reiffl 49, 75 a 79 yn fwy parod i ymladd. Ar ben hynny, aeth y 79ain Adran Troedfilwyr i'r 10fed Fyddin. Roedd y 75ain Adran Reifflau ar yr ochr chwith. Roedd parodrwydd ymladd yr unedau a oedd yn weddill yn wan.
Digwyddodd digwyddiadau ar gyflymder mellt. Bu ein hunedau yn destun ymosodiadau parhaus gan awyrennau'r gelyn mawr a ffurfiannau tanciau. Gyda'r grymoedd oedd gennyf, ni allwn wrthyrru'r gelyn. Rwy’n credu mai’r rhesymau dros drechu fy unedau oedd goruchafiaeth aruthrol y gelyn mewn awyrennau a thanciau.
Mae'r swyddog llywyddu yn darllen dyfyniadau o dystiolaeth y diffynnydd Pavlov, a roddwyd ganddo yn yr ymchwiliad rhagarweiniol (achos 30, cyfrol 1) bod Korobkov wedi colli cysylltiad â'r adrannau reiffl 49 a 75 ac (achos 33) bod yn Y 4ydd [Byddin ] yn teimlo dryswch llwyr y gorchymyn, a oedd wedi colli rheolaeth ar y milwyr.
Diffynnydd. Rwy’n gwadu tystiolaeth Pavlov yn bendant. Sut gall ddweud hyn os nad yw wedi bod i'm post gorchymyn am 10 diwrnod? Cefais gysylltiad â phob uned, ac eithrio'r 46ain Adran Troedfilwyr, a oedd yn israddol i'r corfflu mecanyddol.
Yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol cefais fy nghyhuddo o lwfrdra. Nid yw hyn yn wir. Roeddwn i wrth fy post ddydd a nos. Roedd ar y blaen drwy'r amser ac yn bersonol yn arwain yr unedau. I'r gwrthwyneb, roedd y 3ydd Gyfarwyddiaeth yn fy nghyhuddo'n gyson o'r ffaith bod pencadlys y fyddin yn agos iawn at y blaen.
Cadeirydd. Yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol, rhoddodd y diffynnydd Pavlov y dystiolaeth ganlynol amdanoch chi:
“Rwy’n ystyried gweithredoedd y Pennaeth Staff Sandalov a Chomander y 4edd Fyddin Korobkov yn weithgareddau bradwrus. Yn eu sector hwy, gwnaeth prif grŵp mecanyddol y gelyn ddatblygiad arloesol a chyrhaeddodd Rogachev, ac ar gyflymder mor gyflym dim ond oherwydd nad oedd y gorchymyn yn cydymffurfio â'm gorchmynion ar gyfer tynnu unedau'n ôl yn gynnar o Brest” (ld. 62, cyfrol 1).
Diffynnydd. Ni roddodd neb orchymyn i dynnu unedau o Brest. Yn bersonol, nid wyf wedi gweld gorchymyn o'r fath.
Diffynnydd Pavlov. Ym mis Mehefin, ar fy archeb, anfonwyd pennaeth y 28ain Corfflu Reiffl, Popov, gyda'r dasg o symud yr holl filwyr o Brest i wersylloedd erbyn Mehefin 15.
Diffynnydd Korobkov. Doeddwn i ddim yn gwybod am hyn. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Popov gael ei ddal yn droseddol atebol am beidio â dilyn gorchmynion y rheolwr.
Nid oedd y diffynyddion wedi ychwanegu dim at yr ymchwiliad barnwrol, a chyhoeddwyd ei fod wedi'i gwblhau.
Rhoddwyd y gair olaf i'r diffynyddion, a ddywedodd:
1. Diffynnydd Pavlov. Gofynnaf i weithgareddau gelyniaethus gael eu heithrio o'm tystiolaeth, gan nad oeddwn yn ymwneud â gweithgareddau o'r fath. Y rheswm dros drechu unedau Ffrynt y Gorllewin oedd yr hyn a gofnodwyd yn fy nhystiolaeth dyddiedig 7 Gorffennaf, 1941, a’r ffaith bod rhaniadau reiffl yn annigonol ar hyn o bryd yn y frwydr yn erbyn unedau tanciau gelyn mawr. Ni fydd nifer y rhaniadau milwyr traed yn sicrhau buddugoliaeth dros y gelyn. Mae angen trefnu rhaniadau gwrth-danc newydd ar unwaith gyda deunydd newydd, a fydd yn sicrhau buddugoliaeth.
Ni allai blychau wrthsefyll ergyd tair adran fecanyddol y gelyn, gan nad oedd ganddo unrhyw beth i'w ymladd.
Nid oeddwn yn gallu trefnu gorchymyn a rheolaeth y milwyr yn iawn oherwydd diffyg cyfathrebu digonol. Dylwn i fod wedi mynnu bod gweithredwyr radio o Moscow, ond wnes i ddim.
Ynghylch ardaloedd caerog. Trefnais bopeth yn fy ngallu. Ond rhaid i mi ddweud bod gweithredu mesurau'r llywodraeth wedi bod yn araf.
Gofynnaf ichi adrodd i’n llywodraeth nad oedd unrhyw frad na brad yn Ffrynt Arbennig y Gorllewin. Gweithiodd pawb gyda thensiwn mawr. Ar hyn o bryd rydym yn eistedd yn y doc nid oherwydd ein bod wedi cyflawni troseddau yn ystod y cyfnod o elyniaeth, ond oherwydd na wnaethom baratoi digon ar gyfer y rhyfel hwn yn ystod amser heddwch.
2. Diffynnydd Klimovskikh. Nid oeddwn yn aelod o’r sefydliad cynllwyniol gwrth-Sofietaidd. Simonov a Batenin athrod fi. Archwiliwyd eu tystiolaeth gan y Pwyllgor Canolog a, phe byddent yn gredadwy, ni fyddwn byth wedi cael fy anfon i swydd y pennaeth staff.
Rwy’n cyfaddef fy hun yn euog o’r camgymeriadau a wneuthum yn fy ngweithgareddau proffesiynol cyn y rhyfel ac yn ystod y rhyfel, ond a fyddech cystal â chymryd i ystyriaeth fod y camgymeriadau hyn yn fy ngwaith wedi’u gwneud heb unrhyw fwriad maleisus.
Gofynnaf ichi adrodd i reolaeth uchel y Fyddin Goch y bydd y staff rheoli uchaf gyda'r milwyr yn ystod gweithrediadau milwrol ac yn cywiro rhai camgymeriadau yn y fan a'r lle.
Gofynnaf ichi roi cyfle i mi wneud iawn am fy euogrwydd cyn y Famwlad, a rhoddaf fy holl nerth er lles y Famwlad.
3. Diffynnydd Grigoriev. Roedd y gwaith cyfathrebu mewn amodau anodd iawn, oherwydd fe wnaeth y gelyn ergyd drom ac amharu ar gyfathrebu telegraff a ffôn.
Nid oeddwn erioed yn droseddwr cyn yr Undeb Sofietaidd. Ceisiais yn onest wneud fy nyletswydd, ond ni allwn ei chyflawni, oherwydd nid oedd gennyf y rhannau ar gael imi. Ni chynullwyd yr unedau mewn modd amserol, ac ni chynullwyd milwyr cyfathrebu'r Staff Cyffredinol mewn modd amserol.
Os mai dim ond fi sy'n cael y cyfle, rydw i'n barod i weithio mewn unrhyw swyddogaeth er budd fy mamwlad.
4. Diffynnydd Korobkov. Nid byddin oedd y 4edd Fyddin yn ei hanfod, gan ei bod yn cynnwys 4 adran a chorfflu newydd. Roedd fy rhaniadau wedi'u gwasgaru dros bellter o 150 km. Ni allwn ddal yn ôl 3 rhaniad mecanyddol y gelyn, gan fod fy lluoedd yn ddi-nod ac ni ddaeth unrhyw atgyfnerthiadau ataf.
Am ddau ddiwrnod cyntaf dechrau'r ymladd, nid oedd fy unedau'n gallu symud oherwydd y nifer enfawr o awyrennau'r gelyn. Yn llythrennol saethwyd at bob cerbyd oedd gennym gan y gelyn. Roedd y lluoedd yn anghyfartal. Yr oedd y gelyn yn rhagori arnom ym mhob modd.
Roedd camgymeriadau yn fy ngwaith, a gofynnaf ichi roi cyfle i mi wneud iawn am fy nghamgymeriadau.
Ymneilltuodd y llys i gyfarfod, ac ar ôl dychwelyd ohono, am 3:20 p.m. cyhoeddi'r rheithfarn ac esbonio i'r collfarnedig eu hawl i ddeisebu Presidium Goruchaf Sofietaidd yr Undeb Sofietaidd am bardwn.
Am 3:25 a.m. datganodd y barnwr llywyddol fod sesiwn y llys ar ben.
Cadeirydd: cyfreithiwr y Lluoedd Arfog V. Ulrich
Ysgrifennydd - cyfreithiwr milwrol [A.] Mazur
Canolbarth Asia o Ffederasiwn Busnesau Bach Rwsia.
Cyhoeddwyd: “...Dinistriwch Rwsia yng ngwanwyn 1941.” (A. Hitler, Gorffennaf 31, 1940): Dogfennau o wasanaethau cudd-wybodaeth yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen. 1937-1945", Cyf. Yampolsky V.P. - M.; maes Kuchkovo, 2008. – tt. 497-513.
28. Nodyn gan y Pennaeth Staff Cyffredinol i Stalin a V.M
[heb fod yn gynharach na Hydref 5, 1940]
Yn arbennig o bwysig
Y gyfrinach fawr
Dim ond yn bersonol
Mewn un copi
Adroddaf i’ch cymeradwyaeth y prif gasgliadau o’ch cyfarwyddiadau a roddwyd ar 5 Hydref, 1940 wrth ystyried cynlluniau ar gyfer defnydd strategol o Luoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd ar gyfer 1941.
1. Dylid ystyried lleoliad strategol Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd ar ddwy ffrynt (yn y Gorllewin a'r Dwyrain) fel y prif un.
Mae'r prif elyn a phrif theatr gweithrediadau milwrol yn y Gorllewin, felly dylid canolbwyntio ein prif luoedd yma.
Yn y Dwyrain - penodi lluoedd o'r fath a fyddai nid yn unig yn gwarantu sefydlogrwydd y sefyllfa i ni, ond a fyddai hefyd yn caniatáu inni drechu lluoedd Japan yn dameidiog yng nghyfnod cyntaf y rhyfel.
Gorchuddiwch weddill ein ffiniau heb fawr o rymoedd.
Yn hyn o beth, o blith yr heddluoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, penodwch:
- ar gyfer gweithrediadau yn y Gorllewin (o arfordir Môr Barents i lannau'r Môr Du) - 142 o reiffl, 7 reiffl modur, 16 adran tanc a 10 marchfilwyr, 15 brigâd tanc a 159 catrawd hedfan;
- ar gyfer gweithrediadau yn y Dwyrain - 24 reiffl, 4 reiffl modur, 2 adran danc a 4 marchfilwyr, 8 brigâd tanc a 43 catrawd hedfan;
- ar gyfer gweithrediadau yn Transcaucasia a Chanolbarth Asia ac i gwmpasu ffiniau eraill - 11 adran reiffl, 6 adran wyr meirch, 2 frigâd danc a 27 catrawd hedfan (gan gynnwys ar gyfer amddiffyn awyr dinas Moscow).
2. Yn y Gorllewin, cael y prif grŵp yn rhan o'r Ffrynt De-orllewinol er mwyn torri i ffwrdd yr Almaen o wledydd y Balcanau gydag ergyd bwerus i gyfeiriad Lublin a Krakow ac ymhellach i Breslau yng ngham cyntaf y rhyfel, amddifadu mae'n un o'i seiliau economaidd pwysicaf ac yn dylanwadu'n bendant ar wledydd y Balcanau o ran eu cyfranogiad yn y rhyfel.
Ar yr un pryd, bydd gweithredoedd gweithredol Ffryntiadau'r Gogledd-Orllewin a'r Gorllewin yn pennu lluoedd yr Almaen yn Nwyrain Prwsia.
3. Er mwyn cryfhau heddluoedd yn y Gorllewin ymhellach, mae Comisiynydd Amddiffyn y Bobl:
a) datblygu ac adrodd ar fesurau ar gyfer ffurfio K.A. gan ddefnyddio’r lefel staffio bresennol. - 18 brigâd tanc, 20 brigâd magnelau peiriant-gynnau, gan ddefnyddio'r olaf i orchuddio'r ffiniau ac yn enwedig yn ystod y cyfnod o grynhoi milwyr ac un corfflu mecanyddol. Dylid cwblhau'r ffurfiant erbyn Mai 1, 1941, wedi'i ddarparu'n llawn gyda deunydd erbyn 1 Hydref, 1941. Darparu ar gyfer y cynllun lleoli i ffurfio 2 gyfarwyddiaeth rheng flaen yn seiliedig ar bencadlys ardaloedd Moscow ac Arkhangelsk a 2 gyfarwyddiaeth fyddin yn seiliedig ar y pencadlys o ardaloedd milwrol arbennig y Gorllewin a Kyiv, gyda'r rheolwyr hyn yn cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod cynnull; ar yr un pryd, yn cyflwyno ystyriaethau ar gyfer ad-drefnu'r is-adran reiffl bresennol, gan leihau ei gryfder i 16,000 o bobl;
b) darparu ar gyfer defnyddio pedwar deg dau (42) o adrannau reiffl ym mis cyntaf y rhyfel, gan ddefnyddio deugain ohonynt yn y Gorllewin a dwy yn y Dwyrain;
c) cymryd camau ar unwaith i gryfhau peirianneg y ffiniau gogleddol a gogledd-orllewinol, fel y bydd mwy o rymoedd yn cael eu rhyddhau yn y dyfodol, oherwydd yr amddiffynfeydd dibynadwy a grëwyd, i gryfhau'r prif grŵp yn y de-orllewin;
d) wrth baratoi'r theatr gweithrediadau milwrol yn y de-orllewin, dylid rhoi'r prif sylw i ddatblygu rheilffyrdd ac adeiladu meysydd awyr.
O ystyried rhagoriaeth y gelyn posibl ym maes hedfan, ystyrir ei bod yn angenrheidiol cynyddu awyrennau ymladd i 20,000 o awyrennau, i ffurfio cant ychwanegol o gatrodau hedfan ym 1941, gyda 60% o awyrennau bomio a 40% yn ymladdwyr, gan ddefnyddio pob un ohonynt yn y Gorllewin.
4. Gan ystyried y mesurau hyn, dylid cynyddu cyfansoddiad grymoedd y Ffrynt De-orllewinol i 80 rhaniad reiffl, 5 rhaniad reiffl modur, 11 adran tanc, 7 marchfilwyr. adrannau, 20 o frigadau tanciau a 140 o gatrodau hedfan.
Yn ogystal, yng ngwarchodfa'r Uchel Reoli dylai fod o leiaf 20 adran y tu ôl i Ffrynt y Gorllewin - yn rhanbarth Dvinsk, Polotsk, Minsk ac o leiaf 23 saeth y tu ôl i'r Ffrynt De-orllewinol yn rhanbarth Shepetovka, Proskurov, Berdichev. rhaniadau.
5. Dylid ystyried y cynllun ar gyfer defnydd strategol yn y Gorllewin gyda'r prif ergyd gan heddluoedd Ffrynt y De-orllewin fel y prif un. Mae angen cydnabod bod angen datblygu cynllun ar yr un pryd ar gyfer lleoli milwyr yn y Gorllewin gyda'r prif grŵp yn rhan o Ffrynt y Gorllewin, gyda'r nod o drechu'r Almaenwyr yn Nwyrain Prwsia trwy ymdrechion y Gorllewin a Ffryntiadau'r Gogledd-orllewin, a chyflwyno ymosodiad ategol ar Lublin gyda lluoedd y Ffrynt De-orllewinol.
6. Cymeradwyo'r ystyriaethau arfaethedig ar gyfer lleoli milwyr yn y Dwyrain. Prif dasg milwyr Ffrynt y Dwyrain Pell (Ffryntiau Traws-Baikal a Dwyrain Pell) oedd gosod yng nghyfnod cyntaf y rhyfel, gan fanteisio ar eu rhagoriaeth mewn technoleg, i drechu'r gelyn fesul darn a chipio gogleddol a yna de Manchuria. Dan unrhyw amgylchiadau, cadwch Primorye i chi'ch hun, ac at y diben hwn cryfhewch y 15fed Fyddin trwy adleoli corfflu reiffl tair adran o'r Dosbarth Transbaikal ac un gatrawd magnelau o'r RGK o'r 2il Fyddin i'w chyfansoddiad; erbyn gwanwyn 1941, hefyd yn ffurfio dwy frigâd danc ar wahân.
7. Cymeradwyo'r ystyriaethau a gyflwynwyd ar gyfer datblygu cynlluniau lleoli preifat ar gyfer ymgyrchoedd ymladd yn erbyn y Ffindir, yn erbyn Rwmania ac yn erbyn Twrci.
8. Dylid cwblhau'r gwaith o ddatblygu'r holl gynlluniau ar gyfer lleoli a gweithredoedd milwyr trwy Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl a thrwy Gomisiynydd y Bobl y Llynges erbyn Mai 1, 1941.
9. Ei gwneud yn ofynnol i Gomisiynydd Rheilffyrdd y Bobl yr Undeb Sofietaidd, gyda chyfranogiad cynrychiolwyr o Gomisiynydd Amddiffyn y Bobl, lunio amserlen drenau milwrol newydd erbyn Ionawr 1, 1941, gan sicrhau bod NPOs yn cael eu cludo yn y symiau y darperir ar eu cyfer trwy eu defnyddio. cynlluniau.
10. Er mwyn cyflymu y crynhoad o filwyr, mae Commissar y People's Railways, Comrade. Erbyn Rhagfyr 1, 1940, Kaganovich L.M. i ddatblygu ac adrodd ar gynllun ar gyfer datblygu rheilffyrdd yn y De-orllewin.
Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd
Marsial yr Undeb Sofietaidd (S. Timoshenko)
Pennaeth y Staff Cyffredinol K.A.
Cadfridog y Fyddin (K. Meretskov)
Llawysgrif ar bennawd llythyr: “Comisiynydd Amddiffyn Pobl yr Undeb Sofietaidd.” Nid oes llofnod cymeradwyo. Llofnod.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 242, tt. 84-90.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. Gorchymyn i bencadlys Dosbarth Milwrol Arbennig y Baltig i gadlywyddion yr 8fed, 11eg a'r 27ain byddin
Mehefin 21, 1941 14:30
Gan ddechrau heno, hyd nes y clywir yn wahanol, bydd blacowts yn cael eu cyflwyno mewn garsiynau a lleoliadau milwyr. Darparu offer blacowt i gerbydau. Trefnwch reolaeth ofalus dros ansawdd y blacowt. Rhowch sylw arbennig i gyflwr cuddliw milwyr a thechnegau gwyliadwriaeth o'r awyr.
Comander Cynorthwyol Milwyr
O'r [gogledd-] 3ydd [gorllewin] f[ront] amddiffynfa awyr
Cyrnol KARLIN
Sgript.
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, d. 62.
Cyhoeddwyd: Military History Magazine. 1989. – Rhif 5. — P. 49 .
30. Gorchymyn oddi wrth bennaeth y 6ed Fyddin i benaethiaid y 4ydd Corfflu Mecanyddol, 8fed Adran y Tanciau a'r 81ain Adran Reifflau Modur
Mehefin 20, 1941
Dylid galw adrannau gwrth-awyrennau yn ôl ar frys o wersyll Lvov i'w ffurfiannau.
Ar ôl cyrraedd, gosodwch y dasg - i gwmpasu lleoliad y rhaniadau o'r awyr.
Dylai pob batri gwrth-awyrennau gael 0.25 bq fesul OP, wedi'i gyfarparu yn olaf.
Tân agored ar awyrennau tramor dim ond gyda chaniatâd a dderbyniwyd gan Bennaeth Staff y Fyddin.
Er mwyn cynnal tanio byw yn ystod magnelau Lvov, anfonir magnelau gwrth-awyrennau batri gan fatri yn unol â chynllun pennaeth casgliad magnelau Lvov.
Cyflawni'r dienyddiad.
Cadlywydd y 6ed Fyddin
Is-gapten Cyffredinol MUZYCHENKO
Sgript.
TsAMO RF, f. 334, op. 5307, d. 22, l. 197.
Cyhoeddwyd: Military History Magazine. 1989. – Rhif 5. — P. 44 .
31. Nodyn gan gyngor milwrol KOVO Rhif A1-00209
[dim hwyrach nag Ebrill 12, 1941]
Y gyfrinach fawr
O bwysigrwydd arbennig
Ex. Rhif 1
Nid yw'r gwaith o adeiladu post gorchymyn tanddaearol yn Tarnopol wedi'i gwblhau. Mae Tarnopol yn ddinas fach heb unrhyw orchudd aer naturiol ac felly mae'n darged cyfleus iawn ar gyfer ymosodiad awyr. Yn ogystal, mae agosrwydd y pwynt hwn i'r rhannau mwyaf dan fygythiad o ffin y wladwriaeth (Sokal - Tarnopol 140 km a Chernovitsy - Tarnopol 170 km), gyda chymharol ychydig o lwyddiant gelyn, yn ystod cyfnod ein gweithrediad gorchuddio, yn gallu creu amodau anffafriol ar gyfer gorchymyn a rheolaeth barhaus ar filwyr.
Yn seiliedig ar yr ystyriaethau hyn, mae Cyngor Milwrol y Dosbarth yn gofyn am ganiatâd i leoli swydd gorchymyn Comander y Milwyr yn Novograd-Volynsky am y cyfnod gwarchod nes bod y swydd orchymyn tanddaearol yn Tarnopol yn barod.
Mae gan gantonment milwrol y ddinas hon bost gorchymyn concrit tebyg i'r fyddin, sy'n caniatáu iddi gartrefu'r Cyngor Milwrol, yr adran weithrediadau a phrif ran y ganolfan gyfathrebu. Gellir defnyddio barics y gwersyll milwrol yn llwyddiannus i gartrefu gweddill y weinyddiaeth ardal. Mae'r parc presennol a lleoliad gwasgaredig barics y dref yn ei gwneud hi'n bosibl cloddio ar unwaith y nifer gofynnol o graciau yn agos at y safle i gysgodi personél yn ystod cyfnodau o ymosodiad awyr.
Yn achos ymosodiadau aer dwys, mae'n bosibl creu post gorchymyn wrth gefn yn Gulsk (12 km i'r de [go] - gorllewin [gorllewin] o Novograd-Volynsky), lle gellir defnyddio dau fwynglawdd tanddaearol o Novograd-Volynsky UR ar gyfer hyn. pwrpas. Gall yr olaf ddarparu ar gyfer y Cyngor Milwrol, grŵp gweithredol y pencadlys ardal gyda phenaethiaid y canghennau milwrol, llai o staff yr Awyrlu a chanolfan gyfathrebu gyflawn.
Mae'r Cyngor Milwrol yn credu y bydd presenoldeb amodau ffafriol ar gyfer lleoli post gorchymyn yn Novograd-Volynsky a'i leoliad dyfnach o rannau dan fygythiad o ffin y wladwriaeth gyda llinellau cyfathrebu da gyda'r byddinoedd yn sicrhau gorchymyn a rheolaeth ddi-dor ar filwyr yn llawn yn ystod unrhyw amrywiadau. yn y rheng flaen.
Cadlywydd y milwyr KOVO
Cyrnol Cyffredinol Kirponos
Aelod o Gyngor Milwrol KOVO
Corfflu Commissar Vashugin
Pennaeth Staff KOVO
Is-gapten Cyffredinol Purkaev
Teipysgrif ar bennawd llythyr: “NGO USSR. Cadlywydd milwyr Rhanbarth Milwrol Arbennig Kyiv." Ceir nodiadau gan G.K. Zhukov: “t. Vatutin. Paratowch delegram wedi'i godio gyda'r cynnwys canlynol: Cael y prif bwynt gwirio yn ardal Tarnopol. Does dim ots gen i Novograd-Volynsky fel sbâr. Paratoi ar gyfer y trawsnewid i com. paragraff. 12.04. '41" a N.F. Vatutina: “Yn bersonol i Gymrawd Anisov. Wedi'i wneud. Cyfarwyddiadau wedi eu rhoi. 16.06. ' 41." Argraffwyd y ddogfen gan y Cyrnol Baghramyan.
TsAMO RF, f. 16, op. 2951, rhif 261, tt. 24-25.
Cyhoeddwyd: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
Dyfyniad o'r llyfr "The Birth of the Molotov-Ribbentrop Pact (Oes. Digwyddiadau. Pobl.)"
Oddiwrth yr awdwr
rhagymadrodd
1933
1. Yr Almaen yn dilyn Cytundeb Versailles
2. Cynhadledd Genefa ar Ddiarfogi 1932-1934.
3. Cytundeb o Gytundeb a Chydweithrediad (“Pact of Four”)
1934
1. Cytundeb Pilsudski-Hitler
2. Cytundeb y Dwyrain
1935
1. Dychweliad y Saar
2. Creu y Wehrmacht
3. Cytundebau Sofietaidd-Ffrangeg a Sofietaidd-Tsiecoslofacia ar gydgymorth
4. Cytundeb Morwrol Eingl-Almaeneg
1936
1. Galwedigaeth y parth demilitarized Rhine
2. Cytundeb Gwrth-Comintern
1938
1. Anschluss o Awstria
2. Cytundeb Munich
3. Datganiadau am anymddygiad yr Almaen a Phrydain Fawr a Ffrainc
1939
1. Anschluss y Weriniaeth Tsiec. Rwmania a'r Baltics
2. Cysylltiadau Almaeneg-Pwylaidd yn 1939
3. Cynigion Prydain, Ffrainc a Sofietaidd ar gyfer diogelwch Ewropeaidd
4. Moscow trafodaethau
5. Trafodaethau Llundain
6. Cysylltiadau Almaeneg-Sofietaidd
7. Cysylltiadau masnach ac economaidd rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd ym 1940-1941.
8. Rhyfel Pwylaidd
Casgliad
Dogfennaeth
1939
6. Cysylltiadau Almaeneg-Sofietaidd
Er mwyn deall y darlun cyfan o gysylltiadau Almaeneg-Sofietaidd, rhaid eu rhannu'n ddwy gydran:
– cysylltiadau masnach a chredyd;
- cysylltiadau gwleidyddol.
Er gwaethaf unrhyw wrthdaro gwleidyddol, datblygodd cysylltiadau masnach rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen ar raddfa fwy neu lai. Yn economaidd, roedd y gwledydd hyn yn bartneriaid masnachu posibl. Roedd angen deunyddiau crai ar yr Almaen ar gyfer diwydiant; yr Undeb Sofietaidd, yn yr amodau o ailadeiladu'r economi a ddinistriwyd gan y rhyfel cartref yn gyntaf, ac yna dechrau diwydiannu, roedd angen offer peiriannol, offer a thechnolegau. Roedd y sefyllfa economaidd a gwleidyddol yn peri tasgau anodd i'r Undeb Sofietaidd greu diwydiant (crewyd diwydiannau cyfan o'r dechrau) dan amodau gofodau helaeth a phrinder technoleg ac offer.
Nid oedd yr Almaen yn wynebu tasgau llai anodd. Roedd un ohonynt, ond ymhell o'r unig un, yn datrys mater cyflenwadau deunydd crai. Yn ôl yr ymchwilydd Almaeneg B. Müller-Hillebrand:
Ar gyfer deunyddiau crai, roedd dibyniaeth ar fewnforion tua 33%. Yn y diwydiant metelegol, mynegwyd cymhareb y defnydd o fwyn domestig i'r defnydd o fwyn wedi'i fewnforio fel 1:3. Ar gyfer nifer o fetelau anfferrus, roedd dibyniaeth ar wledydd tramor yn uchel iawn; er enghraifft, ar gyfer plwm roedd yn 50%, ar gyfer copr - 70%, ar gyfer tun - 90%, ar gyfer alwminiwm (bocsit) - 99%. Roedd y ddibyniaeth hefyd yn arwyddocaol iawn ar gyfer olewau mwynol (65%), rwber (dros 85%) a deunyddiau crai ar gyfer y diwydiant tecstilau (tua 70%).
... Yn ogystal, ers 1938, dechreuodd marchnad y byd deimlo effaith nifer o fesurau cyfyngol a gymerwyd gan yr Unol Daleithiau a Lloegr er mwyn atal yr Almaen rhag prynu deunyddiau crai strategol.
Diolch i ddangosyddion ansawdd sylweddol well diwydiant milwrol yr Almaen o'i gymharu â phwerau eraill, crëwyd ymddangosiad cyflwr delfrydol lluoedd arfog yr Almaen yn ystod amser heddwch. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, nid oedd yr Almaen yn barod i ymladd rhyfel hir yn llwyddiannus gyda phwerau gwych a oedd â photensial milwrol ac economaidd uwch. 90
Roedd y rhesymau dros ryngweithio economaidd rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd yn fwy na difrifol. Roedd gan bob ochr ddiddordeb yn hyn.
__________________________________________
Gwybodaeth gryno
Cysylltiadau masnach rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen yn yr 20au a'r 30au.
Dechreuodd y cysylltiadau gwleidyddol ac economaidd ar ôl y rhyfel rhwng yr Almaen a'r RSFSR gyda'r cytundeb a lofnodwyd ar Ebrill 16, 1922 yn Rapallo. Adferodd y ddwy ochr gysylltiadau diplomyddol, gan ymwrthod yn llwyr â'r holl golledion milwrol ac anfilwrol a threuliau milwrol. Yn ôl y cytundeb, roedd yr Almaen yn cydnabod gwladoli holl eiddo preifat a gwladwriaeth yr Almaen yn yr RSFSR, a hefyd yn canslo holl ddyledion tsaraidd. Yn ogystal, cyflwynodd y cytundeb egwyddor y genedl fwyaf ffafriol mewn cysylltiadau masnach rhwng yr Almaen a'r RSFSR (yr Undeb Sofietaidd ar y pryd).
Ar 12 Hydref, 1925, llofnodwyd y cytundeb masnach Almaeneg-Sofietaidd cyntaf, a oedd yn ei gwneud hi'n bosibl ffurfio cysylltiadau masnach rhwng y ddwy wlad ar sail gytundebol. Sefydlwyd y Reichsmark fel yr uned ariannol mewn aneddiadau Almaeneg-Sofietaidd. Denodd yr Undeb Sofietaidd, trwy ei thaith fasnach yn Berlin, fenthyciadau i osod archebion Sofietaidd yn yr Almaen. Roedd allforion yr Almaen i'r Undeb Sofietaidd yn cynyddu'n gyson.
Cynrychiolwyr y ddirprwyaeth Almaenig a Sofietaidd yn Rapallo yn 1922. Yn y canol mae Karl Joseph Wirth a Georgy Chicherin.
Yn yr un 1925, rhoddodd yr Almaen fenthyciad tymor byr o 100 miliwn o Reichsmarks i'r Undeb Sofietaidd; ym mis Ebrill 1926, agorodd yr Almaen linell gredyd i'r Undeb Sofietaidd yn y swm o 300 miliwn o Reichsmarks am gyfnod o 4 blynedd. Ym 1931, rhoddodd yr Almaen eto i'r Undeb Sofietaidd fenthyciad (yn ymwneud â phrynu offer) yn y swm o 300 miliwn o Reichsmarks ac am gyfnod o 21 mis. Cyfanswm y benthyca a gyrhaeddwyd yn 1925-1931. 700 miliwn o Reichsmarks.
Gyda dyfodiad y Dirwasgiad Mawr, dim ond cynyddu wnaeth y fasnach rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd. Mae hyn, ymhlith pethau eraill, oherwydd y diwydiannu a ddechreuodd yn yr Undeb Sofietaidd. Felly ym 1930, mewnforiwyd nwyddau Almaeneg gwerth 430.6 miliwn o Reichsmarks i'r Undeb Sofietaidd, ac allforiwyd nwyddau gwerth 436.5 miliwn o Reichsmarks i'r Almaen. A daeth 1931 yn flwyddyn uchaf erioed yn hanes trosiant masnach rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen - roedd yn gyfanswm o 1,066 miliwn o Reichsmarks (gydag allforion i'r Almaen yn 303.5 miliwn o Reichsmarks a mewnforion i'r Undeb Sofietaidd yn 762.7 miliwn o Reichsmarks).
Yn ôl: Hehn, Paul N.
Am nifer o resymau, ym 1932 gostyngodd cyfanswm y trosiant masnach rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen i 896.7 miliwn o Reichsmarks. O'r rhain, dim ond 270.9 miliwn o Reichsmarks oedd yn allforion yr Undeb Sofietaidd i'r Almaen. Ac ym 1933, gostyngodd trosiant masnach bron i hanner yn gyffredinol i 476.2 miliwn o Reichsmarks (282.2 miliwn o fewnforion Reichsmarks a 194 miliwn o allforion Reichsmarks o'r Undeb Sofietaidd).
Gyda'r Blaid Sosialaidd Genedlaethol yn dod i rym yn yr Almaen, dirywiodd y berthynas wleidyddol â'r Undeb Sosialaidd yn fawr. Adlewyrchwyd hyn yn nhrosiant masnach y ddwy wlad, a ddechreuodd ym 1935 i ddisgyn yn is na throsiant masnach UDA, Prydain Fawr a hyd yn oed gwledydd fel Gwlad Belg a'r Iseldiroedd.
Yn ôl y data a gyflwynwyd, mae gostyngiad cyson yn y trosiant masnach rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen (yn 1938, mewn gwirionedd roedd yn agos at gyfaint y trosiant masnach rhwng yr Almaen a Latfia). Mae'n werth nodi hefyd y cynnydd mewn trosiant masnach rhwng yr Almaen a Gwlad Pwyl (gyda Danzig) yn 1937-1938. Hyd yn oed yng nghyd-destun cysylltiadau gwaethygol ym 1939, cynyddodd Gwlad Pwyl y fasnach gyda'r Almaen.
Yng nghyd-destun sefydlu cynhyrchu milwrol yn yr Almaen, cynyddodd y prinder deunyddiau crai. Er budd y ddwy ochr, ar Ebrill 4, 1935, llofnododd yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd gytundeb benthyciad. At hynny, nid oedd gwahaniaethau gwleidyddol yn rhwystro hyn o gwbl. Enw’r cytundeb oedd “Pedwerydd Gweithred Credyd. Trafodiad Arbennig 1935." O dan y cytundeb hwn, rhoddwyd benthyciad i'r Undeb Sofietaidd yn y swm o 200 miliwn o Reichsmarks. Gellid defnyddio'r benthyciad i brynu nwyddau Almaenig tan Mehefin 30, 1937. Roedd yr archebion yn cynnwys offer ar gyfer ffatrïoedd, cynhyrchion trydanol, peiriannau, offer ar gyfer y diwydiannau olew a chemegol, offer labordy, a cherbydau. Roedd hyn hefyd yn cynnwys cymorth technegol. Darparwyd y benthyciad ar gyfradd llog o 5% a gyda thaliadau i ddechrau ymhen pum mlynedd. Roedd y benthyciad i fod i gael ei ad-dalu o 1940 i 1943 (erbyn Mehefin 22, 1941, nid oedd yr Undeb Sofietaidd wedi dechrau ad-dalu'r benthyciad hwn ac fe'i dilëwyd yn naturiol gan ddechrau'r rhyfel). O'r cronfeydd credyd, dim ond 151 miliwn o Reichsmarks a ddefnyddiodd yr Undeb Sofietaidd.
Mae'r Almaen wedi bod yn ymdrechu i drafod cytundeb masnach newydd. Terfynwyd cytundeb o'r fath ar 1 Mawrth, 1938. Rhagwelwyd mai terfyn uchaf trosiant masnach fyddai lefel 1934-1935. Ar gyfer rhai eitemau, cynyddodd cyflenwadau. Ar Rhagfyr 19, 1938, estynwyd y cytundeb hwn am flwyddyn arall. Yn ogystal, cynhaliwyd trafodaethau ysbeidiol ynghylch benthyciad newydd i'r Undeb Sofietaidd. Ond eto i gyd, nid oedd y cytundebau hyn yn adfywio'r cysylltiadau masnach rhwng y ddwy wlad yn fawr. Er na ddaeth masnach rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen i ben.
__________________________________________
Felly, cysylltiadau masnach oedd y llinell ar gyfer cynnal cysylltiadau Almaeneg-Sofietaidd yn gyson. Gyda meddiannaeth y Weriniaeth Tsiec gan yr Almaen, daeth y cysylltiadau hyn hyd yn oed yn fwy dwys a chymhleth. Y ffaith yw bod Tsiecoslofacia wedi dyrannu benthyciad i'r Undeb Sofietaidd ym 1935 i archebu cynhyrchion o'i ffatrïoedd milwrol Skoda. Yn ogystal, ymrwymodd yr Undeb Sofietaidd i gytundebau gyda Skoda i gyflawni rhai gweithiau. Gyda meddiannaeth y Weriniaeth Tsiec, dechreuodd yr Almaenwyr greu rhwystrau wrth weithredu pryniannau, er gwaethaf i Hitler gyhoeddi archddyfarniad ar Fawrth 22 yn cadarnhau dilysrwydd hen gytundebau Tsiecoslofacia. Yn hyn o beth, ar Ebrill 5, 1939, rhoddodd Litvinov gyfarwyddiadau i gynrychiolydd llawn-potensial yr Undeb Sofietaidd yn yr Almaen A. Merekalov (127):
Genyn. Mae Barkhausen, cynrychiolydd o orchymyn yr Almaen, yn rhwystro cwmni Skoda yn Tsiecoslofacia rhag cyflawni ein dau gontract dyddiedig Ebrill 6, 1938 ar gyfer cynhyrchu prototeipiau a lluniadau o systemau magnelau a'r contract ar gyfer gofaniadau o systemau magnelau dyddiedig Mehefin 20, 1938, ac nid yw ychwaith yn caniatáu ein comisiwn o beirianwyr i ffatrïoedd. Ar yr un pryd, gen. Mae Barkhausen yn ein hatal rhag danfon dau wn gwrth-awyren a dyfais rheoli tân magnelau a weithgynhyrchwyd eisoes o dan y contract.
Cysylltwch â'r Weinyddiaeth Materion Tramor a mynnu cyfarwyddiadau ar unwaith i atal gweithredoedd o'r fath sy'n atal Skoda rhag cyflawni ei rwymedigaethau o dan y cytundebau a grybwyllwyd, y gwnaethom flaensymiau a thaliadau rheolaidd yn unol â hwy.
Ar Ebrill 18, anerchodd A. Merekalov E. Weizsäcker (Ysgrifennydd Gwladol Gweinyddiaeth Dramor yr Almaen) ar y mater hwn (128):
Ar ôl gwrthod ymgais Weizsäcker i symud y mater i lefel y cysylltiadau masnachol rhwng y daith fasnach a Skoda, gan nodi ymyrraeth uniongyrchol awdurdodau milwrol yr Almaen, gofynnais am gael gwared ar yr anghysondebau ar fyrder a sicrhau bod Skoda yn cyflawni ei rwymedigaethau. Ar ôl mynegi’r syniad mai rhai dros dro oedd y mesurau hyn, addawodd Weizsäcker astudio’r cwestiwn a’r ateb, gan nodi’n jokingly: sut allwch chi ildio’r gynnau pan fo’r cwestiwn yn ymwneud â chytundeb awyr.
Ond ar yr un pryd, adroddodd E. Weizsäcker i A. Merekalov (128):
Mae gan yr Almaen wahaniaethau gwleidyddol sylfaenol â'r Undeb Sofietaidd. Eto i gyd, mae hi eisiau datblygu cysylltiadau economaidd ag ef.
Mae geiriau E. Weizsäcker yn ddadlennol iawn. Parhaodd yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen yn bartneriaid economaidd posibl, er gwaethaf unrhyw wrthddywediadau gwleidyddol.
Ar Fai 3, disodlodd V. Molotov Litvinov fel Commissar y Bobl y Commissariat Materion Tramor. Roedd llawer o lywodraethau tramor yn gweld hyn fel gwyriad oddi wrth y polisi cyd-ddiogelwch yr oedd Litvinov wedi'i ddilyn. Roedd yr Almaenwyr hefyd yn gweld hwn fel cyfle i berswadio'r Undeb Sofietaidd i gymryd safle mwy derbyniol ganddynt. Ond mae dogfennau a thrafodaethau yn cadarnhau bod y cyfarwyddiadau a osodwyd gan Litvinov (er ei bod yn well dweud mai penderfyniad y llywodraeth Sofietaidd oedd hwn, ac nid Litvinov yn benodol) yn parhau. Yn awr yr oedd V. Molotov yn cyd-drafod â Phrydain Fawr a Ffrainc i derfynu cydgytundeb. Disgrifir hyn yn yr adrannau blaenorol. Felly mae llinell ymddygiad cyffredinol yr Undeb Sofietaidd mewn polisi tramor wedi'i chadw.
Ar yr un pryd, mae unrhyw newid ym mhennaeth yr adran polisi tramor o bosibl yn agor ffenestr o gyfleoedd newydd. Credai'r Almaenwyr fod y fath ffenestr o gyfle wedi agor iddynt gyda dyfodiad V. Molotov. O lythyr gan G. Astakhov (USSR Chargé d'Affaires yn yr Almaen) at V. Molotov ar Fai 6 (129):
O ran yr Almaenwyr, heb guddio eu diddordeb yn y newid sydd wedi digwydd a cheisio, yn bennaf drwy ddewis dyfyniadau o bapurau newydd Saesneg-Ffrangeg a gohebiaeth o Lundain a Pharis, i greu argraff o’r tebygolrwydd o dro yn ein polisi yn y synnwyr eu bod yn dymuno (gwyriad o ddiogelwch ar y cyd, ac ati).), Maent, gydag ychydig eithriadau, yn ymatal rhag asesiad uniongyrchol ac mae'n well ganddynt gyfyngu eu hunain i gyflwyno data ffeithiol (weithiau ffug), a gyflwynir, fodd bynnag, mewn gweddol ffurf gywir.
Rhoddwyd eich cofiant yn eithaf gweddus (ar gyfer amodau lleol, wrth gwrs) yn y Völkischer Beobachter swyddogol, yn ogystal â neges am ddileu sensoriaeth ar gyfer incors. Fel arfer mae pob neges amdanom yn cael ei roi yma gan ychwanegu cam-drin amrwd, rhywbeth y tro hwn mae'r wasg yn ymatal rhag gwneud. Ond hyd yn hyn, wrth gwrs, nid yw hyn i gyd yn darparu sail ar gyfer unrhyw gasgliadau pellgyrhaeddol.
Ddiwrnod ynghynt, ar Fai 5, gwahoddodd pennaeth adran polisi economaidd Dwyrain Ewrop yng Ngweinidogaeth Dramor yr Almaen, K. Schnurre, y Cynrychiolydd Llawn-alluog A. Merekalov i'r weinidogaeth. (130):
Gwahoddodd fi i swyddfa Schnurre a dywedodd, yn unol â’n nodyn ar y cytundebau rhwng y daith fasnach ym Mhrâg a ffatri Skoda, fod llywodraeth yr Almaen yn credu bod yn rhaid cyflawni’r cytundebau hyn. Rhoddwyd cyfarwyddiadau perthnasol i'r awdurdodau milwrol a ffatri Skoda. Mae’n gofyn imi ddwyn hyn i’ch sylw, gan sicrhau na ragwelir unrhyw rwystrau i gyflawniad y cwmni o’i rwymedigaethau o hyn ymlaen.
Cafodd y mater gyda gorchmynion Sofietaidd i’r ffatri Skoda ei ddatrys, “rhoddwyd cyfarwyddiadau i’r awdurdodau milwrol a ffatri Skoda.” Beth ataliodd hyn rhag cael ei wneud yn gynharach (wedi'r cyfan, ar Ebrill 17, fe wnaeth ochr yr Almaen addo datrys y sefyllfa)? Mae’n amlwg mai cam gwleidyddol oedd hwn.
Yng nghyd-destun anecsiad y Weriniaeth Tsiec i'r Almaen, roedd angen ad-drefnu'r daith fasnach Sofietaidd a leolwyd yno. Roedd cydweithrediad milwrol-economaidd gyda'r Weriniaeth Tsiec yn bwysig iawn i'r Undeb Sofietaidd. Caniataodd cyfadeilad milwrol-diwydiannol Tsiec i'r Undeb Sofietaidd gael technolegau milwrol newydd yr oedd eu hangen arno. Cyflwynwyd cynnig i ochr yr Almaen i ad-drefnu’r daith fasnach ym Mhrâg yn gangen o daith fasnach yn Berlin. Ar yr un pryd, cadwyd yr holl hawliau y darparwyd ar eu cyfer yng nghytundeb masnach 1935 rhwng yr Undeb Sofietaidd a Tsiecoslofacia. Cyfarfu K. Schnurre â G. Astakhov ar Fai 15 ac addawodd gyfleu'r cynigion Sofietaidd i awdurdodau uwch, gan ddweud "bydd y mater yn cael ei ddatrys yn gadarnhaol."
1. A. Merekalov cynrychiolydd llawn potensial yr Undeb Sofietaidd yn yr Almaen yn 1938-1939. 2. G. Astakhov, Charge d'Affaires yr Undeb Sofietaidd yn yr Almaen yn 1937-1939. 3. A. Shkvartsev, cynrychiolydd llawn-potensial yr Undeb Sofietaidd yn yr Almaen yn 1939-1940.
Yna K. Schnurre (131):
Cyffyrddiadau ar y pwnc o wella cysylltiadau Sofietaidd-Almaeneg. Mewn ymateb i’m sylw, er ein bod yn cydnabod y newid yn naws y wasg er gwell, nad oes gennym unrhyw ddata o hyd i siarad am newid radical ym mholisi’r Almaen, mae Schnurre yn dechrau sicrhau nad oes gan yr Almaen unrhyw ddyheadau ymosodol tuag at y Undeb Sofietaidd ac yn gofyn beth sydd ei angen er mwyn chwalu ein diffyg ymddiriedaeth. Atebaf mai mater i lywodraeth [yr Almaen] yw creu awyrgylch gwahanol mewn cysylltiadau, ond ni fyddwn byth yn cilio rhag y posibilrwydd o welliant os bydd yr ochr arall yn dangos parodrwydd o'r fath.
Felly, ar Fai 15, 1939, dechreuodd ochr yr Almaen am y tro cyntaf (ni wnes i ddod o hyd i unrhyw ddogfennau eraill) i siarad am wella cysylltiadau Almaeneg-Sofietaidd. Yr Almaen a ddechreuodd wella'r berthynas â'r Undeb Sofietaidd. Yn amlwg, roedd yr ateb i'r problemau gyda gorchmynion Sofietaidd ar gyfer Skoda yn cael ei bennu gan yr union awydd hwn. Dechreuodd naws y wasg Almaenig ynghylch yr Undeb Sofietaidd newid - Mai 1939. Dim ond o dan orchmynion oddi uchod y mae hyn yn bosibl. Fel y dywedodd G. Astakhov wrth K. Schnurre, “mae creu awyrgylch gwahanol mewn perthynas yn dibynnu ar ochr yr Almaen.”
Roedd ochr yr Almaen yn awr yn ceisio gwella'r berthynas â'r Undeb Sofietaidd. Sut y gellir esbonio hyn? Beth sy'n hysbys am y sefyllfa yn yr Almaen:
- Parhaodd Gwlad Pwyl gyda materion Danzig a'r ffordd alldiriogaethol trwy goridor Gwlad Pwyl (ar Fawrth 26, ymatebodd Gwlad Pwyl yn negyddol i gynigion yr Almaen);
- Ar Ebrill 3, dechreuodd yr Almaen baratoi ar gyfer ateb milwrol i'r mater Pwylaidd. Y dyddiad yr oedd y lluoedd arfog yn barod ar gyfer ymosodiad oedd Medi 1, 1939;
- Rhoddodd Ffrainc a Phrydain Fawr warantau i wladwriaeth Bwylaidd ar Fawrth 31. Mae hyn yn golygu y gallai'r rhyfel ddechrau ar ddau ffrynt i'r Almaen.
Roedd yr Almaen yn awyddus i ddarganfod a fyddai Ffrainc a Phrydain Fawr yn ei wrthwynebu. Bydd hyn yn pennu pwy i ganolbwyntio'r prif rymoedd yn eu herbyn. Byddai gweithredu pendant gan Ffrainc a Phrydain Fawr wedi atal yr Almaen rhag ymosodedd. Yn y trafodaethau pencadlys Eingl-Ffrengig yng ngwanwyn 1939, penderfynwyd pe byddai rhyfel, y byddai Prydain Fawr a Ffrainc yn ei cham cyntaf yn cyfyngu eu hunain i fesurau economaidd yn unig yn erbyn yr Almaen, h.y. gwarchae. Er bod buddiannau cenedlaethol Ffrainc yn gofyn am weithredu ar unwaith yn erbyn y rhan wannach o'r milwyr Almaenig, a oedd yn brin o danciau a'r rhan fwyaf o awyrennau. O ganlyniad, ar ôl ildio ei holl gynghreiriaid go iawn, gorfodwyd Ffrainc i ymladd yr Almaen un-i-un ac ar ei thiriogaeth ei hun.
Roedd yr Almaen yn gwybod am gynlluniau'r Cynghreiriaid ers iddi gynllunio'r prif ymosodiad ar Wlad Pwyl. Caniatawyd i'r Almaen wneud Gwlad Pwyl yn dalaith iddi. Ond roedd tiriogaeth Gwlad Pwyl yn cynnwys tiroedd gorllewin Wcrain a Belarwseg a hawliwyd gan yr Undeb Sofietaidd. Creodd meddiannu'r ardaloedd hyn wrthdaro posibl rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd.
Byddai'r Almaen wedi malu Gwlad Pwyl, doedd neb yn amau hynny. Ond y cwestiwn oedd: beth nesaf? Mae'r Almaen eisoes wedi'i lleoli rhwng Ffrainc a'r Undeb Sofietaidd. Os bydd yr Almaen yn penderfynu cyfarwyddo streic yn erbyn pwerau'r Gorllewin, yna mae angen datrys materion dadleuol gyda'r Undeb Sofietaidd. Ond yn yr achos hwn, mae angen dod i gytundeb gyda'r Undeb Sofietaidd ar diriogaethau Pwylaidd. Ac nid yn unig ar eu cyfer. Roedd cytundeb o'r fath yn gofyn am welliant sylweddol yn y berthynas rhwng yr Almaen a'r Sofietiaid. Y sail ar gyfer oedd cysylltiadau economaidd.
Dechreuodd yr Almaen hyrwyddo mater gwella cysylltiadau trwy ei llysgennad i'r Undeb Sofietaidd. Ar 28 Mehefin, dywedodd F. Schulenburg, mewn sgwrs â V. Molotov (132):
Bod llywodraeth yr Almaen eisiau nid yn unig normaleiddio, ond hefyd gwella ei chysylltiadau â'r Undeb Sofietaidd. Ychwanegodd ymhellach fod y datganiad hwn, a wnaed ganddo ar ran Ribbentrop, wedi derbyn cymeradwyaeth Hitler.
Cymeradwyodd Hitler yn bersonol wella'r berthynas rhwng yr Almaen a'r Sofietiaid. A digwyddodd yr holl ddigwyddiadau hyn ar ei fenter. Mae hyn yn ymwneud â'r cwestiwn pwy oedd ysgogydd y cytundeb diffyg ymosodedd rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd. Y cychwynnwr oedd yr Almaen, mae'r dogfennau'n dangos hyn yn glir (rwy'n argymell darllen y dogfennau a nodir yma yn llawn - rhoddir y dogfennau ar ddiwedd y llyfr).
Roedd yn anodd gwella'r berthynas rhwng yr Almaen a'r Sofietiaid. Mae gormod o “gamddealltwriaeth” wedi cronni. Mae nifer o ymosodiadau yn y wasg Almaenig, y Cytundeb Gwrth-Comintern, treiddiad milwrol yr Almaen i wledydd y Baltig a datganiadau ymosodol cyson gan elitaidd y Natsïaid yn erbyn yr Undeb Sofietaidd.
Sicrhaodd V. Schulenburg V. Molotov nad oedd gan yr Almaen unrhyw gynlluniau ymosodol tuag at yr Undeb Sofietaidd, bod y Cytundeb Gwrth-Comintern wedi’i gyfeirio yn erbyn Prydain Fawr (sut?) a bod cytundebau â gwledydd y Baltig yn “gyfraniad rhad ac am ddim i achos heddwch” (geiriad diddorol). (132):
Pan ofynnais sut y dychmygodd y llysgennad y posibiliadau o wella'r berthynas rhwng yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd, atebodd Schulenburg fod yn rhaid inni fanteisio ar bob cyfle i ddileu anawsterau ar y llwybr i wella cysylltiadau.
Yn y sgwrs, gofynnodd V. Molotov i ochr yr Almaen sut yr oeddent yn dychmygu gwella cysylltiadau. (132):
Ar ddiwedd y sgwrs, gofynnodd Schulenburg eto i “gymedroli” ein gwasg, gan yr honnir bod y wasg Almaenig eisoes yn ymddwyn yn eithaf cynhyrfus mewn perthynas â'r Undeb Sofietaidd.
Ar 26 Gorffennaf, roedd K. Schnurre yn fwy agored gyda G. Astakhov, gan dynnu sylw at fanteision gwella cysylltiadau ar gyfer yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd (133):
Gofynnais i Schnurre a oedd yn hollol siŵr bod pob un o’r uchod nid yn unig yn safbwynt personol iddo, ond hefyd yn adlewyrchu teimladau’r sfferau uwch.
A ydych yn meddwl mewn gwirionedd, atebodd, y byddwn yn dweud hyn i gyd wrthych heb gyfarwyddiadau uniongyrchol oddi uchod? Pwysleisiodd ymhellach mai dyma'n union safbwynt Ribbentrop, sy'n gwybod yn union feddyliau'r Fuhrer.
Mewn ymateb i’m sylw nad ydym yn hyderus bod y newid arfaethedig ym mholisi’r Almaen yn ddifrifol, nad yw’n fanteisgar ac wedi’i gyfrifo ar gyfer y tymor hir, atebodd Sh [nurre]:
– Dywedwch wrthyf, pa dystiolaeth ydych chi ei heisiau? Rydym yn barod i brofi yn ymarferol y gallwn ddod i gytundeb ar unrhyw faterion a rhoi unrhyw warantau. Ni allwn ddychmygu y byddai’n fuddiol i’r Undeb Sofietaidd gymryd ochr Lloegr a Gwlad Pwyl, tra bod pob cyfle i ddod i gytundeb â ni. Os oes gan y llywodraeth Sofietaidd awydd i siarad o ddifrif ar y pwnc hwn, yna gallwch glywed datganiad o'r fath nid yn unig oddi wrthyf, ond gan swyddogion llawer uwch.
Mewn ymateb i’m sôn am ehangu’r Almaen i daleithiau’r Baltig a Rwmania, dywedodd Sh [nurre]:
- Nid yw ein gweithgareddau yn y gwledydd hyn yn torri eich diddordebau mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag, pe bai’n dod i sgyrsiau difrifol, yna haeraf y byddem yn cyfarfod â’r Undeb Sofietaidd yn llawn hanner ffordd yn y materion hyn. Dylai Môr y Baltig, yn ein barn ni, gael ei rannu. O ran gwledydd y Baltig yn benodol, rydym yn barod i ymddwyn tuag atynt yr un ffordd â thuag at Wcráin. Fe wnaethom roi'r gorau i unrhyw dresmasiadau ar yr Wcrain yn llwyr (ac eithrio'r rhannau a oedd yn flaenorol yn rhan o Awstria-Hwngari, y mae'r sefyllfa'n aneglur yn eu cylch). Byddai’n haws fyth dod i gytundeb ynglŷn â Gwlad Pwyl...
Gan deimlo bod y sgwrs yn dechrau mynd yn rhy bell, fe’i troais at bynciau mwy cyffredinol, gan siarad am ddyheadau’r Almaen i’r Wcráin a Rwsia yn gyffredinol, a nodir yn Mein Kampf, lle mae Lloegr yn cael ei hystyried yn gynghreiriad i’r Almaen.
- Nid yw'r Fuhrer yn ystyfnig, ond mae'n rhoi ystyriaeth berffaith i bob newid yn sefyllfa'r byd. Ysgrifennwyd y llyfr 16 mlynedd yn ôl dan amodau cwbl wahanol. Nawr mae'r Fuhrer yn meddwl yn wahanol. Y prif elyn yn awr yw Lloegr. Yn benodol, crëwyd sefyllfa hollol newydd yn Nwyrain Ewrop o ganlyniad i gwymp cyfeillgarwch Almaeneg-Pwylaidd.
Codais fater Japan, gan ddweud nad oedd yn gwbl glir i mi pam y cytunodd yr Almaen i gyfeillgarwch â Japan, er gwaethaf y ffaith bod gan Tsieina farchnad gapacious a chronfeydd enfawr o ddeunyddiau crai sydd eu hangen ar yr Almaen, a chyfeillgarwch â Japan hefyd. fel gyda'r Eidal, ni fydd yn rhoi unrhyw beth sy'n werthfawr yn economaidd i'r Almaen.
Atebodd Schnurre hyn yn anfoddog iawn, fel pe bai'n ei gwneud yn glir bod fy nghwestiwn yn taro man dolurus.
- Mae cyfeillgarwch â Japan yn ffaith. Ond credwn nad yw hyn yn rhwystr i sefydlu cysylltiadau cyfeillgar rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen. Yn ogystal, mae'n ymddangos i ni y gall y berthynas rhwng yr Undeb Sofietaidd a Japan hefyd newid er gwell.
Dyfynnaf yn benodol ddyfyniadau mor fawr o ddogfennau fel y gall pawb farnu'r digwyddiadau sy'n digwydd yn seiliedig ar ddogfennau penodol, gan adlewyrchu gwir ysbryd yr oes. Roedd yr Almaen yn barod i gytuno ar bob mater a rhoi unrhyw warantau. Mae hyn yn dangos ei ddiddordeb mawr mewn cytundeb posibl gyda'r Undeb Sofietaidd. Er mwyn cytundeb, roedd yr Almaen yn barod i dorri'r Cytundeb Gwrth-Comintern gyda Japan (cytunodd y pleidiau i beidio â thrafod gyda'r Undeb Sofietaidd). Gyda'r cytundeb hwn, fe ddisodlodd yr Almaen ei chynghreiriad Japan, a oedd bryd hynny'n cynnal rhyfeloedd ar raddfa lawn yn Khalkhin Gol.
– – Diwedd y dyfyniad – –
Cysylltiadau
[1] 1941 – gwersi a chasgliadau. – M.: Voenizdat, 1992. – P. 52-53.
[2] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[3] Wedi cael gweithrediadau tanc G.. – M.: Voenizdat, 1961. – P. 33-34.
[4] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Y Cyhoeddwr Milwrol, 1968-1971.
[5] Wedi cael G. Gweithrediadau tanc. – M.: Voenizdat, 1961. – P. 33-34.
[6] Manstein E. Colli buddugoliaethau. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. - M.: DEDDF; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – tt. 161-164.
[7] Dyddiadur rhyfel Halder F.. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Y Cyhoeddwr Milwrol, 1968-1971.
[8] AP RF, f. 3, op. 64. d. 675, tt. 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-year/1568-171-12-1940
[9] 1941: Mewn 2 lyfr. / Comp. L. E. Reshin ac eraill; Ed. V.P. Naumova; Mynediad Celf. acad. A.N.Yakovleva. – M.: Sefydliad Rhyngwladol “Democratiaeth”, 1998. – T. 500.
[10] https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[11] 1941. – M.: MF “Democratiaeth”, 1998. – P. 484-498. Roedd gan y ddogfen y teitl a ganlyn: “Nodyn gan Bennaeth Staff KOVO ar benderfyniad Cyngor Milwrol Ffrynt y De-orllewin ar y cynllun lleoli ar gyfer 1940”; TsAMO RF f. 16, op. 2951, d. 239, l..244-277. Copi ardystiedig. Cyhoeddwyd y ddogfen fel un heb rif na dyddiad (yn lle dyddiad dywedwyd “dim hwyrach na Rhagfyr 1940”).
[12] Anfilov VA Yn erbyn hanes. // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (Ionawr 27). — Rhif 14; Svetlishin NA. Camau serth tynged. – Khabarovsk: 1992 – T. 57-58.
[13] Anfilov VA Yn erbyn hanes. // Nezavisimaya Gazeta, – 2000 (Ionawr 27). - Rhif 14.
[14] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
[15] Cylchgrawn hanes milwrol. – 1989. – Rhif 3. — P. 64-65.
[16] Ibid., tt. 64-65.
[17] Cylchgrawn hanes milwrol. – 1989. – Rhif 3. — P. 64-65.
[18] Ibid., tt. 64-65.
[19] Manstein E. Colli buddugoliaethau. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. — M.: DEDDF; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – T. 185.
[20] Ibid., tt. 186-187.
[21] 1941: Mewn 2 lyfr. Llyfr 2 – M.: Sefydliad Rhyngwladol “Democratiaeth”, 1998. – t. 501.
[22] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[23] Chuev F.A. “Cant pedwar deg o sgyrsiau gyda Molotov: O ddyddiadur F. Chuev.” – M.: TERRA, 1991 – T. 22.
[24] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2014-599-21-1941
[25] “...dinistrio Rwsia yng ngwanwyn 1941.” (A. Hitler, Gorffennaf 31, 1940): Dogfennau o wasanaethau cudd-wybodaeth yr Undeb Sofietaidd a'r Almaen. 1937-1945", Cyf. Yampolsky V.P. - M.; maes Kuchkovo, 2008. – P. 517-518; http://bdsa.ru/persons-mabwysiadwyd-by-Stalin/1926-1941-1105
[26] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 2./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – (atgofion o M. Purkaev); TsAMO RF f. 15, op. 178612, rhif 44, l. 198-209.
[27] Dyletswydd y Milwr Rokossovsky K.K. – M.: Voenizdat, 1997. – t.32.
[28] Penderfyniad Cyngor Gweinidogion yr Undeb Sofietaidd Rhif 664 dyddiedig 26 Mawrth, 1946 // Izvestia. 1946. Mawrth 27.
[29] Profiad o feddygaeth Sofietaidd yn Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945: Mewn 35 cyfrol M., 1949-1955.
[30] Yr wyf yn ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 1. / Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – P. 6.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 159. ; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 161.
[31] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 1. / Comp., author. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – P. 7.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. d. 45. l. 54.
[32] Ibid., a. 9. ; TsAMO RF f. 15. op. 178612. d. 45. l. 62-88.
[33] Amlinelliad strategol o'r Rhyfel Mawr Gwladgarol 1941-1945. - M.: Voenizdat, 1961.
[34] TsAMO RF F. 15. Op. 977441. D. 2, 3 .
[35] Cylchgrawn hanes milwrol. – 1989. – Rhif 3. — P. 62-69; Rhif 5. — P. 23-30.
[36] Ysgrifennaf o'm cof yn unig... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol / Comp., author. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017.
[37] 1941 – gwersi a chasgliadau. – M.: Y Cyhoeddwr Milwrol – 1992. – Atodiad 19.
[38] Yr wyf yn ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 2./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – (atgofion o V. Simvolokov); TsAMO RF f. 15, op. 178612, rhif 44, l. 58-63.
[39] Yr wyf yn ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 1./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – (atgofion o P. Afanasyev).
[40] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[41] Manstein E. Colli buddugoliaethau. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. — M.: DEDDF; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – T. 185.
[42] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[43] Manstein E. Colli buddugoliaethau. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. — M.: DEDDF; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. – T. 186.
[44] 1941: Mewn 2 lyfr. Llyfr 1./ Comp. L. E. Reshin ac eraill; Ed. V.P. Naumova; Mynediad Celf. acad. A.N.Yakovleva. – M.: Sefydliad Rhyngwladol “Democratiaeth”, 1998. – t. 433
[45] Ibid.
[46] Guderian G. Memoirs of a Soldier. – Smolensk: Rusich, 1999. – P. 208.
[47] Ibid., tt 408-416.
[48] Cylchgrawn Hanes Milwrol, 1989, Rhif 3. — P. 65 .
[49] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 2./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – (atgofion o M. Purkaev); TsAMO RF f. 15, op. 178612, rhif 44, l. 198-209.
[50] Ibid.
[51] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 2./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – (atgofion o G. Sherstyuk); TsAMO RF f. 15, op. 178612, rhif 50, l. 111-121.
[52] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 2./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – (atgofion o P. Novichkov); TsAMO RF f. 15, op. 725588, rhif 13, l. 210-233.
[53] Cylchgrawn Hanes Milwrol, 1989. – Rhif 5. — P. 27 .
[54] Cherevichenko Ya. Pobl. Buddugoliaeth. 1941 - 1945: Erthyglau. Traethodau. Atgofion. / Lluniwyd gan Danishevsky I. M., Taratuta Zh. Llyfr. 1. – 2il arg., ychwanegu. – M.: Politizdat, 1983. – 231 t.
[55] Ibid.
[56] Pokryshkin A.I. Awyr rhyfel. – M.: Voenizdat, 1980. – P. 5-15.
[57] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig ... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 1./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – P. 428 (atgofion o A. Kislitsyn); TsAMO RF, f. 15, op. 725588, 29, l. 39-46.
[58] “Gweithrediadau brwydro yn erbyn 29ain adran danciau yr 11eg corfflu mecanyddol.” Cedwir yr atgofion yng nghronfeydd Amgueddfa Hanesyddol ac Archeolegol Talaith Grodno. Ysgrifennwyd y llawysgrif ym mis Tachwedd 1965 ar gais staff yr amgueddfa.
[59] Rwy'n ysgrifennu o'm cof yn unig... Penaethiaid y Fyddin Goch am drychineb dyddiau cyntaf y Rhyfel Mawr Gwladgarol: Mewn 2 gyfrol Cyfrol 1./ Comp., awdur. rhagymadrodd, sylwadaeth a biogr. traethodau gan S. L. Chekunov. - M.: Sefydliad Rwsia ar gyfer Hyrwyddo Addysg a Gwyddoniaeth. Prifysgol Dmitry Pozharsky, 2017. – P. 408-416 (atgofion o S. Gurov).
[60] Ibid., tt 408-416.
[61] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, rhif 2, l. 186. llarieidd.
[62] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, rhif 2, l. 367-368.
[63] Yn yr awyr uwchben y brifddinas // Red Star. – 2001 Rhagfyr 18; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[64] Ibid.
[65] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[66] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
[67] Rhyfel Byd. 1939-1945. - M: LLC “DEDDF y Tŷ Cyhoeddi”; St. Petersburg: Polygon Publishing House LLC, 2000. – tt. 218-219.
[68] Tippelskirch K. Hanes yr Ail Ryfel Byd . – St. Petersburg: Polygon; M.: AST, 1999. – P. 246-247.
[69] Dyddiadur rhyfel Halder F.. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[70] Dyfyniad o: Another War, 1939-1945. – M.: Prifysgol Talaith Rwsia ar gyfer y Dyniaethau, 1996. – T. 379.
[71] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[72] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[73] Liddell-Hart B. Brwydrau'r Drydedd Reich. Atgofion o rengoedd uchaf cadfridogion yr Almaen Natsïaidd. – M.: Tsentrpoligraf, 2005. – P. 271-272.
[74] Dyddiaduron Goebbels J. 1945 . Cofnodion diweddaraf: per. ag ef. – Smolensk: “Rusich”, 1998. – t. 132-133.
[75] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Y Cyhoeddwr Milwrol, 1968-1971.
[76] Müller-Hillebrand B. Byddin Dir yr Almaen, 1933-1945 . – M.: Isographus, Eksmo, 2002. – P. 284-286.
[77] Müller-Hillebrand B. Byddin Dir yr Almaen 1933-1945 . – M.: Isographus, Eksmo, 2002. – P. 284-291.
[78] Halder F. Dyddiadur rhyfel. Nodiadau dyddiol Pennaeth Staff Cyffredinol y Lluoedd Arfog 1939-1942. – M.: Y Cyhoeddwr Milwrol, 1968-1971.
[79] Bock F. von. Sefais wrth gatiau Moscow. Dyddiaduron rhyfel 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. – 512 t.
[80] Reinhardt K. Trowch ger Moscow. Cwymp strategaeth Hitler yn ystod gaeaf 1941/42: Amlinelliad hanesyddol. – M.: Voenizdat, 1980. – P. 80-81.
[81] Karel P. Ffrynt y Dwyrain. Mewn dau lyfr. – M.: Isographus, EKSMO, 2003.
[82] Bock F. von. Sefais wrth gatiau Moscow. Dyddiaduron rhyfel 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. – 512 t.
[83] Cylchgrawn hanes milwrol. 1990. – Rhif 9 . — P. 39-47; TsKHIDK, f.1c, op. 32-6, d.2, l.8-9.
[84] Churchill W. Yr Ail Ryfel Byd . Llyfr dau. T 4. – M.: Voenizdat, 1991. – P. 522.
[85] 1941: Mewn 2 lyfr. Llyfr 2 – M.: Sefydliad Rhyngwladol “Democratiaeth”, 1998. – t. 495-496.
[86] Atgofion a myfyrdodau Zhukov G.K. T. 1. – M.: APN, 1979. – P. 236 .
[87] Chuev F.A. Cant a deugain o ymddiddanion â Molotov: O ddyddiadur F. Chuev. – M.: TERRA, 1991. – P. 21 .
[88] Ibid., t. 16 .
[89] https://regnum.ru/news/843566.html
[90] Müller-Hillebrand B. Byddin Dir yr Almaen 1933-1954 . – M.: Isographus, Tŷ Cyhoeddi Eksmo, 2002. – T. 164-166.
[91] Cytundeb Rapallo 1922 // Military Encyclopedia. T. 6. / Grachev P. S. - M.: Military Publishing House, 2002. - P. 182 .
[92] Hehn, Paul N. (2005), Degawd Anonest Isel: Y Pwerau Mawr, Dwyrain Ewrop, a Gwreiddiau Economaidd yr Ail Ryfel Byd, 1930–1941, Grŵp Cyhoeddi Rhyngwladol Continuum
[93] Mueller. Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten und zweiten Fuenfjahrplanes in ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. 1934. Dyfyniad o: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[94] Masnach dramor yr Undeb Sofietaidd am 20 mlynedd 1918-1937. Cyfeirlyfr ystadegol. - M.: 1939.
[95] Parkinson Ft. Heddwch i'n Hamser: Munich i Dunkirk – y Stori Fewnol. L., 1971. P. 130
